THE  BENSON  LIBRARY  OF  HYMNOLOGY 
Endowed  by  the  Reverend 

LOUIS  FlTZGERALD  BENSON,  D.D. 

LIBRARY  OF  THE  THEOLOGICAL  SEMINARY 
PRINCETON,  NEW  JERSEY 


fh9* 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/llyfrhymOOwels 


LLYFR    HYMNAU 


METHODISTIAID     CALEINAIDD. 


«YHOEDDEDIG  TftWY  AWDURDOD 


CYMMANFA  GYFFBEDINOL  Y  CYFÜNDEB. 


SEP   14  1992 

DINBYCH: 
ARGRAPHWYD  A  CHYHOEDDWYD  GAN  THOMAS  GEE. 


MDCCCLXXVI. 


DARPARWYD  Y  LLYFR  HWN  GAN  BWYLLGOR  O  WEINIDOGION  Y 
METHODISTIAID  CALFINAIDD,  A  BENNODWYD  GAN  Y  GYM- 
MANFA  GYFFREDINOL  ;  A  CHYHOEDDIR  EF  YN  Y  DDAU  BLYG- 
IAD  GAN  MR.  GEE,  AM  AMSER  PENNODEDIG.  YR  ELW  I  FYNED 
AT  ACHOSION  Y  CYFUNDEB,  DAN  AROLYGIAETH  Y  GYMMANFA 
GYFFREDINOL. 


RHAGYMADRODD. 


ÜN  o'r  ymarferiadau  crefyddol  mwyaf  dyrchafedig  a  nefolaidd  ydyw  canu 
mawl  i  Dduw.  Yma  y  mae  yr  enaid  ger  bron  Duw,  yn  y  teimlad  o  lwyr- 
ymddibyniaeth  arno,  a  hollol  rwymedigaeth  iddo,  yn  cynwyno  iddo  syn- 
iadau  a  theimladau  ei  galon,  mewn  geiriau  a  seiniau  priodol.  Ac  nid  oes 
golwg  harddach  dan  y  nefoedd  na  thyrfa  yn  ymuno  yu  y  gwasanaeth  ar- 
dderchog  hwn.  Nid  oes  eisieu  treulio  amser  i  ddangos  y  lle  mawr  sydd  yn 
perthyn  i'r  gwaith  hwn  fel  rhan  o  wasanaeth  y  cyssegr,  nac  i  egluro  y 
cyssylltiad  agos  sydd  wedi  bod  rhwng  caniadaeth  grefyddol  a'r  diwygiadau 
grymus  a  gymmerasant  le  yn  mhob  oes.  Gyda  bod  y  Diwygiad  Protestan- 
aidd  yn  cychwyn,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  offerynoliaeth  nerthol  "salmau  a 
hymnau,  ac  odlau  ysbrydol "  i'w  ledaenu.  Yr  un  modd  y  bu  gyda'r  Di- 
wygiad  Methodistaidd  yn  Lloegr  a  Chymru,  a'r  America.  Nid  oes  tafod  a 
fedr  ddisgrifio  y  nerthoedd  f yddent  yn  cydfyned  â  chanu  Hymnau  Williams 
o  Bant-y-celyn,  na'r  effeithiau  daionus  a  gafodd  hyny  yn  y  wlad.  Canu 
mawl  f elly,  y  mae  yn  ddiammheu,  sydd  wedi  bod  yn  un  o'r  moddion  mwyaf 
effeithiol  yn  sefydliad  a  chynnydd  ein  cyfundeb  ni.  Y  mae  y  fath  gys- 
Bylltiad,  yn  wir,  rhwng  canu  mawl  a  sefyllfa  crefydd^  fel  yn  mha  le  bynag 
y  ceir  y  naill  yn  f arwaidd,  ceir  y  llall  f elly  hef yd ;  ac  o'r  ochr  arall,  03 
bydd  y  naill  yn  llewyrchus  a  bywiog,  bydd  y  llall  felly  hefyd.  Nid  ydyw 
hwn  yn  syniad  newydd  i'r  Methodistiaid  Calvinaidd ;  y  maent  wedi  gweith- 
redu  arno  i  fesur  trwy  y  blynyddoedd.  Wrth  weled,  pa  fodd  bynag,  fod 
galwad  am  ymdrechion  adnewyddol  gyda'r  gwaith,  ac  wrth  ystyried  yr  an- 
Fanteision  yr  oeddid  yn  Uafurio  danynt  gyda  golwg  ar  Lyfrau  Hymnau,  ac 
yn  enwedig  yr  anghyfleusdra  agodai  oddi  wrth  fod  gwahanol  gasgliadau 
yn  cael  eu  defnyddio  gan  y  cyfundeb  yn  Nghymru  a  threfydd  Lloegr, 
barnodd  y  Cymdeithasfaoedd  mai  angenrheidiol  ydoedd  cael  un  Llyfr 
Hymnau  at  wasanaeth  yr  holl  gyfundeb,  ac  i  fod  yn  eiddo  iddo.  Y  llyfr 
hwnw  ydyw  y  gyfrol  a  gynnygir  yn  bresennol  i'r  cyhoedd.  Ymgymmerwyd 
â'r  gwaith  gan  nifer  o  weinidogion,  yn  y  Gogledd  ac  yn  y  Deheu,  ar  gais  y 
Gymmanf a  Gyfíredinol,  a  dygir  y  casgliad  allan  dan  awdurdod  ysGymmanf a 
hono. 

Y  mae  yr  adran  gyntaf  o'r  casgliad  yn  gynnwysedig  o  Salmau,  wedi  eu 
dethol  yn  hollol  alìan  o  waith  yr  Archddiacon  Prys.  Buasai  yn  dda  gan 
y  casglwyr  pe  gaìlasent  roddi  chwaneg  o  waith  ardderchog  yr  arch- 
ddiacon ;  ond  caf wyd  fod  anwastadrwydd  y  mydr  a'r  acen  yn  rhwystr  an- 
orf od  i  wneyd  hyny ;  ac  nid  oeddynt  yn  ewyllysio  newid  Uawer  ar  ei  waith, 
na'i  gymmysgu  â  gweithiau  awdwyr  ereill.  Eyderir  y  geíiir  esgusodi  y 
cam  acenion  a  geir  yma  ar  gyfrif  rhagoroldeb  y  syniadau. 

Y  mae  yr  ail  adran  yn  cynnwys  Hymnau.  Yma  yr  oedd  gan  y  casglwyr 
amryw  bethau  i'w  cadw  mewn  golwg.  Un  peth  ydoedd,  fod  yr  Hymnau  a 
ddewisid  yn  hollol  ysgrythyrol  ac  efengylaidd  o  ran  syniadau  a  theimladau. 
Bhoddent  y  lle  blaenaf  a  phwysicaf  i  hyn.  Ac  felly,  er  f od  y  casgliad  yn 
cynnwys  Uawer  o  Hymnau  ag  ydynt  yn  sefyll  yn  y  dosbarth  uchaf  feJ 


RHAGYMADRODD. 

barddoniaeth,  rhoddwyd  lle  i  rai,  nid  ar  y  cyfrif  hwnw,  ond  yn  hytrach 
ar  gyf rif  eglurder  ac  ysgrythyrolcíeb  eu  syniadau,  ac  ar  gyf rif  yr  ysbryd  a'r 
teiiolad  dwys,  efengylaidd,  a  gwresog  sydd  ynddynt. 

Peth  arall  a  gadwent  mewn  cof  oedd  amrywiaeth  a  chyfoeth.  Barnent 
y  dylasai  y  casgliad  fod  yn  cynnwys  yr  holl  hymnau  da  a  geir  yn  y  llyfrau 
a  arferid  genym  yn  Oaenorol.  Y  mae  caniadaeth  grefyddol  yn  cymmeryd 
i  fewn  bob  math  o  deimlad  sydd  yn  cael  ei  ennyn  yn  mynwes  dyn  ar  y 
ddaear  yn  yr  olwg  ar  wrthddrychau  a  gwirioneddau  crefydd.  Bu  rhai  yn 
dal  mai  afresymol  oedd  canu  edifeirwch,  galar,  hiraeth,  a  gweddi ;  ac  na 
ddylesid  canu  dim  ond  oedd  yn  cynnwys  mawl  uniongyrchol  i  Dduw.  Ond 
y  mae  y  syniad  hwn  yn  anghywir,  yn  gymmaint  a'i  f od  ar  sail  rhy  gul ;  ao 
nid  yw  y  rhai  sydd  yn  ei  goledd  wedi  edrych  yn  ddwfn  i'r  mater,  onid  ô 
buasent  wedi  gweled  fod  edifeirwch  a  galar  am  bechod,  a  dymuniadau  ar 
Dduw  am  gymmhorth  a  gwaredigaeth,  yn  cynnwys  hanfodion  mawl.  Ni 
ddaethai  un  pechadur  byth  i  alaru  ger  bron  Duw,  nac  i  ofyn  y  ffafr  leiaf 
oddi  ar  ei  law,  oni  bai  f od  ganddo  f eddwl  mawr  a  pharchus  am  dano.  A 
syniad  parchus,  uchel  am  Dduw  yw  gwreiddyn  mawl.  Ac  y  mae  yn  ddiau 
fod  dwfn  edifeirwch  ac  ymostyngiad  yr  enaid  yn  cynnwys  yn  fynych  fwy 
o  fawl  na'r  geiriau  mwyaf  canmoJiaethus.  Yn  unol  â'r  golygiad  hwn, 
gwelir  yn  y  casgliad  presennol  fwy  o  Hymnau  yn  cynnwys  amry wiol  brof- 
iadau  y  credinwyr  nag  a  geir  mewn  un  casgliacl  arall  yn  yr  iaith. 

Barnent,  yn  mhellach,  mai  doeth  oedd  rhoddi  y  Salmau  a'r  Hymnau  fel  y 
gadawyd  hwynt  gan  eu  hawdwyr,  heb  ond  ychydig  iawn  o  gyfnewidiad. 
Nid  oeddynt  yn  barnu  f od  ganddynt  hawl  i  newid  meddyliau  yr  awdwyr 
mewn  un  modd,  nac  ei  fod  yn  ddoeth  nac  ynangenrheidiolnewid  ond  ych- 
ydig  ar  eu  geiriau.  Yn  hy trach  na  newid  meddyliau  yr  awdwyr,  gwell,  yn 
eu  barn  hwy,  oedd  gadael  yr  emynau  neu  y  pennillion  allan :  ac  felly  y 
gwnaed.  Wrth  sylwi  ar  y  cyfnewidiadau  a  wnaed  gan  ereill,  nid  ydynt  yn 
gweled  fod  ond  ychydig,  os  dim,  wedi  ei  ennill ;  ond  fod  llawer  iawn  wedi 
ei  golli.  Mewn  llawer  o  amgylchiadau,  y  mae  meddyliau  gweiniaid  a 
gwaelion  wedi  eu  rhoddi  yn  lle  rhai  cryfion  a  phrydferth :  ac  mewn  lliaws 
o  amgylchiadau,  ceir  gweddillion  gwanaidd  o'r  meddyliau  wedi  eu  cadw, 
tra  y  mae  eu  nerth  a'u  by wyd  wedi  ehedeg  ymaith.  Ennillir  yr  hyn  a  elwir 
yn  f wy  o  gywirdeb,  ond  collir  nerth  a  bywyd ;  ac  aberthir  iaith  fywiog, 
danllyd,  enaid  ag  oedd  yn  llosgi  gan  wres  ei  feddyliau,  am  frawddegau  oer- 
ion,  sychion,  y  mân  reolau.  Ni  wnaed  yn  y  casgliad  hwn  ond  newid  rhai 
geiriau,  a  newid  trefn  rhai  ereill,  pan  y  gwelid  fod  hyny  yn  ddymunol,  ac 
yn  alluadwy  heb  niweidio  y  synwyr.  Y  mae  y  llyf  r  yn  cynnwys  f elly,  nid 
yn  unig  y  meddyliau  a  fuyn  rhoddi  miloedd  o  saint  Duw  ar  dân,  ondhefyd 
yr  hen  y  madroddion  eneiniedig  sydd  wedi  eu  sancteiddio  gan  brofiadau  yr  hen 
bererinion,  ac  wedi  eu  cyssegru  gan  gawodydd  mawrion  o  wlith  y  nefoedd. 
Ni  farnwyd  yn  angenrheidiol  ysgoi  yr  ymadrodd  "i  inaes,"  a  geir  yn  fyn- 
ych  yn  Hymnau  Williams ;  o  herwydd  y  mae  ymadroddion  o'r  un  ffurf  yn 
hollol  yn  arferedig  yn  y  De  a'r  Gogledd,  megys  "i  lawr,"  "i  fyny,"  &c. 
Ni  thybiwyd  fod  galwad  chwaith  am  adael  allan  y  fath  eiriau  ag  "abl," 
"ildio,"  "ffeindio,"  "rfrynd,"  &c. ;  o  herwydd  y  mae  lliaws  mawr  o  eiriau 
cyff elyb  yn  arferedig  yn  mhob  parth,  a  chan  yr  y  sgrifenwyr  mwyaf  chwaeth- 
us.  Ceir  yn  rhai  o  Hymnau  Williams  a  Mrs.  Anne  Griffiths,  ac  yn  Hymn 
anfarwol  íír.  Charles  o'r  Bala,  rai  llinellau  rhy  hirion ;  ond  nid  oeddys  yn 
gweled  fod  modd  iw  byrhau  heb  i  hyny  anafu  y  synwyr  neu  y  teimlad. 
Gydag  ychydig  o  ystyriaeth,  bydd  yn  hawdd  eu  canu  fel  y  maent. 

Yn  y  drydedd  adran,  rhoddwyd  ychydig  o  Hymnau  Saesoneg  at  wasan- 
aeth  c\farfodydd  a  gynnelir  yn  achlysurol  yn  yr  iaith  hono  mewn  addoldai 
Cymreig. 


RHAGYMADRODD. 

O  herwydd  nad  oes  ond  ychydig  o  hymnau  goreu  y  Cymry  mewn  ffurf 
athrawiaethol,  barnwyd  rnai  gwell  ydoedd  peidio  ceisio  gwneyd  dosbarthiad 
arnynt  yn  nghorph  y  llyfr,  yn  mhellach  na'u  gosod  dan  ychydig  o  brif 
benau cyífredinol.  Hyderir  y  bydd  y  dosbarthiad  hwn,  ynghyd  ar  Mynegai 
mwy  manwl  i'r  ma.terion,  y  Mynegai  i'r  cyfeiriadau  ysgrythyrol,  ẃ  Myn- 
egai  i'r  llinell  gyntaf  o  bob  pennill,  yn  gweinyddu  pob  cymmhorth  a  hwyl- 
nsdod  ag  a  deimlir  yn  angenrheidiol.  Tuag  at  gynnorthwyo  yr  arweinydd- 
ion  canu,  barnwyd  y  byddai  yn  fanteisiol  rhoddi  enw  arhif  un  neu  ddwy  o 
dônau  priodol  gyda  phob  Emyn.  Yn  nechreu  y  llyfr,  ceir  ychydig  o  Salm- 
au  o'r  Beibl  Cymraeg,  i*w  canu  fel  y  maent.  Gwelir  nad  oes  yn  y  llyfr  ond 
ychydig  o  hymnau  at  wasanaeth  plant,  i'w  canu  yn  yr  YsgoliSabbathol,  ao 
mewn  cyfarfodydd  ereill.  Y  rheswm  am  hyny  ydyw,  fod  y  casglwyr  wedi 
penderfynu  dwyn  allan  lyfr  bychan  arall  í'r  perwyl  hwnw  yn  neillduol. 

"Wrth  gyflwyno  eu  gwaith  hwn  i'r  wlad,  nis  gall  y  casglwyr  lai  na  myn- 
egu  awyddfryd  cryf  am  weled  y  rhanhon  o  waith  yr  Arglwydd  yn  cael  sylw 
adnewyddol,  a  mwy  o  ofal  am  dano  nag  erioed,  yn  enwedig  yn  mysg  y 
cyfundeb  y  maent  yn  perthyn  iddo.  Byddai  yn  ddymunol  i'n  gweinidog- 
ion,  éin  pregethwyr,  a'n  diaconiaid  wneyd  eu  hunain  yn  gyfarwydd  yn  y 
Llyfr  Hymnau.  Wrth  ddarllen  yr  hymnau  godidog  a  geir  yn  y  casgliad 
hwn — hymnau  nad  oes  eu  gwell,  na  chyfoeth  mwy  o  honynt,  gan  un 
genedl— nis  gallai  y  casglwyr  lai  na  gofidio  wrth  weled  mor  ychydig  o  hon- 
ynt  sydd  yn  arferedig  yn  ein  cynnulleidfaoedd.  Hyderwn  y  bydd  mwy  o 
honynt  o  hyn  allan  yn  cael  eu  defnyddio.  Yn  lle  ymfoddloni  ar  ychydig 
o  bennillion,  cloddier  allan,  a  dyger  at  wasanaeth  crefydd  yn  ein  gwlad,  y 
cyfoeth  o  farddoniaeth  grefyddol  sydd  yn  drysoredig  yn  ein  hen  Hymnau 
ardderchog.  Dyger  hwynt  i  arferiad  yn  y  teuluoedd  hefyd,  a  dysger  y 
plant  i'w  canu  yn  y  gwasanaeth  teuluaidd.  Hyderir  y  bydd  i  bawTb  yn 
gyff redinol  geisio  copi  o*r  Llyf r  hwn.  Tuag  at  hyny  yr  ydys  yn  dwyn  allan 
argraffiad  rhad  o  hono — argraffiad  ag  sydd  yn  rhatach  na  dim  a  gafwyd  o'r 
blaen  yn  yr  iaith.  Ac  yn  chwanegol  at  geisio  y  Llyfr,  byddai  yn  dra  dym- 
unol  gweled  plant  a  phobl  ieuaingc  ein  cynnulleidfaoedd  yn  trysori  llawer 
o'r  Hymnau  hyn  yn  eu  cof.  Ofnir  fod  yr  hen  arferiacl  ganmolad\vy  o 
ddysgu  Hymnau  yn  myned  i  golli ;  ac  nad  ydyw  pobl  ieuaingc  yr  oes  hon 
yn  ystorio  eu  cof  â  dim  gwell  yn  eu  lle. 

Taer  weddi  y  casglwyr  ydyw,  ar  na  byddo  eu  "llafur  yn  ofer  yn  yr  Ar- 
glwydd  ;"  ac  ar  iddo  fod  dan  fendith  i  gynnorthwyo  Seion  Duw  i  wneyd 
ei  foliant  ef  yn  ogoneddus. 

Chwefror  12/ed,  1869. 


CYFARWYDDIADATT. 

Ehoddir  yr  ychydig  nodiadau  hyn,  nid  fel  rheolau,  ond  fel  awgrymiadan 
a  allant  fod  o  wasanaeth  gyda  golwg  ar  drefn  ac  effeithiolrwydd  yn  ein 
caniadaeth  grefyddol. 

Gwneler  def nydd  bob  amser  o'r  Llyfr  Hymnan ;  nid  yn  unig  yn  y  breg- 
eth,  ond  hefyd  yn  y  cyfarfod  gweddi,  yn  y  cyfarfod  eglwysig,  ac  yn  y 
gwasanaeth  tenluaidd. 

Noder  Ehif  yr  Hymn  cyn  dechreu  ei  darllen;  ac  ar  ol  ei  darllen,  rhodder 
adeg  i'r  gynnnlleidf a  i  godi  ar  eu  traed. 

Coded  y  gynnnlleidfa  ar  unwaith  yn  yr  adeg  hono,  ac  nid  y  naill  ar  ol 
y  llall,  pan  y  byddo  ereill  wedi  dechreu  canu. 

"Wedi  i'r  Llyfr  Hymnau  ddyfod  yn  gyffredinol  trwy  y  gynnulleidfa, 
byddai  yn  ddymunol  mabwysiadu  trefn  arall: — Ar  ol  i'r  Hymn  gael  ei  dar- 
llen  drosti,  yna  caner  hi  gan  y  gynnulleidfa,  o'i  dechreu  i'w  diwedd.  O 
herwydd  ^Drinder  llyfrau,  ac  anaUu  i  ddarllen,  y  dechreuwyd  yr  arferiad 
o  roddi  pennill  allan  bob  yn  ddwy  linell.  Wedi  i'r  achos  gael  ei  symmud 
ymaith,  nid  da  ydyw  cadw  i  fyny  arferiad  ag  sydd  yn  tueddu  i  wneyd  y 
gwasanaeth  yn  anefí'eithiol. 

Ehodded  y  gynnulleidfa  sylw  manwl  i  amser  ac  arddull  yr  arweinydd, 
gan  edrych  arno  fel  arweinydd,  ac  nid  "dechreuwr  canu"  yn  unig. 

Taler  sylw  i'r  syniadau  a  genir,  gan  ymdrechu  ymweithio  i'w  hysbryd, 
a'u  canu  gyda'r  amrywiaeth  nerth  ac  ansawdd  llais  a  fyddo  yn  briodol. 
Hyn  yw  canu  "â'r  deall." 

Ceir  yn  y  Llyfr  rai  geiriau  unsill,  y  rhai  y  mae  y  mesur  yn  galw  am  eu 
canu  yn  ddwysill ;  megys,  pobl,  ífafr,  teml,  ofn,  &c.  Yn  yr  amgylchiadau 
hyn,  rheol  y  Gymraeg  ydyw  rhoddi  y  llufariad  sydd  yn  y  gair  i  fíurfio  yr 
ail  sill  hef yd ;  megys,  pobol,  ffaf ar,  temel,  of on,  &c. ;  a  hon  y w  y  ff ordd 
briodol  i  ganu  y  cyfryw  eiriau  pan  yn  ddwysill. 

Cynnalier  cyfarfod  i  gorph  y  gynnulleidfa  i  ymarfer  mewn  caniadaeth 
gynnulleidfaol  bob  wythnos,  neu  bob  pythefnos,  fel  y  byddo  y  cyfleusdra. 

Y  mae  enwan  a  rhif  y  tônau  wedi  eu  cymmeryd  o'r  Llyfr  Tônau  Cyn- 
nulleidfaol :  dynoda  A.  yr  Attodiad,  a'r  Y.  yr  Ychiüanegiad.  Pan  y  ceir  sill 
yn  nechreu  llinell  yn  gwneyd  y  llinell  hono  yn  rhy  hir  yn  o\  y  mesur,  caner 
y  sill  gyntaf  ar  y  sain  gyntaf  o'r  dòn.  Ceir  dwy  dôn  yn  yr  Ychwaneyiad^ 
sef  "Esther  "  a  "Doiwar,"  wedi  eu  cyfaddasu  i  gyfarfod  â'r  amgylchiadau 
hyn,  y  rhai  a  gyfaríyddir  mor  fynych  yn  Hymnau  Mrs.  Anne  Grimths. 


MYNEGAI 


ADNODAÜ    O'R    BEIBL. 


i 

3 
4 
5 
6 
8 
9 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
22 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


í.  ADN. 

1,  2,  3 
1,  2,  3,  4,  8 
1,  3,  6,  7    ... 
1,  5,  7, 11, 12      ., 

1,2,4,9     

1,  3-8      ... 

1,  2,  9, 10 

1,  4,  5        

1,  2,  4,  6,  7 
5,  6,  8,  11 ... 
6,7,8,15  ... 
1,  2,  7—9, 14       .. 

1, 2,  9        

2—5, 10     

11, 19,  22,  27,  30  .. 

1— 5*,"9,lo!!!       ü 

4, 8, 10, 11 ... 

1—3,  6, 12 

1,  4,  8, 10, 11, 14  .. 

1,  6,  7 

2, 3, 4,  6     ... 

1, 2,  3,  6,  8,  27     • 

1,  2,  3 
3—10,12  ... 

13, 17,  19, 20,  21 . 
1,5—8,17...       . 
5,  6,  8, 10  ... 
4—6, 18, 19, 37    . 
5,6,14,15... 
1,2 

2,  3,  4 
1-3, 6      ... 

10,  11, 13—17     . 
1, 7 ...       „       . 


Y  SALMAU. 

SALM.              ADN.                      RHIF. 

SALÎd 

ADN. 

BHIP. 

48    1,12,13    

36 

107 

1,  2,  4-9,  22 

... 

71 

49    10,15 

37 

107 

23—32 

... 

72 

50    2,5,14       i 

38 

110 

1,  3—7 

... 

73 

51     1,2,7,8     

39 

111 

1,  4,  5 

... 

74 

51    10—12,15,17,18 

40 

113 

1—9  ... 

... 

75 

57    1,  5 

41 

114 

1—8 

M 

76 

61    1—4           

42 

115 

1, 11, 14      ... 

... 

77 

62    5—8 

43 

117 

... 

73 

63    3—5,7       

44 

119 

9—1*4"    17,  "Í8,   2 

65     1,  2,  4        , 

45 

30,  33     ... 

79 

65    6,7,9-11,13     ... 

46 

119 

43,  44,  49,  50 

,    57* 

67    1,3—7      

47 

58,  67,  68 

... 

80 

68    19,26,28—30      ... 

48 

119 

97,  101,  103, 

105, 

71     1—3,9      

49 

106,  111, 145, 146, 

72    1—7,  12    

50 

169,  170  ... 

... 

81 

72    16—19       

51 

121 

... 

■M 

82 

73    25,26        

52 

122 

1-3,  7 

m 

83 

76    1,2 

53 

125 

1,  2  ... 

... 

84 

77    1—3,7,8,10,13,19 

54 

127 

1—3 

m. 

S5 

78    1,5-8      

55 

130 

1-8 

... 

S>3 

80    3, 8,  14,  19 

56 

132 

8,  9, 13—15 

... 

87 

84    1—5,7,10—12    ... 

57 

133 

1—3 

... 

83 

85    1—9          

58 

134 

1—3 

•  M 

89 

87    3,5,  6       

59 

135 

1,2,5,14    ... 

... 

90 

89    7,  8,  13, 14 

60 

136 

1,2 

91 

89    19,  20,  26—29      ... 

61 

13S 

1—3 

92 

90    1—6,12—14 

62 

139 

1—4,12,    16, 

23  !ü 

93 

91    1,  2,  4,  14 

63 

141 

1,  3,  8 

... 

94 

92    1,12,13    ... 

64 

144 

3,  4, 12—15 

95 

95    1—3           «. 

65 

145 

1,  8—10,    15, 

16,  21 

96 

100    

66 

146 

1,  2,  6,  10    ... 

... 

97 

102     13,  14 

67 

148 

1—13 

... 

93 

103    1,2,11—13 

68 

149 

1,  2 

... 

99 

104    1,2,5,6,9,24     ... 

69 

150 

1-6 

... 

100 

104    28,30,31,33       ... 

70 

GEffESlS. 

PEN 

ADN, 

RHIF. 

1 

1—25 

...  105 

3 

15 

...  252 

18 

25 

...  103 

YR  HYMNAU. 


22      8 
28    12 


3    8 


Exodus. 


...  435  I    3  14    ...       ...       ...  118 

...  923     13  21    770 

14  13,  14        781,  788,  789 

15  25    ~  814 

^  867  I  19  16—21       ...        ,.,  296 


MTNEGAI   I  ADNODAU   O'R    BEIBL. 


Exodus  (Parhâd). 


21  21,  22 
25    22    ... 

28  29  ... 
34  6,  7  ... 
40  34—38 


173 

293,  295 

414,  512 

...  124 

...  595 


Lefiticus. 


1    4 

25    9,10... 


...  102 


13    30 

20    11 
23    19 


NUMEBI. 

576,  579,  669 

173 

362 


Deutebonomium. 

32    12     794 

34    1—4 441 


JOSUAH. 


3    13 
3    17 

6    20 


...  636 
...  902 
...  493 


1  Samuel. 

3    18     103 

2  Beenhinoedd. 
20    2,  3 830 


EoTHEE. 


4 

xl) 

5 

... 

JOB. 

1S 

3 

...         ... 

10 

25 



23 

10 



Salmau. 

1 

3 



3 

1-3 

... 

13 

... 

16 

5 



16 

11 



17 

6,7 

... 

17 

15 



18 

1—6 



18 

29 



10 

10 



10 

12 

54 

20 



,  295 


103 
339 
835 


...  497 

...  545 

494,  500 

106,  532 

552,  553 

...  500 

...  643 

...  554 

...  790 

...  363 

540,  744.  785 

...  290 

...  599 

23  4  598,  858,  859,  861,  862 

25  11   535 

27  4,  5  542,  837 

27  9,  10 606 

27  13  14    575 


23  1—4  ... 


72 
72 
73 
77 
78 
84 
80 
89 
00 
91 
91 
93 
97 
102 
103 
103 
107 
119 
119 
119 
122 
130 
132 
136 
136 
139 
113 


1,2  ... 
7       ... 

9, 11 ... 

7—22*" 
3,4  ... 
7,8  ... 
12  ... 
6—8 ... 

2  ... 

3  ... 

1,2   Z 

10,11 


12 
31 


-19 

-28 


17- 
25- 
19 
14—16 
1,  2,  3,  10 
26      ... 
33,34 
1,2    ... 

4*      Z 

4 

1 

2       ... 

8       ... 

20      ... 

1,2   ... 

41,42 

49,50 

105,  106 

3,4   ... 

6 

13,14 

10—26 

23      ... 

1—16 

1—13 


744,  745,  768 
...     564,  812 

...  103 

129 

285 

474 

372 

...  815,  816 
426,  427,  428 

807 

808 

114, 122,  719 

...  374 
105 

...  386 

194 

237 

828 

...  491 

451 

225 
127, 128,  161 
...  119, 832 
653 

...  389 

109 

125 

102 

142 

208 

607 

466 

582 

...  239 

...  103 

115 

...     562,  563 

357 

358 

467 

511 

...  925 

627 

804 

105 

105 

596 


DlAEEBION. 


8 

22 

8 

34 

9 

1—5 

16 

15 

17 

17 

1S 

10 

...    31 

...  611 
397,  718 

...  632 
167,  319 

...  194 


Caniad  Solomon. 


12   ... 

6   ... 

1  ... 

3 

8, 10 ... 


191 

170 

510 

180,  260,  300 
242 


2    11,12 

...     392, 397 

2    11,13 

486,  487,  641 

3    2       ... 

...       ...  776 

3    6        ... 

...       ...  371 

3    16       .. 

689 

4    16      ... 

509 

4    16") 

6- 1  ;  •• 

373 

5    10—16 

...     169,  193 

6    10     ... 

...     371, 380 

7    8       ... 

682 

7    11,12 

387 

8    5       „ 

371 

8    6       ... 

...     512,  514 

8    6,  7   ... 

319 

8    7       ... 

134 

ESAIAH. 

2    2         453,457,459,484 

4    6 

345 

9    6,  7  ... 

183 

11    

450 

25    6      ... 

421 

25    7       ... 

424 

27    13     ... 

491 

28    16     ... 

310,  313,  827 

32    2       ... 

173 

33    17     ... 

688 

35     6,7... 

470 

35    8       ... 

505 

35    10     ... 

...     876, 904 

40    11     ... 

101 

42    1,6,7 

326 

42    3 

195 

42    7,8   _ 

123 

42    21      ... 

385 

43    1 

...     118,  858 

43    2 

...     166,  638 

43    5-7  ... 

...     46S,  472 

44    24      ... 

118 

45    1,2    ... 

..  •    474,  660 

45    18      ... 

118 

45    24,25 

184 

46    10      ... 

...    101,103 

49    22,23 

4S1 

51    9 

928 

52    13      ... 

485 

53    3—5... 

...     228,  433 

53    5 

209,  305,  439 

53    11      ... 

489 

53    12      ... 

201 

54    10      ... 

101 

61     1 

226 

62     10      ... 

490 

63    1           224,229,401,415 

64    6 

679 

65    1 

375 

66    23      ... 

933 

Jeeemiah. 

31    3 

...     117,  139 

31    31      ... 

...       37,  101 

33    20—26 

^.        ...  101 

4,5    

Galaenad. 
24       116, 117, 

26      

27      

29      

33      

EZECIEL. 

6        

15,  25 
9 

1         289,  295, 
377, 

Daniel. 
34,35 

24,  25 

4 


MYNEGAI   I  ADNODAU  O'R  BEIBL. 

31—34        ...     845, 


HOSEA. 


2    14,15 


JONAH. 

2-7 

MlCAH. 

7,  8 
18, 19 

Habacuc. 


18    ...        778, 

Zechariah 

1         229, 256, 
444, 

Malachi. 


Matthew. 

20, 21 

21    

11 , 

8      

13    

9—13 

20    

25—34 
24,  25 

28    

29,  30 
11—13 

14    

4,9,11 

14    


...  491 
647,  648 

...  508 

...  369 

...  799 

...  103 

...  163 

...  101 

...  926 

343,  376 

399,  479 

...  491 

...  831 

...  115 

...  833 

...  822 

...  231 

...  124 

...  365 

779,  797 

257,  442 

447,443 

...  125 

...  489 

...  238 

...  219 

...  352 

...  581 

...  924 

...  103 

...  601 

...  520 

...  620 

...  404 

...  717 

...  218 

...  443 

...  438 

463,  464 

26—28 
37—75") 
1—54/ 
9  ... 
26—37 
45—54 
54  ... 
18    ... 


419, 


147, 


863 
417 
420 
22S 
148 
814 
315 
214 


15    34 


Maec. 


Lttc. 


168 


296, 
349, 


35    ... 
9,15 
16   ... 
16,17 

17 

21, 22         

11—24,  407,408,692 

13, 14         ...      348, 

13       199,  621,  622, 

637, 

16—18       

19 

41,  44         

41—71 ") 
1—47   5 
33    ... 
42     ... 
26     ... 
29    ... 


419,  420 

...  306 
...  652 
...  316 


14    ... 

41  ... 
14,15 
16 

14  ... 
29  ... 
39  ... 
1—27 
11  ... 
28  ... 
25,26 
24  ... 
19  ... 
13 
30 

34  ... 
15,17 
34,37 


IOAN. 

271 

318 

803 

139,  248,  249,4*  0 
.*         ...  445 

850 

559 
144 
323 
364 
841 


556, 


331,  332,  333, 
185,  186,  187, 


314, 


ACTATT. 


24,25 
37,38 
12    ... 


229 

355 

269,  298,  675 


Rhhfeiniaid. 
25 


235 


6  6—8 

7  24    .. 

8  9.. 
8  22  .. 
8  28  .. 
8  31  .. 
8  32  .. 
8  33  .. 
8  34    .. 

37 


11    26,  27 


...  530 

...  176 
...  159 

...  533 
353,  761 

...  802 
...  498 
...  5S8 
...  229 
...  116 
201,  432 
267,283,59S,734,7S6 


...  476 


1  CORHÍTHIAID. 


30 


192,  210,  211, 


2  9—16 

3  6—9 

3  16    ... 

3  23    ... 

7  29—31 

13  12 

13  12,  13 

15  4      ... 

15  20,23 

15  25    ... 

15  42,  43 

15  55    ... 

15  57    ... 


212 

...  574 
685,  686 


353, 


902, 


367 
354 
599 
857 
890 
910 
934 
272 
214 
849 
865 
780 


16—18 


2  COEINTHIAID. 

18 855 

6      113 

649,  650,  818 

823,  824 

537,  777,  801,  864 

...      887, 888 

842 

460 


Galatiaid. 


4    4 

6  14 


619,  795 


Ephesiaid. 


7 

1  .. 
4-7 
14  ., 
9—11 


143,  256,  258,  320 

531 

...  121 

453 

287 


11,  12,  21   ... 

19 

21 

10   ...  171 


...  156 
...  591 
...  113 

541,  775 


Philippiaid. 

21     ...        174,  543,  754 

23       506,  572,  5S7,  613, 

752,  877 

6—11         317 


?u 

ruppiAiD  (Parhâd). 

2 

9—11  216,  217,  223,  269 

3 

8    568,  569 

3 

8,  9            619 

3 

10        538,  539,  726,  738 

a  746,  748,  800 

3 

11 760 

3 

20       548,  906,  907,  908 

a909 

COLOSSIAID. 

1 

15—19       102 

1 

19 ...  600 

2 

15 177 

2 

23 378 

3 

1,  2 ...        586,  590,  592, 

600,  728,  77S 

3 

3     729,791 

L  THESSAIONIA.ID. 

14 842,852 

1  TlMOTHEUS. 

15 , 

5 

16 


758 
928 
196 
395 


2  TlMOTHEUS. 

1  9 103 

2  11,  13       ...      609, 610 


2    11... 


TlTTJS. 


370 


Hebeeaid. 
2    9—14       ...        ...  234 

2    14,  15       ...      152,  236 

4    3 624 

*    9    ...        ...        ,,,  S06 


3AJ 

I  FATERI 

ON   POB 

EMTN. 

4 

15 

195,  301 

5 

7    ... 

104 

4 

16 

199,  200 

6 
6 

17 

18 

...  101 
...  825 

Dadguddiad. 

6 

19 

...  836 

1 

5    ... 

913 

7 

25 

259,  329 

1 

6,7 

848 

8 

9,11,12   ... 

...  101 

1 

13... 

901 

9 

3—15 

...  416 

2 

17... 

...      163,  325 

9 

11,  12        ... 

...  200 

3 

10-12 

650 

9 

14      250,  254,  297,  303 

3 

21... 

214 

9 

26—28     ... 

...  245 

4 

8—11,216,217,25 

10 

4 

...  250 

6 

413 

10 

4—10 

...  327 

5 

5- 14 

...      159,  269 

10 

19, 20       ... 

...  166 

5 

9    ... 

...      188, 189 

11 

•»«        ••• 

...  608 

5 

9—14 

...      897, 898 

11 

1 

...  528 

5 

12,  13 

364 

11 

7 

...  393 

7 

9, 10  878,  879,  8S0,  882 

11 

10 

...  805 

7 

9—12 

914 

11 

13,  14       ... 

...  639 

7 

9—17 

896,  919,  920 

11 

16 

868,  903 

921,  922 

11 

27  .,.        ... 

...  774 

7 

13-17 

861,  870,  871 

12 

1,  2            412,  604,  6C3 

7 

14    ... 

847 

81C 

>,  813,  834 

7 

14—17 

...      894,  895 

12 

10,  11        809,  811,  820 

11 

15-17 

175 

821,  834 

11 

17    ... 

481 

13 

6,  8           663,  639, 

14 

1-3 

911 

13 

8    

...  630 

14 

6     ... 

486 

13 

14 

...  817 

14 

13   ... 

844,  875,  886 

18 

2     ... 

479 

1  Pedr. 

18 

21    ... 

...      455, 456 

19 

7,  8  ... 

...      884, 886 

1 

2 

104, 120 

20 

1      ... 

343 

4 

7 

...  853 

20 

11,13 

839 

21 

2,  3  ... 

884 

1  Ioan. 

21 

3,4    568,569,571,671 
767,  871,  873,  874 

1 

3 

558,  732 

891,  892 

1 

7 

251,  289 

21 

21,22 

...      917,  918 

2 

1,  2     128, 149, 150,  154 

21 

22,  23 

893 

3 

2 

...  905 

22 

22    1— £ 

...    900,  916 

4 

19 

437,  578 

22 

4    ... 

890 

MYNEGAI  I  FATERION  POB  EMYN. 


I.— Am  Dduw. 

Duw  a'i  briodoliaethau,  60,  62,  63, 97, 118. 

Y  Drindod,  104,  578. 

Duw  yn  y  greadig-aeth,  98, 105. 

Duw  mewn  rhagluniaeth,  6,  7,  17, 28, 46, 

62,  66,  69, 70,  71,  72,  85, 91, 96,  98, 103, 105, 

119,  130,  759. 
Duw  yn  nhrefn  iachawdwriaeth,  12, 113, 

122,  249,  287,  337,  531,  759. 

Y  cyfammodgras,  61,101, 123, 141,  326. 


Etholediaraeth  gras,  120, 131. 
Arfaeth  Duw,  102,  103,  131,  802. 
Cwymp  dyn,  a'i  adferiad,  120,  141,  144, 

182,  252,  385. 
Cariad  Duw,  121, 139,  607,  682,  692,  693. 
Trugaredd  Duw,  124, 129,  599,  617,  621, 

622,  708. 
Rhad  ras,  140,  614. 
Ffyddlondeb  Duw,  115, 116, 125,  126,  136, 

628,  633,  664,  677,  678.  [630,  638. 

Anghyfnewidioldeb  Duw,  127,   128,  610, 


Presennoldeb  a  Chymdeithas  Duw,  56, 
107, 108,  111,  112,  132,  522,  551,  557,  632, 
661,  680,  688,  691,  697,  715,  761,  764,  768, 
783,  785,  786,  793,  819,  925. 

Digonolrwydd  yn  Nuw,  110,  112,  117, 
134,  135,  518,  525,  552,  553,  558,  563,  568, 
569,  571,  590,  599,  601,  617,  647,  648,  653, 
675,  700,  762,  778,  779,  791,  858. 

Moliant  i  Dduw.  25,  45,  47.  60,  65,  66,  68, 
69,  70,  74,  75,  78,  89,  91,  98,  99,  799. 


II.— Am  Iesu  Geist. 

Ymgnawdoliad  Crist,  183,  196,  252,  271, 

296,  312,  318. 
Ei  berson,  183,  237,  288,  317. 
Ei  swvddau  a'i  gvmmeriadau :— 

Yn  Brophwyd,  221. 

Yn  Offeiriad,  195,  200,  416,  512,  513. 

Yn  Frenin,  33  60,  51,  61,  73, 175,  214, 
216,  223,  225,  291,  338,  340,  402,  403, 
410,  411,  412,  415,  436,  451,  464,  4S1, 
521,  7C4,  780. 

Yn  Fugail,  144,  323,  443,  526. 

Yn  Feddyg,  224,  245,  254,  280. 

Yn  Frawd,  236. 

Yn  Sylfaen,  237,  310.  313,  620. 

Yn  sylwedd  y  eysgodau,  173,  219,  416. 
Ei  fywyd,  ei  ddioddeíìadau,  a'i  ansreu, 

147.  148,  163,  181,  185,  186,  209,  228,  261, 

314,  418,  419,  420,  426,  429,  432,  433,  439. 
Ei  adgrfodiad  a'i  ddyrchafìad,  229,  272, 

273,  848,  852. 
Y  prvnedisaeth  trwv  ei  waecl,  143, 149, 

150^  151,  152,  154,  159,  166,  177,  178,  181, 

182,  186,  231,  245,  248,  247,  250,  304,  315, 

316,  327.  329,  396,  406,  426,  427,  428,  434, 

435,  440. 
Ei  eiriolaeth,  153,  165,  174,  211,  259,  329. 
Crist  yn  y  nefoedd,  176,  180,  663,  890,  917. 
Ei  gariad  a'i  ras,  167.  191,  203.  204,  205, 

206,  212,  218,  241,  248,  301,  305,  309,  319, 

322,  323,  328,  331,  335,  425,  437,  514,  524, 

532,  565,  626,  712,  735,  804. 
Ei  hawddgarwch,  161,  169,  180,  190,  193, 

213,  242,  243,  260,  281,  299,  311,  324,  516, 

673,  773,  776. 
Ei  lais,  282,  286,  754. 
Ei  bresennoldeb.  a'i  swmdeithas,  499,  503. 

510,  5S7,  702,  724,  727,  746,  797,  800. 
Yr  iachawdwriaeth  yn  Nghrist,  181, 184, 

187,  201,  220,  226,  229,  240,  251,  256,  258, 

264,  274,  276.  277,  293,  294,  295,  342,  370, 

399,  501,  615,  703,  705,  708,  800. 
Cyflawnder  yn  Nghrist,  145, 146, 155, 160, 

163,  164,  184,  192,  194.  197,  198,  199,  210, 

211,  212,  219,  253,  255,  263,  268,  269.  270, 

279,  284,  289,  290,  292,  297,  298,  300,  302. 

824,  334,  345.  346,  347,  421,  423,  495,  515, 

518,  536,  538,  543,  544,  567,  657,  710,  711, 

726,  736. 
Piogelwch  yn  Nghrist,  283,  631,  734,  772. 


MYNEGAI  I  EATEÍtlON  POB  EMYN. 


Efynnon  Calfaria,  256,  257, 
401,  444,  445,  447,  448,  703: 

Ymddiried  yn  Nghrist  fel 
157,  158,  162,  164,  167,  172, 
202,  208,  215,  254,  262,  275, 
430,  559,  597,  616,  619,  679, 
803,  826,  856. 

Ymddif vru  yn  yr  Iesu,  222, 
308,  325,  341,  376,  537,  547, 
659,  725,  738,  795. 

Moliant  i'r  Gwaredwr,  156, 
163,  177,  188,  217,  227,  230. 
235,  239,  244,  252,  278, 321, 
345, 415, 430,  614,  730,  759, 


303,  314,  330, 

755. 

Gwaredwr, 
179, 189, 200, 
320,  343,  344, 
689,  706,  732, 

,  285,  306, 307, 
586,  593,  603, 

157, 159, 160, 
232,  233,  234, 
332,  333,  338, 
801,  913,  915. 


III.— Am  ye  Ysbetd  Glan. 
Am  berson  yr  Ysbryd  Glân,  a'i  ddoniau, 

348,  350—355. 

Dymuniad  am  ddylanwadau  yr  Ysbryd, 

349,  351,  352,  353,  926,  928,  929. 


IV.— Am  Aie  Duw. 

55,  79,  80,  81,  356-363,  583,  584. 


V.- 


■Am  te  Eeexgtl,  a'i 
hoedinhadatj. 


Darpariaeth  gras,  376,  377,  379,  446,  448. 
Darpariaeth  a  galwad  yr  efengyl,  37, 

3S2,  3S3,  390,  393,  397, 400,  404, 405,  407, 

40S,  438,  466. 
Dechreu  addoliad,  87,  926—932. 
Mewn  cvmmanfa,  87,  923  -925. 
Swper  yr  Arglwydd,  170,  188,  416—441, 

890. 
Bedydd,  442-448. 

VI.— Am  Eglwts  Ddttw. 
Nodau  gwir  dduwiolion,  1, 9, 24, 93,  581, 

923,  924. 
Undeb  yr  eglwys,  364,  367,  368. 
Cvmdei'thas  y  saint,  88,  381. 
Duw  o  blaid  ei  bobl,  76,  82,  84, 137, 142. 
Diogelwch  yr  eglwys,  48,  53,  114,  391. 
Goaoniant  vr  egíwys,  34, 36,  48, 57,  59, 83, 

87,  373,  374,  387,  389. 
Dvmuniadau  ar  ran  yr  eglwys,  58,  67, 

365,  39S. 
Gogoneddiad  yr  eglwys,  38, 67, 371, 380, 

386,  392,  874. 

VII.— Hhagoeeeeintiau  pobl  Dduw. 
Anian  dduwiol,  546,  642,  698,  773. 
Sancteiddhâd,  39,  40, 192.  354,  509,  540, 

544,  592,  690,  709,  728,  742,  744,  748. 
Diogelwch,  4,  22.  27,  45,  63,  84,  114,  142, 

267,  372,  410,  413,  414,  610,  775. 
Parhâd,  29,  262,  409,  574. 


MYNEGAI   I  EATERION  POB   EMYN. 


VIII.— Proeiadatj  t  saint. 

Edifeirwch,  39,  40,  495,  517,  535.  559,  582, 

621,  622,  625,  670,  798. 
Anghrediniaeth,  498,  589,  766,  769. 
Ffydd,  528,  608,  616,  766,  769,  774,  777,  859. 
Rhvddid  o'r  caethiwed,  594,  643,  658, 660, 

694,  695,  701,  722,  723,  737,  741,  752,  763. 
Eiraeth  am  Dduw,  31,  54,  86,  111,  133, 

474,  494,  500,  511,  533,  550,  576,  600,  646, 

680,  692,  699,  750,  760,  807. 
Nesau   at  Dduw,  127,  128,  575,  576,  605, 

606,  637,  652,  739,  740. 
Ymddiried  yn  Nuw,  2,  8, 14, 20,  21,  23,  42, 

49,  52,  77,  103,  109,  116,  129,  520,  523, 

534,  562,  596,  628,  630,  633, 651,  662,  719, 

745,  757. 
Cariad,  138,  265,  437,  573,  578,  602,  672, 

683,  685,  686,  687,  692,  698,  718,  733,  752. 
Hyder  a  gobaith,  3,  19,  35,  43,  94,  527, 

574,  612,  641,  645,  649,  668,  695,  747,  449, 

771,  777,  781,  806. 
Cynnydd  mewn  gras,  497,  729.  746,  748. 
Cynnaliaeth,  585,  609,  617,  656,  666,  671, 

676,  704,  743,  765,  772. 
Ymhyfrydu  yn  Nuw,  16,  44, 106, 778,  779. 
Gorfóledd,  10,  441,  530. 


IX,— Dyledswyddatj  Ceeeyddol. 

Gweddi,  11, 13, 15,  39,  40,  42,  94,  496,  534, 

644. 
Disgwyliad  wrth  Dduw,  86, 526,  529,  577, 

588,  591,  611,  758. 
Ymostyngiad  i  ewyllys  Duw,  103,  130, 

644,  664. 


X.— Bywyd  Crefyddol. 

Gwir  grefydd,  378,  384,  395,  667,  721. 
Hyfrydwch  gwir  grefydd,  18,  32,  57,  64, 

369,  539,  580,  629,  717,  754. 
Taith  yr  anialwch,  507,  508,  519,  549,  554, 

560,  564,  565,  566,  579,  623,  624,  627,  638, 

639,  654,  669,  674,  707,  712,  716,  720,  753, 
758,  770,  787,  788,  789,  794,  801,  817,  894. 

Pererindod,    504,  506,  507,  508,  541,  542, 
645,  555,  561,  572,  595,  604,  609,  634.  636, 

640,  670,  724,  755,  784,  790,  792,  875,  880, 


Rhodio'r  ffordd,  18,  505,  580. 

Mordaith,  562,  597,  599,  607,  635,  655,  696, 

750,  816. 
Milwriaeth.  171,  266.  388,  394,  483,  502, 

624,  635,  665,  684,  751,  767,  780. 

Y  nefoedd,  548,  556,  613,  713,  731,  733, 
805. 

Y  wlad  well,  867,  868,  875,  880,  883,  885, 
891,  892,  895,  908,  911. 

Gogoniant  y  nefoedd,  869,  870,  896,  901, 

905,  910,  917,  918,  919,  922. 
Mwvnhâd  v  nefoedd,  871,  87?,  876,  879, 

881,  882,  884,  886—890,  893,  894,  899,  900, 

902,  904,  907,  911—915,  919,  920,  921. 
Cartref  Duw  a'r  saint,  872,  873,  878,  894, 

895,  897,  898,  903,  909. 

XI.— Amgylchiadatj     ac     Aculys- 

TJEOIS-    NEILLDTJOL. 

Cystuddiau,  5, 166,  549,  598,  618,  638,  650, 

654,  656,  714,  782,  808—837. 
Cystuddiau  yn  fuddiol,  812,  818,  820,  821, 

828,  832,  fc34-S36. 
Mwynhâcl  o  Dduw  mewn  cvstudd,  808, 

810,  814,  819.  823,  825,  827,  831. 
Nerth  i  ddioddef  cystudd,  809,  830,  832, 

833,  835. 
Cvsur  mewn  cvstudd,  826,  827,  833. 
Terfyn  ar  gvstudcliau,  811,  815,  816,  818, 

822,  824,  837,  887,  888,  916. 
Gwaredigaeth  o  gystudd,  813,  817,  829. 

836. 
Diwedd  bywyd,  30,  853,  864. 
Angeu  a'r  bedd,  37,  620,  731, 838,  840, 843, 

844,  846,  850,  851,  854—862,  865,  866,  902. 
Yr  adgyfodiad,   339,  841,  847,  848,  849, 

852. 

Y  farn,  839,  842,  845,  863. 
Tragwyddoldeb,  857,  907. 

XII.— ACHLYSTJRON  NEILLDTJOL. 

Y  Sabbath,  933—935. 
Diolchgarwch,  26,  45,  46,  66,  68,  69,  70,  74, 

92,  96,  937,  939,  940,  941. 
Ymostyngiad,  41,  95. 
Tymmor  gwlyb,  936. 
Tymmor  sych,  938. 
Mawl-eiriau,  942—945. 


ENWAU  YR  AWDWYR. 


An.   ...  Anadnabyddus. 

D.  C.    ..,  Parch.  David  Charles,  henaf,  Caerfyrddin. 

D.  Cs.  ...  Parch.DAYiD  Chaeles,  ieuaf,  Caerfyrddiru 
T.  C.    ...  Parch.  Thomas  Charles,  B.  A.,  Bala. 

M.  D.  ...  Mr.  Morris  Dayies,  Bangor. 

E.  E.    „.  Parch.  Eyan  Eyans  (leuan  Glan  Geirionydd). 
R.  E.    ...  Parch.  Roger  Edwards,  Wyddgmg. 

W.  E.  ...  Mr.  William  Edwards,  Bala. 

J.  E.    ...  Parch.  John  Elias. 

B.  F.    ...  Parch.  Ben.tamin  Francis,  Horsley. 

G.         ...  "  Grawn  Sypiau  Canaan,"  gan  y  Parch.  Robert  Jones,  Rhoslan. 

A.  G.    ...  Mrs.  Anne  Griffiths. 

W.  G.  ...  Parch.  William  Griffiths,  Glandwr. 

H.  H.  ...  Mr.  Hügh  Hug-hes. 

J.  H.    ...  Parch.  John  Hughes,  Pontrobert. 

Js.  H.  ...  Parch.  James  Hughes  (lago  Trichrug),  Llundain. 

D.  J.    ...  Mr.  Dayid  Jones,  Cyfieithydd  Watts. 

D.  Js.  ...  Parch.  Dayid  Jones,  Treborth. 

E.  J.    ...  Mr.  Edward  Jones,  Maes-y-plwni. 
E.  Js.  ...  Mr,  Eyan  Jeneins,  Llansamlet. 
H.abL...  Mr.  Hugh  Jones,  Amlwch. 

H.  J.   ...  Mr.  Hugh  Jones,  Maesglasau. 

P.  J.    ...  Mr.  Peter  Jones  (PedrFardd),  Liverpool. 

R.  J.    ...  Parch.  Richard  Jones,  Wern. 

T.  J.    ...  Parch.  Thomas  Jones,  Dinbych. 

T.  Js.  ...  Mr.  Thomas  Jones  (Glan  Alun). 

W.  J.  ...  Mr.  William  Jones,  Bala. 

Ds.  L....  Parch.  Georg-e  Lewis,  D.  D. 

T.  L.    ...  Mr.  Thomas  Lewis,  Tal-y-llychau. 

W.  L.  ...  Mr.  William  Lewis,  Abermawr. 

S.Ll.  ...  Mr.  John  Roberts  (Sion  Lleyn). 

D.  M.   ...  Parch.  David  Morris,  Twrgwyn. 

R.  O.    ...  Parch.  Robert  Owen  (Eryron  Gwyllt  Walia),  Llundain. 

E.  P.    ...  Hybarcn  Edmund  Prxs,  Archddiacon  Meirionydd. 
E.  Pabet.  Mr.  Edward  Parry. 

D.  R.    ...  Parch.  Daniel  Rowlands,  Liangeitho. 

J.  R.     ...  Parch.  John  Roberts,  Llangwm. 

M.  R.  ...  Mr.  Morgan  Rhys. 
Ml.  R....      Parch.  Michael  Roberts,  Pwllheli. 

D.  T.    ...  Mr.  Dayid  Thomas,  Caerfyrddin. 

D.  T.   ...  Mr.  David  Thomas  (Dafydd  Ddu  JEryri). 

E.  T.    ...  Mr.  Ebenezer  Thomas  (JSöen  Fardd). 
J.  T.     ...  Mr.  John  Thomas,  Rhaiadr. 

W.        ...  Parch.  William  Williams,  Pant-y-celyn. 
W.-G.D.C   Etto.    "  Golwg  ar  Deymas  Crist." 
W. — Th.      Etto.    "Theomemphus." 
Dr.  W. .     Parch.  Isaac  Watts,  D.  D. 

C.  W.  ...     Parch.  Chaeles  Wesley. 

D.  W.  ...  Mr.  David  Williams,  Llandilo  Fach. 
P.  W.  ...  Parch.  Peter  Williams,  Caerfyrddin. 
J.  W.    ...     Parch.  John  Williams,  Pant-y-celyn. 

J.  Ws. ...      Mr.  John  Williams  (Ieuan  JMorganwg). 

R.  W.  ...      Mr.  Robert  Williams  (Robert  ab  Gwilym  DduJ,  Bettws  Fawr. 

T.  W.  ...      Mr.  Thomas  Williams,  Morganwg. 

W.Ws....     Mr.  William  Williams,  Lianbrynniair. 


SALMAU    O'R    BEIBL. 


Eglubhad. 

(')  Arwydda  hwn  ddechreuad  y  banau 
neu  y  mesurau  yn  y  gerddoriaeth. 

( •• )  Hwri  a  ddynoda  fod  dau  nôd  i'w 
canu  ar  y  sill  sydd  dano. 

(-)  Hwn  a  arwydda  fod  y  ddwy  sill  a 
gyssylltir  ganddo  i'w  canu  ar  un  nôd. 

(:)  Hwn  a  rana  y  dôn  yn  ddwy  ran, 


1.  Salm  I. 

1  Gwyn  ei  fyd  y  gẃr  ni  rodia  yn 
nghynghor  yr  annuwiolion,  ac  ni  saif  yn' 
ffordd  pech-aduriaid :  ac  nid  eistedd 
yn  eis'tedd-fa  gwat'wärwyr. 

2  Ond  sydd  â'i  ewyllys  yn'  nghyf-raith 
yr  Arglwydd :  ac  yn  myfyrio  yn  ei'  gyf- 
•raith  ef  ddydd  a  nos. 

3  Ac  efe  a  fydd  fel  pren  wedi  ei  blanu 
ar  lan  afonydd  dyfroedd,  yr  hwn  a  rydd  ei 
ffrwyth  yn  ei  bryd,  a'i'  ddal-en  ni'  wywa: 
a  pha  beth  bynag  a'  wnel  ef  e  a  lwydda. 

4  Nid  felly  y'  bÿdd  yr-annuwiol:  ond  fel 
mân  ûs  yr  hwn  a'chwâl  y'  gŵyntymaith 

5  Am  hyny  yr  annuwiolion  ni  safant: 
yn  y  farn :  na  phechaduriaid  yn  nghyn- 
null'eidfa'  y  rhai  cyfiawn. 

6  Canys  yr  Arglwydd  a  edwyn'  ffordd 
y-rhai  cyfiawn:  ond  ffordd  yr  annuw'- 
lolion'  a  ddyfethir. 

2.  Salm  ii. 

1  Pa  ham  y  terfysga'  y  cenhedloedd 
ac  y  myf  yr-ia  y'  bobl-oedd  beth  ofer. 

2  Y  mae  brenhinoedd  y  ddaear  yn 
ymosod,  a'r  penaethiaid  yn  ymgynghori 
ynghyd,  yn'  er-byn  yr  Arglwydd:  ac  yn' 
er-byn  ei'  Grist  ef. 

3  Drylliwn  eu'  rhwymau  hwy:  a 
thafìwn  eu  rheff  ynau'  oddi  wrthym. 

4  Yr  hwn  sydd  yn  preswylio  yn  y'  nef- 
-oedd  a  chwardd:  yr'  Ar-glwydd  a'u' 
gwatwar  hwynt. 

5  Yna  y  llefara  efe  wrthynt'  yn  ei  lid: 
ac  yn  ei  ddigllonrwydd  y  dych'ryn-a 
e'fë  hwynt. 

6  Minnau  a  osodais  fy'  Mren-in  ar 
Seion :  fy'  ninas'  sänctaidd. 

7  Mynegaf  y  ddeddf— dywedodd  yr 
Arglwydd  wrthyf,  Fy'  Mab  yd-wyt  ti: 
myfì'  neddyw'  a'th  genhedlais. 

8  Gofyn  i  mi,  a  rhoddaf  y  cenhedloedd 
yn  eti'fedd-iaeth  i  ti:  a  ther'fynau  y' 
odae-ar  i'th  feddiant. 

9  Drylli  hwynt  â'  gwialen  haiarn: 
mal'ur-i  hwynt'  fel  llestr  pridd. 

10  Gan  hyny  yr  awr  hon,  frenhin- 
oedd/  bydd-wch  synhwyrol:  bamwyr 
y*  ddae-ar  cym'merwch  ddysg. 


11  Gwasanaethwch  yr'  Ar-glwydd 
mewn  ofn:  ac'  ym-lawen'hewch  mewn 
dychryn. 

1 12  Cusenwch  y  Mab  rhag  iddo  ddigio, 
a'ch  dyfetha  chwi  o'r  ffordd,  pan  gyn- 
neuo  ei  lid  ef'  ond  ychydig :  gwyn  eu 
byd  pawb  a  ymddir'iedant'  ynddo  ef. 

3.  Salm  vin. 

1  Arglwydd  ein  Iôr  ni,  mor  ardderchog 
yw  dy  enw  ar  yr'  höll  ddaear :  yr  hwn  a 
osodaist  dy  o'goniant'  uwch  y  nefoedd. 

2  O  enau  plant  bychain '  a  rhai  yn 
sugno  y  peraist  nerth,  o  achos'  dy  elyn- 
ion :  i  ostegu  y'  gel-yn  a'r'  ymddialydd. 

3  Pan  edrychwyf  ar  y  nefoedd',  gwaith 
dy  fysedd :  y  lloer  a'r'  sêr  y'  rhai  a-or- 
deiniaist. 

4  Pa  beth  yw  dyn  i'  tii'wgofio:  amab 
dyn  i'  ti  i-ym'weled  âg  ef  ? 

5  Canys  gwnaethost  ef  ychydig*  îs 
na'r-angylion:  ac  a'i  coronaist  â  gog'on- 
iant'  ac  â  harddwch. 

6  Gwnaethost  iddo  arglwyddiaethu  ar 
weith'red-oedd  dy  ddwylaw :  gosodaist' 
bob  peth'  dan  ei  draed-ef. 

7  Defaid  ac'  ychain  oll:  ac  ani'feil- 
iaid  y'  mäes  hefyd. 

8  Ehediaid  y  nefoedd  a'  physgod  y 
môr :  ac  y  sydd  yn  tram'wyo'  llwybr-au 
y  moroedd. 

9  Arglwydd'  e'in  Iôr :  mor  ardderchog 
yw  dy'  enw'  ar-yr  holl  ddaear. 

4î.  Salm  xxm. 

1  Yr  Arglwydd'  yw  fy  Mugail:  ni' 
bÿdd'  eisieu  arnaf. 

2  Efe  a  wna  i  mi  orwedd  mewn  por'- 
fëydd  gwelltog :  efe  a'm  ty wys  ger'llaw 
y'  dyfroedd  tawel. 

3  Efea'  ddych-wel  fy  enaid:  efe  a'm 
harwain  ar  hyd  llwybrau  cyf'iawn-der 
er'  mwyn  ei  enw. 

4  Ie,  pe  rhodiwn  ar  hyd  glyn  cysgod 
angeu  nid'  ofnaf  niwed:  canys  yr  wyt  ti 
gyda  mi,  dy'  wial-en  a'th'  ffon  a'm-cy- 
sùrant. 

5  Ti  a  arlwjri  ford  ger  fy  mron  yn 
ngẃydd  fy'  ngwrthwynebwyr :  iraist  fy 
mhen  âg'  ol-ew,  fy'  phi-ol  sydd  lawn. 

6  Daioni  a  thrugaredd  yn  ddiau  a*m 
canlynant  holl'  ddydd-iau  fy  mywyd: 
a  phreswyliaf  yn  nhŷ  yr'  Arglwydd'  yn 
dragywydd. 

3.  Salm  xlvi. 

1  Duw  sydd  noddfa  a'  nerth  i  ni:  cym- 
mhorth'  hawdd  ei'  gael  mewn-cyfyngder. 

2  Am  hyny  nid  ofnwn  pe  sym'mud-ai 


SALMATJ. 


y  ddaear:  a  phe  treiglid  y  mynydd- 
-oedd  i'  gan-ol  y  môr. 

3  Er  rhuo  a  ther'fysg-u  o'i^  ddyfr- 
oedd :  er  crynu  o'r  mynyddoedd'  gan  ei' 
ymchwydd  ef. 

4  Y  mae  afon  a'i  ffrydiau  a  lawenhânt 
ddinas  Duw:  cyssegr'  preswyl'feydd  y 
-Goruchaf. 

5  Duw  sy dd  yn  ei  chanol,  nid'  ysgog  hi : 
Duw  a'i  cvnnorth'wy-a  yn'  foreu  iawn. 

6  Y  cenhedloedd  a  derfysgasant,  y 
teyrnasoedd  a'  ysgogasant :  efe  a  roddes 
ei'  lëf',  todd-odcl  y  ddaear. 

7  Y  mae  Arglwydd  y  lluoedd'  gyda  ni : 
y  mae  Duw  Jacob  yn'  amddi'ffyn-fa  i  ni. 

8  Deuwch,  gwelwch  weith'red-oedd 
yr  Arglwydd:  pa  anghyfannedd-dra  a' 
wnaeth  e'fe  ar-y  ddaear. 

9  Gwna  i  ryfeloedd  beidiohyd'  eith-af 
y  ddaear :  efe  a  ddryllia  y  bwa,  ac  a  dyr  y 
waywffon,  efe  a'  lysg  y-cer'byd-au  â  thân. 

10  Peidiwch,  a  gwybyddwch  mai  my'íì 
sydd  Dduw :  dyrchefir  fi  yn  mysg  y  cen- 
hedloedd,  dyrch'efir'  fi  ar-y  ddaear. 

11  Y  mae  Arglwydd  y  lluoedd'  gyda 
ni :  amddinynfa  i'  ni  yw'  Düw  Jacob. 

6.  Salm  xlviii. 

1  Mawr  yw  yr  Arglwydd,  a'  thra  mol- 
iannus :  yn  ninas  ení  Duw  ni',  yn  ei'  fyn- 
ydd'sanctaidd. 

2  Tegwch  bro,  llawenydd  yr  holl 
ddaear,  yw'  mynydd  Seion :  yn  ystlysau 
y  gogledd',  din-as  y'  Brenin  mawr. 

3  Duw  yn  ei  phal'äsau :  a  ad'waen-ir 
yn'  amddiífynfa. 

4  Canys  wele  y  brenhinoedd  a  ym'- 
gynnullasant :  aethant'  heibio'  ỳnghyd. 

5  Hwy  a  welsant,  felly  y'  rhyfeddas- 
ant :  brawychasant  ac'  aethant'  ymaith 
ar  ffrwst. 

6  Dychryn  a  ddaeth'  amynt  yno:  a 
dolur'  megys'  gwraig  yn  esgor. 

7  A'  gwynt  y  dwyrain :  y'  drylli'  long- 
-au  y  môr. 

8  Megys  y  clywsom,  felly  y  gwelsom 
yn  ninas  Arglwydd  y  lluoedd,  yn  ninas 
ein'  Düw  ni :  Duw  a'i  sicr'hâ  íii'  yn  dra- 
gywydd. 

9  Meddyliasom,  O  Dduw,  am'  dy 
drugaredd :  yn'  nghanol'  dÿ  deml. 

10  Megys  y  mae  dy  enw,  O  Dduw, 
felly  y  mae  dy  fawl  hyd  eith'af-oedd  y 
tir :  cyflawn  o  gyfi'awnder'  yw  dy-dde- 
heulaw. 

11  Llawenyched  mynydd  Seion,  ac 
ymhyfryded'  merched  Judah:  o'  her- 
-wydd  dy'  farned-igaethau. 

12  Amgylchwch  Seion,  ac  ewch  o'i' 
haragylch  hi :  a'  rhif-wch  ei'  thyrau  hi. 

13  Ystyriwch  ei  rhagfuriau,  edrych- 
wch'  ar-ei  phalasau :  feJ  y  mynegoch 
IV  oes  a'  ddel-o  ar  6L 


14  Canys  y  Duw  hwn  yw  ein  Duw  ni 
byth  ac'  yn  dragywydd :  efe  a'n'  tywys' 
ni  hyd  angeu. 

7.  Salm  li. 

1  Trugarhâ  wrthyf,  O  Dduw,  yn  ol  dy* 
drugarowgrwydd :  yn  ol  lliaws  dy  dost- 
uriaethau  di'le-a  fy'  anwireddau. 

2  Golch  fi  yn  llwyr  ddwys  oddi'wrth 
fy-anwiredd :  a  glanhâ  íì'  oddi'  wrth  fy 
mhechod. 

3  Canys  yr  wyf  yn  cydnabod'  fy  ngham- 
weddau:  a'm  pechod  sydd  yn'wastad' 
ger  fy  mron. 

4  Yn  dy  erbyn  di,  tydi  dy  hunan,  y 
pechais,  ac  y  gwnaethum  y  drwg  hwn' 
yn  dy  olwg :  fel  y'th  gyfiawnhaer  pan 
leferych,  ac  y'  byddit'  bur  pan  farnech. 

5  Wele,  mewn  an'wir-edd  y'm  llun- 
iwyd :  ac  mewn  pechod  y  beich'iog-odd 
fy  'mäm  arnaf. 

6  Wele,  ceraist  wirionedd  'oddi  mewn : 
a  pheri  i  mi  wybod  doeth'ineb'  yn  y  dir- 
gel. 

7  Glanhâ  fi  âg  isop,  a  mi'  a  lanheir : 
golch  fi,  a'  byddaf  'wyn-ach  na'r  eira. 

8  Pâr  i  mi  glywed  gorfoledd'  a  llawen- 
ydd :  fel  y  llawen'ych-o  yr'  es-gyrn  a 
ddrylliaist. 

9  Cuddia  dy  wyneb  oddi'  wrth  fy 
-mhechodau:  a  di'le-a  fý  holl  anwir- 
eddau. 

10  Crea  galon  lân  ynof ,  O  Dduw :  ao 
adnewydda'  ysbryd'  un-iawn  o'm  mewn. 

11  Na  fwrw  fi  ymaith  oddi'  ger  dy 
fron :  ac  na  chymmer  dy  Ysbryd'  sanc£ 
aidd'  oddiwrthyf. 

12  Dyi-o  drachefn  i  mi  o  orfoledd  dy* 
iachawdwriaeth :  ac  â'th  hael'  Ysbryd' 
cynnal  fi. 

13  Yna  y  dysgaf  dy*  ffyrdd  i-rai  an- 
wir :  a  phechad'ur-iaid  a'  dröir  atat. 

14  Gwared  fi  oddi  wrth  waed,  O 
Dduw,  Duw  fy^  iachawdwriaeth :  a'm 
tafod  agân  yn'  llafar'  am  dy-gyfiawnder. 

15  Arglwydd,  agor'  fy  ngweí'usau:  a'm 
genau  a  fyn'eg'a'dy  foliant. 

16  Canys  ni  chwennychi  aberth,  pe 
amgen'  mi  a'i  rhoddwn :  poeth'oíErwm, 
ni'fynni. 

17  Aberthau  Duw  ydynt'  ys-bryd 
dryiliedig :  calon  ddrylliog  gystudd'ied- 
-ig,  O'  Dduw,  ni-ddirmygi. 

18  G\vna  ddaioni  yn  dy  ewyllys'gar- 
wch  i  Seion:  adeilada'  fur-iau  Je'ru- 
salem. 

19  Yna  y  byddi  foddlawn  i  ebyrth  cyf- 
iawnder,  i  boethoffrwm,  ac'  aberthllosg: 
yna  yr  offrymant'  fustych'  ar  dy  allor. 

8.  Salm  lxxxv. 

1  Graslawn  fuost,  0'  Ar-glwydd,  i'tb 
dir :  dych'wel-aist  gaeth'iwed  Jacob. 


2  Maddeuaist  an'wir-edd    dy 
cuddiaist  eu'  höll'  bëchod. 

3  Tyuaist  ymaith  dy'  höll  lid :  troaist 
oddi'  wrth  lid'iowg-rwydd  dy  ddigter. 

4  Tro  ni,  O  Dduw  ein  'hiachawdwr- 
iaeth :  a  thor  ymaith  dy  ddig'ofaint' 
oddi  wrthym. 

ö  Ai  byth  y  'digi  wrthym :  a  estyni  di 
dy  soriant  hyd  gen'hedlaeth'  a  chen- 
hedlaeth? 

6  Oni  throi  di'  a'n  bywhau-ni:  fel  y 
Uawenycho  dy'  böbl'  ynot  ti  ? 

7  Dangos  i  ni,  Arglwydd',  dy  drugar- 
edd  :  a  dod  i'  ni  dy'  iachawdwriaeth. 

8  Gwrandawaf  beth  a  ddy  wed  yr'  Ar- 
glwydd  Dduw:  canys  efe  a  draetha 
heddwch  i'w  bobl,  ac  i'w  saint,  ond  na' 
throant'  at  ynfydrwydd. 

9  Diau  fod  ei  iechyd  ef  yn  agos  i'r' 
rhai  a'i  hofnant :  fel  y  trigo  go'goniant' 
yn  ein  tir-ni. 

10  Trugaredd  a  gwirionedd  a  ym'gyf- 
arfuant :  cyfìawnder  a  heddwch  a  ym'- 
gusan'äsant. 

11  Gwirionedd  a'  dardd-ao'r  ddaear:  a 
chyfiawnder  a'ed-rych  i'lawr  o'r  nefoedd. 

12  Yr  Arglwydd  hefyd  a  'rydd  dda- 
ioni :  a'n'  dae-ar  a'  rydd  ei  chnwd. 

13  Cyfiawnder  a'  a  o'i  flaen-ef :  ac  a 
esyd  ei'  draed  ef'  ar  y  ffordd. 

9.  Salm  xcvi. 

1  Cenwch  i'r  Arglwydd'  ganiad  newydd: 
cenwch  i'r'  Arglwydd'  yr  holl  ddaear. 

2  Cenwch  i'r  Arglwydd,  ben'dig-wch 
ei  enw.  cyhoeddwch  o  ddydd  i  ddyddei' 
iachawd'wriaeth  ef. 

3  Dadgenwch  yn  mysg  y  cenhedloedd 
ei  og'oniant  ef :  yn  mhlith  yr  holl'  bobl- 
-oedd  ei'  ryfeddodau. 

4  Canys  mawr  yw  yr  Arglwydd,  a 
chanmoì'adwy  iawn:  ofnadwy  yw  efe 
gor'uwch  yr'  köll  dduwiau. 

5  Canys  holl  dduwiau  y  bobloedd'  yd- 
-ynt  eihmod:  ond  yr'  Ar-glwydd  a' 
wnaeth  y  nefoedd. 

6  Gog'oniant  a  harddwch'  sydd  o'i 
flaen-ef :  nerth  a  hyf'ryd-wch  sydd'  yn 
ei  gyssegr. 

7  Tylwythau  y  bobl'  rhodd-wch  i'r 
Arglwydd :  rhoddwch  i'r'  Ar-glwydd 
og'on-iant  a  nerth. 

8  Rhoddwch  i'r  Arglwydd  o'gon-iant 
ei  enw :  clygwch  oíírwm  a'  deuwch'  i'w 
gynteddoe'dd. 

9  Addolwch  yr  Arglwydd  mewn  pryd'- 
fertb-wch  sancteiddrwydd :  yr  holl 
ddaear'  ofhwch'  ger  ei  fron-ef. 

10  Dy wedwch  yn  raysg  y  cenhedloedd, 
Yr  Arglwydd'  sydd-yn  teyrnasu:  a'r 
byd  a  sicrhaodd  efe  fel  nad  ysgogo ;  efe 
a'  farn-a  y'  bobl  yn  uniawn. 

11  Llawenhaed  y  nefoedd,  a  gorfol'edd- 
ed  y  ddaear:  rhuedy'mör'a'i-gyílawnder. 


SALMAU. 

bobl 


12  Gorfoledded  y  maes  a'r  hyn'  oll 
sydd  ynddo :  yna  holl'  bren-au  y'  coed 
a  ganant. 

13  O  flaen  yr  Arglwydd ;  canys  y  mae 
yn  dyfod  i'  farn-u  y  ddaear :  efe  a  farna 
y  byd  trwy  gyfiawnder,  a'r'  bobloedd' 
â'i  wirionedd. 

10.  Salm  c. 

1  Cenwch  yn'llafar  i'r  Arglwydd:  yr* 
höll'  ddäear. 

2  Gwasanaethwch  yr  Arglwydd'  mewn 
llawenydd :  deuwch  o'i'  fläen'  ef  â  chân. 

3  Gwybyddwch  mai  yr'  Ar-glwydd 
sydd  Dduw :  efe  a'n  gwnaeth  ni,  ac  nid 
ni  ein  hunain;  ei  bobl  ef'  yd-ym,  a' 
def-aid  ei  borfa. 

4  Ewch  i  mewn  i'w  byrth  ef  â  diolch, 
ac  i'w  gyn'tedd-au  â  mawl :  diolchwch 
iddo',  a  ben'dith-iwch  ei  enw. 

5  Canys  da  y w  yr  Arglwydd,  ei  dru- 
garedd'  sydd-yn  dragy  wydd  :  a'i  wirion- 
edd  hyd  gen'hedlaeth'  a  chenhedlaeth. 

11.  Salm  cxiv, 

1  Pan  aeth'  Is-rael  o'r  Aipht :  tŷ  Ja- 
cob'  odd-i  wrth'  bobl  anghyfiaith. 

2  Judah  oedd'  ei  sancteiddrwydd :  ac' 
Israel'  ei  arglwyddiaeth. 

3  Y  môr  a  welodd'  hyn  ac-a  giliodd : 
a'r  Ior'ddon-en  a'  drodd  yn  ol. 

4  Y  mynyddoedd  a  neid'ias-ant  fel 
hyrddod :  a'r'  bryn-iau  fel'  wÿn  defaid. 

5  Beth  ddarfuiti,  0'fôr,pangiliaist:  ti- 
thau,  Iorddonen,  pa'ham  y'tro-aist  yn  ol? 

6  Paham,  fynyddoedd,  y'  neid-iech  fel 
hyrddod:  a'r'  bryn-iau  fel'  wÿndefaid? 

7  Ofna  di,  ddaear,'  rhag  yr  Arglwydd : 
rhag'  Düw'  Jäcob. 

8  Yr  hwn  sydd  yn  troi  j^  graig  yn- 
llyn  dwfr:  a'r'  gall-estr  yn'  ffynnon 
dyfroedd. 

12.  Salm  cxxx. 

1  O'r  dyfnder  y'  llefais  arnat :  O'  Ar*- 
glwydd. 

2  Arglwydd,'  clyw  fy  llefain :  ystyried 
dy'    glust-ìau  wrth'  lef  fy-ngweddiau. 

3  Os  cretti  ar  anwir'eddau,  Arglwydd : 
0'  Arglwydd',  pwy  a  saif  ? 

4  Ond  y  mae'  gyda  thi :  fadd'euant'  fel 
y'th  ofner. 

5  Disg wyliaf  am  yr  Arglwydd :  disgwyl 
fy  enaid,  ac  yn  ei'  air'  ef  y-gobeithiaf. 

6  Fy  enaid  sydd  yn  disgwyl  am  yr  Ar- 
glwydd  yn  fwy  nag  y  mae  y  gwylwyr' 
am  y  boreu :  yn  fwy  nag  y  mae  y'  gwyl- 
wyr'  am  y  boreu. 

7  Disgwylied  Israel'  am  yr  Arglwydd : 
o  herwydd  y  mae  trugaredd  gyda'r  Ar- 
glwydd,  ac  aml  ym'wared'  gydag  ef. 

8  Acefe  a'wared  Israel:  oddi  wrthei' 
höll'  anwireddau. 


SALMATJ. 


1.  Salm  l  1,  2,  3. 

M.  S.—Sabbath,  59.    Dyfrdwy,  63. 


O 


Nid  eiste'n  stôl  y  gwatwor. 
2  Ond  ei  holl  serch  ef  fydd  yn  rhwydd 
Ar  ddeddf  yr  Arglwydd  uchod: 
Ac  ar  ei  ddeddf  rhydd,  ddydd  a  nos, 
Yn  ddiddos  ei  fyfyrdod. 
5  Pel  pren  planedig  ar  làn  dôl 
Ceir  ffrwyth  amserol  arno; 
Ni  chrina  'i  ddalen,  a'i  holl  waith 
A  lwydda'  n  berfíàith  iddo.     E.  P. 

2.       Salm  in.  1,  2,  3,  4,  8. 

M.  s.— Mary,  69.    Elizabeth,  70. 
ARGLWYDD!    amled    ydyw'r 
gwŷr 

Y  sydd  drallodwyr  imi ! 

A  llawer  iawn  i'm  herbyn  sydd 
O  ddydd  i  ddydd  yn  codi. 

2  Tithau,  O  Arglwydd !  yn  mhob  man, 

Ydwy  t  yn  darian  imi : 
Ti  y w  'm  gogoniant ;  tua  'r  nen 

Y  eodi  'mhen  i  fyny. 

3  Ar  Dduw,  yr  Arglwydd,  â'm  holl  lais 

Y  gelwais  yn  dosturaidd: 
Ac  ef  a'm  clybu  i  ar  frys 

O'i  uchel  freinlys  sanctaidcL 
4 1'r  Arglwydd  byth  o  achos  hyn 

Y  perthyn  iachawdwriaeth: 
Ac  ar  ei  bobl  y  disgyn  gwlith 

Bi  fendith  yn  dra  helaeth,    &  P. 

3»  Salm  iv.  1,  3,  6,  7. 

M.  s .— Silesia,  62.    Dyfrdwy,  63. 
TJUW,  fy  nghyfìawnder,  cly  waist  fl, 
•^    I'm  cyni  pan  y'th  elwais  ; 
Ehyddhëaist  fi,  dod  im  un  wedd 

Drugaredd ;  clyw  fy  oerlais. 

2  Gwybyddwch  ethol  o  Dduw  cun 
i'w  ran  ei  him  y  duwiol ; 
A  phan  y  galwyf  arno  'n  hÿ, 
Fe  'm  gwrendy  yn  aniseroL 


S  Pwy,  medd  lîaweroedd,  y  pryd  hyn, 
A  ddengys  in  ddaioni? 
O  Arglwydd!  dyrcha'th  wyneb-pryd, 
Daw  digon  iechyd  ini. 

4  I'n  calon  rhoist  lawenydd  mwy, 

A  hyny  drwy  tìy  fendith, 
Nag  fyddai  gandclynt  hwy  yn  trin 
Annder  o'u  gwin  a'u  gwenith.  b.  p. 

á.      Salm  v.  1,  5,  7,  11,  12. 

M.  s.— Morganwg,  65.    Persia,  C3. 
A  RGLWYDD !  clyw  'ngweddi  yn 
-**-       ddiball, 

A  deall  fy  myfyrdod; 
Erglyw  fy  llais  a'm  gweddi  fíin, 

Py  Xuw  a'm  brenin  hyglod. 

2  Ni  saif  ynfydion  o  dy  ílaen, 

JNfa  'r  rhai  a  wnaeiì'  anwiredd; 
Y  rhai  hyn  genyt  sydd  yn  gâs, 
Sef  diílas  it'  bob  gwagedd, 

3  Dof  finnau  tua  'th  dŷ  mewn  hedd, 

Am  dy  drugaredd  galwaf ; 
Trwy  ofn,  a  pharch,  a  gogiud  dwys, 

I'th  sanctaidd  egíwys  treiglaf. 
é  Y  rhai  a  'mddiried  ynot  ti, 

Am  it'  gysgodi  drostynt— 
Llawen  a  fydd  pob  rhrìi  a'th  gâr, 

Cei  fawl  yn  llafar  ganddyiit. 

5  Ti,  Argiwydd,  a  anfoni  wlith 

Dy  fendith  ar  y  cyfìon ; 
A  'th  gywir  serch  feì  tarian  gref 
Eoi  drosto  ef  yn  goron.         E.  P. 

5.         Salm  vi.  1,  2,  4,  9. 

M.  S.—Dymuniad,  74    TTeimar,  75. 
Ç)  ARGLWYDD !  na  cherydda  fi 
^    Yn  mhoethni  dy  gynddaredd; 
Ac  na  chosba  fi  yn  dy  lîd, 
O  blegid  fy  anwiredd. 

2  O  Arglwydd !  dy  drugaredd  dod, 
Wyf  lesg  mewn  nychdod  beunydd; 
O     Arglwydd !    tyr  'd,     iachâ    fì  'n 

chwyrn, 
Mae  f  'esgym  oll  mewn  cystudcL 
S  Duw,  gwared  f 'enaid,  dychwel  di, 
laehâ  n  â'th  drugaredd; 


SALMAU. 


Nid  oes  yn  angeu  gof  na  hawl; 

A  phwy  a'th  fawl  o'r  pridd-fedd? 
4  Yr  Arglwydd,  clybu  ef  fy  arch, 

Rho'f  finnau  barch  a  moliant; 
Fe  dderbyn  weddi  'r  tlawd  a'i  waedd, 

Ani  hyn  fe  haedd  ogoniant.   E.  p. 

6.  Salm  vin.  1,  3,  4,  5,  6,  7,  8. 

M.  s.— Trallwm,  67.    Oldenburg,  60. 
O    ARGLWYDD!    ein  Iôr  ni,  a'n 
^      nerth, 

Mor  brydferth  wyt  trwy'r  hollfyd! 
Dyenw  a'th  barch  a  roist  uwcn  ben 

Daear  ac  wybren  hefyd. 

2  Wrth  edrych  ar  y  nefoedd  faith, 

A  gweled  gwaith  dy  fysedd, 

Y  lloer,  y  sôr,  a  threfn  y  rhod, 

A'u  gosod  mor  gyfannedd. 

3  Pa  beth  yw  dyn  it'  i'w  goífau, 

O  ddoniau  ac  anwylfraint? 
A  pheth  yw  mab  dyn  yr  un  wedd 
Lle  rhoi  ymgeledd  cymmaint? 

4  Ti  wnaethost  ddyn  o  faint  a  phris 

Ychydig  îs  angylion; 
Mewiimawr  ogoniant,  parch,  anerth, 

Rhoist  arno  brydferth  goron. 
6  Ar  waith  dy  ddwylaw  îs  y  nef 

Y  gwnaethost  ef  yn  benaeth, 
Gan  osod  pobpeth  dan  ei  draed, 

Iddo  y  gwnaed  llywodraeth; 

6  Defaid  a  gwartheg,  holl  dda  maes, 

A'r  adar  llaes  eu  hesgyìl, 
Ehediaid  nef,  a'r  pysg  o'r  don 
Sy  'n  tramwy  'r  eigion  erchyll. 

7  O  Arglwydd !  ein  Iôr  ni  a'n  nerth, 

Mor  brydferth  wyt  trwy  'r  hollfyd ! 
Dy  enw  a'th  barch  a  roist  uwch  ben 
Daear  ac  wybren  hefyd.        E.  p. 

7.         Salm  IX.  1,  2,  9,  10. 

M.  s.— Dyfrdwy,  63.    Eethania,  66. 
pLODFORAF  tì  fy  Arglwydd  Iôn, 
^    O'm  calon  ac  yn  hoílawl; 
Ei  ryfeddodau  rhof  ar  led 

Ac  mae'n  ddylêd  eu  canmawL 
2  Byddaf  fi  lawen  yn  dy  glod, 

Ac  ynod  gorfoleddaf ; 
I'th  enw,  O  Dduw !  y  canaf  glod, 

Wyt  hynod,  y  Goruchaf. 

8  Gwna'r  Arglwydd  hefyd  hyn  wrth 

raid, 
Trueiniaid  fe  'u  hamddiífyn ; 
A  noddfa  fydd  i'r  rhai  'n  mewn  pryd, 
Pan  fo  caledfyd  arnyn'. 
4  A  phawb  a'th  edwyn,  rhont  eu  cred, 
A'u  holl  ymddiried  arnat; 
Can's  ni  adewaist,  Arglwydd,  neb 
A  geisio  ei  wyneb  atat.  B.  P. 


8.  Salm  xiii.  1,  4,  5. 

M.  S.— Saxony,  72.   Arenig,  73. 
pA  hyd,  fy  Arglwydd  Dduw  dilvth? 
•*-     Ai  byth  yr  wyf  mewn  anghof  ? 
Pa  guddio  'r  wyt,  O  Dduw !  pa  hyd, 
Dy  lân  wynebpryd  rhagof  ? 

2  Pellithrwn  ddim,   rhag  maint  yw'r 

llid, 
Pe  dd'wedid  fy  ngorchfygu ; 
A  llawen  fyddaiYy  holl  gâ's ; 
Dal  fi  o'th  ras  i  fyny. 

3  Mi  yn  dy  nawdd  a  rois  fy  ífydd 

A'rn  holl  lawenydd  eithaf ; 
Canaf  i'm  Duw  a'm  helpiodd  i, 
Gwnaf  gerddi  i'r  Goruchaf.  b.  p. 

9.  Salm  xv.  1,  2,  4,  6,  7. 
M.  s— Persia,  68.    Dyfrdwy,  63. 

T)YWED  i  mi  pa  ddyn  a  drig 
•^    I'th  lys  parchedig,  Arglwydd; 
A  phwy  a  erys  ac  a  fydd 
Yn  mynydd  dy  sancteiddrwydd? 

2  Yr  hwn  a  rodia  'n  berfíaith  dda> 

Yr  hwn  a  wna  gyíìawnder, 
A'r  hwn  a draetha oi  galon  wir, 
A  drig  ar  dir  uchelder. 

3  Yr  hwn  sydd  isel  yn  ei  fryd, 

Yn  caru  ei  gyd-Grist'nogion; 
Yr  hwn  sy  'n  ofni  'r  Arglwydd  Dduw, 
Ac  sydd  yn  byw  yn  ffyddlon; 

4  Na  gwobr,  na  rhodd,  yr  hwn  ni  fỳn, 

Er  dal  yn  erbyn  gwirion; 
A  wnelo  hyn  ni  lithra  fy th, 
Fe  gaiff  y  ddilyth  goronf      B.  P. 

10.  Salm  xvi.  5,  6,  8,  11. 

M.  s.~ Morganwg,  65.    Baden,  64. 
VKi  Arglwydd  yn  wastadol  yw 
x     Ey  modd  i  fyw,  a'm  phiol; 
A  thydi,  Iôr,  sy  'n  rhoi  im  ran 
A  chyfran  yn  ddigonol. 

2  Trwy  Dduw  y  syrthiodd  imi  ran 

O  fewn  y  fan  hyfrydaf ; 
Digwyddodd  i  mi,  er  fy  maeth, 
Yr  etifeddiaeth  lanaf. 

3  Fy  Ner  bob  awr  rhois  ger  fy  mron; 

O'r  achos  hon  ni  lithraf ; 
Can's  mae  ef  ar  fy  neheu  law 
Yma  a  thraw  ni  syflaf. 

4  Dangosi  lwybr  im  i  fy w  'n  iawn, 

Dy  fron  yw  'r  llawn  llawenydd; 
Can's  yn  dy  nerth,  nid  yn  y  llwch, 
Digrifwch  sy  'n  dragy wydd.    B.  P. 

11.  Salm  xvii.  6,  7,  8,  15. 
M.  s.— Dymuniad,  74.     Arenig,  73. 
Ç±  ALW  'r  wyf  arnat,  am  dy  fod 
^    Yn  Dduw  parod  i  wrando ; 


SALMAU. 


Gostwng  dy  glust  a  chlyw  yn  rliodd 
Ey  holl  yinadrodd  etto. 
2  Cyfrana  dy  ddaionus  râd, 

Ti,  'r  hwn  wyt  geidwad  ffyddlon, 

I'r  rhai  sy'n  ymroi  dan  dy  law 

Rhag  broch  a  braw  y  trawsion. 

S  Cadw  fì  'n  anwyl  rhag  eu  twyll, 

Fel  anwyl  ganwyll  llygad ; 

Yn  nghysgod  dy  adenydd  di, 

0  !  cadw  n  yn  wastad. 

4  Minnau  mewn  myfyr,  fel  mewn  hûn, 
A  welaf  lun  d'  wynebpryd; 
À  phan  ddihunwyf  o'r  hûn  hon 

Y  byddaf  ddigon  hyfryd.       B.  P. 

12.  Salmxix.  1,  2,  7,  8,  9,  14. 

M.  S.— Elizabeth,  70.    Oldenburg,  60. 
T)ADGAN  y  nefcedd  fawredd  Duw, 
-L/  Yr  unrhyw  gwna'r  ffurfafen; 
Y  dydd  i  ddydd,  a'r  nos  i  nos, 
Sy'n  dangos  cwrs  y  wybren. 
2  Er  nad  oes  ganddynt  air  nac  iaith, 
Da  dywed  gwaith  Duw  Lywydd ; 
Diau  nad  oes  na  mór  na  thir 
Na  chlywir  eu  lleferydd. 
8  Dysg  yr   Ai-glwydd    sydd  berfíaith 
ddawn, 
A  dry  i'r  iawn  yr  enaid, 
Felly  rhydd  ei  dystiolaeth  wir 
"Wybodaeth  i'r  ffyddloniaid. 

4  Uniawn  yw  deddfau'r  Arglwydd  Iôn, 

Llawenant  galon  ddiddrwg ; 
A'i  orchymyn  sydd  bur  ddiau, 
A  golau  rydd  i'r  golwg. 

5  Ofn  yr  Arglwydd  sydd  lân,  a  byth 

Y  pery'n  ddilyth  hyfryd; 
Barnau  yr  Arglwydd  sydd  wir  llawn 

1  gyd,  a  chynawn  hefyd. 

6  0  Arglwydd !  fy  Mhrynwr  a'm  nerth, 

Bydded  yn  brydferth  genyd, 
Fy  'madrodd,  pan  ddêl  ger  dy  fron, 
A'm  myfyr  calon  hefyd.         E.  P. 

13.  Salm  xx.  1,  2,  9. 

M.  s.— Silesia,  62.    Persia,  68. 

GWRANDAYfED  di,  yr  Arglwydd 
Ner, 
Pan  ddèl  cyfyngder  arnad; 
Enw  Duw  Jacob,  ein  Duw  ni, 
A'th  gaclwo  di  yn  wastad. 
2  O'i  gyssegr  rhoed  it  help  a  nerth 
A  braich  o  brydferth  Seion ; 
Cofied  dy  offrwm  poeth  a'th  rodd, 
Bo'r  rhai  'n  wrth  fodd  ei  galon. 
8  Cadw  ni,  Arglwydd,  â'th  law  gref, 
Boed  Brenin  y  nef  drosom; 
Gwrandawed  hwnw  arnom  ni 
A'n  gweddi  pan  y  llefom.       B.  p. 


14.  Salm  xxii.  2,  3,  4,  5, 10. 

M.  s—  Persia,  68.    Dyfrdwy,  63. 
"PY  Nuw,  'rwy'n  îlefain— tithau  heb 

Roi  im  mo  'r  atteb  etto ; 
Bob  dydd  a  nos  mae  'nghri  'n  ddiffaeL 

A  heb  gael  mo'm  dyhuddo. 

2  A  thi  wyt  Sanct,  Sanct  i  barhau, 

Lle  daw  gweddiau'n  wastad; 
A  holl  dŷ  Israel  a'u  clod, 
A'u  pwys  a'u  hystod  attad. 

3  Ynot  gobeithiai'n  tadau  ni, 

A  thydi  oedd  eu  bwcled ; 
Ymddiried  ynot,  Arglwydd  hael, 
Ac  felly  cael  ymwared. 

4  Llefasant  drwy  jrmddiried  gynt, 

Da  fuost  iddynt,  Arglwydd; 
Eu  hachub  hw\Tit  a  wnaethost  ti 
Rhag  cyni  a  rhag  gw'radwydd, 

5  Ai-nat  ti  bwiùwyd  fi  o'r  bru, 

Arnat  ti  bu  f'ymddiried; 
Fy  Nuw  wyt  ti  o  groth  fy  mam, 
Ffyddiais  it  am  fy  ngwared. 

15.  ehan  II.  adn.  11, 19, 22,  27, 30. 
QDDI  wrthyf  fi  yn  bell  na  ddos 
^    Tra  fo  yn  agos  flinder, 

I'm  cymhorth  i,  gan  nad  oes  neb 
A  drotho  ei  wyneb  tyner. 

2  Tithau  fy  nerth,  a'm  Harglwydd  da, 

Nac  ymbellliâ  oddi  wrthyf ; 
0!  brysia,  tydi  yw  fy  mhorth, 
A  thyr'd  â  chymmhorth  heinyf. 

3  Mynegaf  finnau  d'  enw'n  bur 

l'm  brodyr  yn  yr  orsedd ; 
Lle  mwyra'r  gynnulleidfa  lân, 
Dy  glod  a  wna  'n  gyfannedd. 

4  Trigolion  byd  a  dront  yn  rhwydd 

At  yr  Arglwydd,  pan  gofiant ; 
A  holl  dylwythau'r  ddaear  hon 
Ddont  ger  ei  fron— ymgrymant. 

5  Y  rhai'n  a'u  hâd  oll  yn  un  frvd, 

Gwnant  iddo  gyd  wasnnaeth; 
A'r  rhai'n  i'rArglwydd  drwy'rholl  dir 
A  rifìr  yn  geuedlaeth.  e.  p. 

16.  Salm  xxiii.  1,  2,  3,  4,  5,  6. 

M.  S.—Morganwg,  65.    Persia,  63. 
VR  Arglwydd  yw  fy  Mugail  clau, 
■*•     Ni  âd  byth  eisiau  arnaf ; 
Mi  gaf  orwedd  mewn  porfa  fras, 
Ar  lan  dwfr  gloywlas  araf. 
3  Pe  goledd  f 'enaid,  ac  a'm  dwg 

'È,  hyd  llwybrau  diddrwg,  cyfion, 

Er  mwyn  ei  enw  mawr  dilys 

Fe'm  tywys  ar  yr  union. 

3  Pe  rhodiwn,  nid  ofnwn  am  hyn, 

Yn  nyffryn  cysgod  angau ; 

Y/vt  gyda  mi,  â'th  nerth  a'th  ffoai 

ön'd  tirion  ydyw'r  arí'au? 


SALMAU. 


4  Gosodaist  ti  fy  mwrdd  yn  fras, 

Lle  'r  oedd  fy  nghâs  yn  gweled; 
Olew  i'm  pen,  a  chwpan  liawn, 
Daionus  iawn  fu  'r  weithred. 

5  O'th  nawdd  y  daw  y  doniau  hyn 

I'm  canlyn  byth  yn  hylwydd; 
A  minnau  a  breswyliaf  byth, 
A'm  nŷth  yn  nhŷ  yr  Arglwydd.  B.  P. 

17.  Salm  xxiv.  1,  2,  3, 4,  5,  9, 10. 

M.  s.— Trallwm,  67.    Bethania,  6G. 
~YR  Arglwydd  biau  'r  ddaear  lawr, 
■*■     A'i  llawnder  mawr  sy'n  eiddo; 
Yr  Arglwydd  biau  yr  holl  fyd, 
A'r  bobl  i  gyd  sydd  ynddo. 
2  Can's  ef  a  roes  ei  sail  a'i  gwedd   ' 
Yn  rhyfedd  uwch  y  moroedd, 
Ac  a'i  gosododd  hi  yn  lân, 
*  Yn  drigfan  uwch  llif-ddyfroedd. 
$  Er  hyny,  pwy  a  ddringa'n  hŷ' 
I  gyssegr  fry  yr  Arglwydd? 
A  phwy  a  saif  â  theilwng  wedd 
Yn  ngorsedd  ei  sancteiddrwydd? 
á  Dyn  â  llaw  lân,  a  meddwl  da, 
Ac  yn  ddidraha  'i  enaid, 
Diorwag,  ac  ni  roes  un  tro 
Er  twyllo  'i  gyfneseifìaid. 

5  Fe  gaiff  hwn  gan  yr  Arglwydd  wlith 

Ei  raslawn  fendith  helaeth, 
A  bydd  cyfìawnder  i'r  cyfry  w 
Gan  Dduw  yr  iachawdwriaeth. 

6  Dyi'chefwch,byrth,  eichpenau'nglau, 

Ehengwch,  ddorau  bythol ! 
Oan's  Brenin  mawr  ddaw  i'ch  mewn 
chwi— 
Brenin  o  fri  gogonol. 

7  Pwy,  meddwch,  ydyw  'r  Brenin  hwn, 

A  gofìwn  ei  ogoniant? 
Iôr  lluoedd  ydyw,  Brenin  hedd, 
Gogonedd,  a  phob  fìyniant.  B.  P. 

18.  Salm  xxv.  4,  8, 10, 11. 

M.  s.-*Saxony,  72.    Weimar,  75. 
T)ANGOS  im,  Arglwydd,  dy  ffordd 
**    A  phâr  i  mi  ei  deall ;  [di, 

Arwain  a  dysg  fi  yr  un  wedd 

Yn  dy  wirioneud  diball. 

8  Yr  Arglwydd  sydd  uniawn  a  da» 

A'i  flÿrdd  im  noddfa  ydynt; 
Efe  a  arwain,  fel  mae  'n  rhaid,     \ 

Y  pechaduriaid  ynddynt. 
S  I'r  sawl  a  gadwo  ddeddfau  'r  Iòn, 

A'i  union  dystiolaethau, 
Gwirionedd  a  thrugaredd  fydd 

Ei  ly  wydd  yn  ei  lwybrau. 
é  Er  mwyn  dy  enw,  Arglwydd  mau, 

O!  maddeufy  anwireüd; 
Can's  fy  nhroseddiad  i  mawr  yw, 

Mwy  ydyw  dy  drugaredd.    B.  P. 


19.  Salm  xxvi.  1,  2,  3,  6, 12. 

M.  s.~ Dyfrdwy,  63.    Persia,  68. 
"U  ARN  fi,  O  Dduw !  a.  chly  w  fy  llais, 
"^    Mi  rodiais  mewn'períf eithrwydd ; 
Ni  lithraf  am  im  roi  fy  mhwys, 

Yn  llawnddwys  ar  yr  Arglwydd. 

2  Prawf  di  fy  muchedd,  Arglwÿdd  da, 

A  hola  ddull  fy  mywyd; 
A  manwl  chwilia  'r  galon  fau, 
A  phrawf  f '  arenau  hefyd.  , 

3  0  flaen  fy  Uygaid,  wyf  ar  led 

Yn  gweled  dy  drugaredd; 
Gwnaeth  dal  ar  hyny  ar  bob  tro 
Im  rodio  i'th  wirionedd. 

4  Mi  olchaf  fy  nwy  law  yn  lân, 

Can's  felly  byddan',  f  Arglwydd; 
Ac  a  dueddaf  tua'th  gôr, 
Ac  allor  dy  sancteiddrwydd. 

5  Fe  saif  fy  nhroed  i  ar  yr  iawn, 

Ni  syíi  o'r  uniawn  droedfedd; 
Mi  a'th  glodforaf,  Arglwydd  da, 
Lle  byddo  mwya  'r  orsedd.    e.  p. 

20.  Salm  xxvii.  1,  4,  8, 10, 11, 14. 

M.  s.~ Sabbath,  59.  Oldenburg.  60. 
VE  Arglwydd  yw  fy  ngoleu  i  gyd, 
-i*     A'm  hiechyd ;  rhag  pwy  'r  oí'naf  ? 
Yr  Arglwydd  y  w  nerth  f '  oes;  am  hyn. 
Rhag  pwy  doi  dychryn  arnaf  ? 
2  Un  arch  a  erchais  ar  Dduw  Naf, 
A  hyny  a  archaf  etto : 
Cael  dyfod  i  dŷ  f '  Arglwydd  glân, 
A  bod  â'm  trigfan  ynddo. 
S  Fel  hyn  mae  'nghalon  o'm  mewn  i, 
Yn  holi  ac  yn  atteb : 
"  Ceiswch  fy  wyneb  ar  bob  tro;" 
"Fy  Nuw,  'rwy'n  ceisio  'tli  wyneb." 

4  Os  gwrthyd  fi  fy  nhad  a'm  mam, 

A'm  dinam  gyfneseifiaid, 
Ar  Dduw  gweddiaf ;  ef,  er  hyn, 
O'i  ras  a  dderbyn  f '  enaid. 

5  Duw,  dysg  i  mi  dy  fforddynrhwyŵi, 

O  nerwydd  fy  ngelynion ; 
Ac  arwain  fi  o'th  nawddol  rad 
Yn  wastad  ar  yr  union. 

6  Disgwyl  di  wrth  yr  Arglwydd  da; 

Ac  ymwrola'th  galon ; 
Efe  rydd  nerth  i'th  galon  di, 
Os  iddo  credi  'n  ffy ddlon.      B.  P. 

21.  Salm  xxvni.  1,  6,  7. 
M.  S.—Silesia,  62.  Dyfrdwy,  63. 

OARGLWYDD !  erglyw  fy  llals  i, 
A  derbyn  weddi  bruddaidd, 
Pan  godwyf  fy  nwy  law  o  bell, 
Duw,  tua  'th  gafell  sanctaidd. 
2  Bendigaid  fyddo  'r  Arglwydd  nef, 
—  Feglybuleffyngweddi;, 


BAL3IATJ. 


Yr  Arglwydd  yw  fy  nerth  a'm  rhan, 
A'm  tarian,  a'm  daioni. 
8  Mi  ymddiriedais  iddo  am  borth, 
A  chefais  gymmhorth  ganddo ; 
Minnau  o'ni  calon,  drwy  fawr  chwant, 
A  ganaf  foliant  iddo.  e.  p. 

22.  Salm  xxx.  2,  3,  4,  6. 

M.  s,— Bethania,  6Q.    Elizabeth,  70, 
"PY  Nuw,  pan  lefais  arnat  ti, 
J"   Y  rhodcíaist  imi  iechyd ; 
Oedwaist  fy  enaid  rhag  y  bedd, 

A  rhag  diwedd  anhyfrycL 
2  Cenwch  i'r  Iôn,  chwi  ei  holl  saint, 

A  maint  yw  gwyrthiau'r  Arglwydd ; 
Clodforwch  hefyd  ger  ei  fron» 

Drwy  gofion  o'i  sancteiddrwydd. 
8  Am  ennyd  fechan  saif  ei  ddig, 

O  gael  ei  fodd  trig  by  wyd ; 
Heno  brydnawn  wylofain  sydd, 

Y  boreu  ddydd  daw  iechyd.    e.  p. 

23.  Salm  xxxi.  1,  2,  3,  6,  8,  27. 

m.  s.— Morganwg,  65.    Mary,  69. 
TMTI  ymddiriedais  ynot,  Ner, 
•*"-    Eel  na'm  gwr'adwydder  byth- 

oedd ; 
Duw,  o'th  gyfiawnder,  gwared  fi, 

A  chly w  fy  nghri  hyd  nefoedd. 

2  Gogwydd  dy  glust  ataf  ar  frys, 

O'th  nefol  lys  i  waered, 
A  bydd  i  mi'n  graig  gadarn  siwr, 
Yn  dŷ  a  thẃr  i'm  gwared. 

3  Dodaf  fy  ysbryd  yn  dy  law, 

Ac  af  ger  llaw  i  orwedd : 
Da  y  gwaredaist  fi  yn  fyw, 

O  Arglwydcl  Dcluw  'r  gwirionedd ! 
á  Mi  ymhyfrydaf  ynot  ti, 

Canf uost  fi  mewn  amser ; 
Ac  adnabuost  wrth  fy  rhaìd, 

Fy  enaid  mewn  cyfyngder. 
6  Cymmerwch  gysur  yn  Nuw  Iôn, 

Ef  a  rydd  galon  ynoch ; 
Ac  os  gobeithiwch  yncîclo  ef, 

Ei  law  yn  gref  fydd  drosoch.    e.  P. 

24.  Salm  XXXII.  1,  2,  8. 

il  8.— Trallwm,  67.     Dyfroedd  Siloah, 

T.17. 

"Y"  SA"WL  sydd  deilwng,  gwyn  ei  fyd, 
-*-     Drwy  fadde'i  gyd  ei  drosedd, 
Ac  y  cysgodwyd  ei  holl  fai, 

Ei  bechod,  a'i  anwiredd. 
î  A'r  dyn  â  gwynfyd  Duw  a'i  llwydd, 

Ni  chyfri'r  Arglwydd  iddo 
Mo  ei  gamweddau ;  ac  ni  chaed 

Dim  twyll  dichellfrad  ynddo. 
8  Ehyw  loches  gadarn  wyt  i  mi, 

Bhag  ing  y'm  cedwi'n  fiydcllon ; 


Ao  amgylchyni  fi  ar  led 
A  cherdd  ymwared  gysson.  B.  V. 
25.    Salm  xxxiii.  3—10,  12. 

M.  8.— Mary,  89.    Oldenburg,  60. 
rjENWCH  i'r  Iôr  fawl  a  mawrhâd, 
^  \Yiw  gerdd  o  ganiad  newydd ; 
Yn  llafar  cenwch  iddo  glod, 
Bicl  parod  eich  lleferydd. 

2  0  herwydd  uniawn  y  w  ei  air, 

A  ffyclcllawn  cair  ei  weithred ; 
Barn  a  chyfiawnder  ef  a'u  câr, 
A'r  ddaear  llaAvn  o'i  nodded. 

3  Gair  yr  Arglwydd  a  wnaeth  y  net, 

A'i  Ysbrycl  ef  eu  lluoedd ; 
Efe  a  gasglai  'nghyd  y  mór, 
A'i  drysor  yw'r  dyfnderoedd. 

4  Y  ddaear  oll,  ofned  ein  Duw, 

A  phob  dyn  byw  a'i  preswyl; 
Ei  arch  a  saif,  a'i  air  a  fydd, 
A  hyny  sydd  i'w  ddisgwyl. 
8  Ef  a  ddirymodd  (fy  Nuw  lór) 
Holl  gynghor  y  cenhedloedd; 
A  gwna  trwy  lysiant  yn  ddi-ryín 
Amcanion  llym  y  bobloedcL 
6  A  phob  cenhedloedd  dedwydd  ynt 
Os  Duw  sydcl  idclynt  Arglwydd; 
A'i  ddewisolion  ef  a'u  gwnaetn 
Yn  etifeddiaeth  hylwydd. 

26.  Ehan il  Adn.  13, 17, 19-2L 
(VII  nefoedd  fry  yr  edrych  Duw 

^  Ar  lwybrau  pob  rhy w  ddynion, 
Ac  o'i  breswylfa  edrych  ar 
Y  ddaear  a'i  thrigolion. 

2  Wele  lawn  olwg  Duw  a'i  wawl, 

Maent  ar  y  sawl  a'i  hofho ; 

Ac  mae'i  drugaredd  ef  ar  led 

I'r  sawl  a  'mddiried  ynddo. 

3  Ein  henaid  gan  yr  Arglwydd  hael 

Sy'n  disgwyl  cael  ei  bywyd ; 
Efe  a  byrth  ein  henaid  gwan, 
Efe  y  w'n  tarian  hefyd. 

4  Yn  unig  yn  yr  Arglwydd  Iòn 

Mae'n  calon  yn  llawenu ; 
Ac  yn  ei  enw  sanctaidd  ef 

M!ae  hon  yn  gref  yn  credu, 
6  Duw,  dy  drugaredd  dod  i  ni, 

Sef  ynot  ti  y  credwn; 
Dy  nodded  a'th  drugaredd  dod, 

Can's  ynod  ymddiriedwn.      e.  p. 

27.  Salm  xxxiv.  1,  5—8,  17. 
m.  s.— Tralh^m,  67.    Cemmaes,  y.  16. 

T)IOLCHAE  fi  â  chalon  rwydd 
-^  I'r  Arglwycld  bob  amserau ; 
Ei  foliant  ef,  a'i  wir  fawrhâd, 

Sy'n  wastad  yn  fy  ngenau, 
2  Y  sawl  a  edrych  arno  ef 

A  Uewyrch  nef  eglurir ; 


SALMATJ. 


Ni  waradwyddir  o  honynt  neb, 
A'u  hwyneb  ni  ch'wilyddir. 

3  Wele  y  truan  a  roes  lef, 

A  Duw  o'r  nef  yn  gwrando, 
Ac  a'i  gwaredodd  o'i  holl  ddrwg, 
A'i  waedd  oedd  amlwg  iddo. 
ê  Angel  ein  Duw  a  dry  yn  gylch 

0  amgyleh  pawb  a'i  hofnant; 
Fe'u  ceidw  hwynt ;  a  llawer  gwell 

Na  chastell  í'ydd  eu  gwarant. 

5  O  !  profwch,  gwelwch,  ddäed  y w 

Yr  Arglwydd  byw  i'w  eiddo; 
A  gwyn  ei  íÿd  pob  dyn  a  gred 
Roi  ei  ymddiried  ynddo. 

6  Ein  Duw  sydd  agos  ia wn  at  gur 

Y  galon  bur  ddrylliedig ; 
A  da  y  ceidw  ef  bob  pryd 
Yr  ysbryd  cystuddiedig.         E.  P. 

28.  Salm  xxxvi.  5,  6,  8,  10. 

M.  s—  Sabbath,  59.    Baden,  64. 
T) Y  fawr  drugaredd,  f  Arglwydd  lôn, 
-^  Sydd  hyd  eithafion  nefoedd ; 
A'th  bur  wirionedd  sydd  yn  gwau 

Hyd  y  cymmylau  dyfroedd. 
2  D'  uniondeb  sydd  fel  mynydd  mawr, 

Dy  farn  fel  llawr  yr  eigion : 
Dy  nerth  fyth  felly  a  barhâ 

1  gadw  da  a  dynion. 

S  Cyfìawn  o  frasder  yw'r  tŷ  tau, 
Lle  llenwir  hwythau  hefyd, 
Lle  y  cânt  ddiod  genyt,  Iôn, 
O  flasus  afon  by wyd. 
é  0 !  estyn  etto  i  barhau, 
Dy  drugareddau  tirion ; 
Ni  a'th  adwaenom  di  a'th  ddawn 
I'r  rhai  sydd  uniawn  galon.    E.  P. 

29.  Salm  xxxvii.  4,  5,  6, 18, 19,  37. 

M.  S.— Morganwg,  65.    Elizabeth,  70. 

"DYDD  di  gysurus  yn  dy  Dduw, 
-lJ  Ti  gei  bob  gwiw  ddymuniad ; 
Dy  ífyrdd  cred  iddo,  yn  ddilys, 

Fe  rydd  d'ewyllys  atad. 
2  Cred  ynddo  ef,  fe'th  ddwg  i'r  lan, 

Myn  allan  dy  gyfiawnder; 
Mor'oleu  a'r  haul  ar  hanner  dydd, 

Fel  hyny  bydd  d'  eglurder. 
8  Fe  edwyn  Duw  ddyddiau  a  gwaith 

Pob  rhai  o  berfîaith  helynt ; 
Ac  yn  dragy wydd  Duw  a  wnaeth 

Deg  etií'eddiaeth  iddynt. 

4  Efe  a'u  ceidw  hwynt  i  gyd, 

Ni  chant  ar  ddrygfyd  w'radwydd ; 
Yn  amser  newyn,  hwy  a  gânt 
O  borthiant  ddigonolrwydd. 

5  Ystyria  hefyd  y  gẃr  pur, 

Ac  edrych  dŷ  'r  cynawnedd ; 


Ti  a  gei  weled  gyfryw  ddyn, 
Mai'i  derfyn  fydd  tangnefedd.  b.  p. 

30.  Salm  xxxix.  5,  6, 14,  15. 

M.  s.— Eidduned,  t.  19.    Dymuniad,  74. 
Ç)  DANGOS  im,  fy  Arglwydd  Ner, 
^    Pa  amser  y  diweddaf 
Eifedi  'nyddiau ;  a  pha  hyd 
O  fewn  y  byd  y  byddaf. 

2  Rhoddaist  fy  nyddiau  fel  lled  llaw, 

I'm  heinioes  daw  byr  ddiwedd ; 
Diau,  yn  d'  olwg  di,  O  Dduw ! 
Fod  pob  dyn  byw  yn  wagedd. 

3  O !  paid  â  mi,  gâd  im  gryfhau 

Cyn  darfod  dyddiau  'my  wyd ; 
A  gwna  â  mi  sy  'mron  fy  medd 
Drugaredd  a  syberwyd.         E.  P. 

31.  Salm  xlh.  1,  2. 

M.  S.— Saxony,  72.    Padarn,  Y.  23. 
"Y"R  unwedd  ag  y  bref  yr  hydd 
-*■   Am  yr  afonydd  dyfroedd, 
Felly  y  mae  fy  hiraeth  i 

Am  danat  ti,  Dduw'r  nefoedd. 
.2  Fy  enaid  i,  sychedig  yw 

Am  fy  Nuw  by w  a'i  gariad ; 
Pa  bryd  y  dof  fi  ger  dy  fron, 

Fy  Nuw  a'm  cyfìon  ynad  ?     E.  P. 

32.  Salmxliii.  2,  3,4. 

M.  s.— Dyfrdwy,  63.    Persia,  681 
rpYDI  yw  Duw  fy  nerth  i  gyd, 
x  Pa  ham  y'm  bwrid  ymaith  ? 
Pa  ham  yr  af  mor  drwm  a  hyn 

Gan  bwys  y  gelyn  diííaith  ? 

2  O  !  gyr  dy  oleu,  moes  dy  wir, 

Ac'felly  t'wysir  fìnnau ; 
Arweiniant  fi  i'th  breswylfeydd, 
I'th  fynydd,  ac  i'th  demlau. 

3  Yna  yr  af  at  allor  Duw, 

Y  Duw  goruchel  hyfryd ; 
Ac  ar  y  delyn  canaf  fawl 
Duw,  Duw,  íÿ  hawl  a'm  gwynfyd. 

E.  P- 

33.  Salm  xlv.  1,  2,  3,  6. 

M.  s,— Dyfroedd  Siloah,  Y.  17.  Elizab.  7<ì 
rpRAETHODD  fy  nghalon  betha< 
■*•  I'r  Brenin  gwna  fyfyrdod ;      [da 
Fy  nhafod  fel  y  pin  y  sydd 
Yn  llaw  'sgrifenydd  parod. 

2  TJwch  meibion  dynion  tecach  wyt, 

Tywalltwyd  rhâd  i'th  enau, 
Herwydd  i  Dduw  roi  arnat  wlith 
Ei  fendith  byth  a'i  radau. 

3  Gwregysa'th  gleddyf  ar  dy  glun. 

O  gadarn  Gun  gogonedd ;  _ 
A  hyn  sydd  weddol  a  hardd  iawn» 
Mewn  Hwj7dd  a  Uawn  orfoledd. 


SALMAJJt 


4  Dy  ìàn  orseddfaingc,  O  Dduw!.  fry, 
A  hery  o  draçwyddoldeb ; 
Awdurcíod  dy  deyrnwialen  sydd 
Mewn  nerth,  a  rhydd  uniondeb. 

84.  Bha::  ii.  Adn.  10,  11,  13—17. 
f  LTW  hyn,  O  ferch !  ac  hefyd  gwel, 
^    Ac  â  chlust  isel  gwrando : 
Mae'n  rhaid  it  ollwng  pawb  o'th  wîad 
A  thŷ  áy  dad  yn  ango'. 

1  Yna  bydd  gan  y  Brenin  wych 

Gael  edrych  ar  dy  degwch ; 
Dy  Arglwydd  yw,  gwna  iddo  foes, 
I  gael  i'th  oes  hyfrydwch. 
8  A  merch  y  Brenin,  glân  o  fewn, 
Anrhydedd  Uawn  sydd  iddi ; 
A  gwisg  o  aur  a  gemau  glân 
Öddi  allan  sydd  am  dani. 
4  Mewn  gwaith  gwô  nodwydd  y  daw 
hon 
Yn  wych  ger  bron  ei  Harglwydd, 
Ac  â'i  gwyryfon  gyda  hi 
Daw  atat  ti  yn  ebrwydcL 
b  Ac  mewn  llawenydd  mawr  a  hedd, 
Ac  mewn  gorfoledd  dibrin, 
Hwynthwy  a  ddeuant,  wrth  eu  gwys, 
I  gyd  i  lys  y  Brenin. 

6  Dy  feibion  yn  attegion  tau 

Yn  lle  dy  dadau  fyddant ; 

Tywysogaethau  drwy  fawrhâd 

Yn  yr  holl  wlad  a  feddant. 

7  Coffâf  dy  enw  di  'mhob  oea 

Tra  caffwyf  einioes  imi ; 
Am  hyn  y  bobloedd  a  rydd  fawl 
Byth  yn  dragwyddawl  iti.     B.  P. 

35.  Salm  xlvi.  1,  7. 

M.  s.— Sabbath,  59.    Oldenburg,  60. 
fJOBAITH  a  nerth  in  yw  Duw  haeL 
*"*    Mae  help  i'w  gael  mewn  cyfwng ; 

Daear  a  mynydd,  aent  i'r  môr, 
Nid  ofnaf  f'angor  deilwng. 

2  Y  mae  yr  Arglwydd  gyda  ni, 

Iôr  anifeirif  luoedd ; 
Y  mae  Duw  Iago  yn  ein  plaid, 
Yn  help  wrth  raid  o'r  neíbedd.  E.  P. 

36.  Salm  xlviii.  1,  12, 13. 
M.  S.— Persia,  63.    Cemmaes,  Y.  16. 
TV/TAWR  ei  enw'n  ninas  ein  Duw, 
""-*-    A  hynod  y w  yr  Arglwydd ; 

A'i  drigfan  ef  yno  y  sydd 
Yn  mynydd  ei  sancteiddrwydd. 
2  Ewch,  ewch  oddiamgylch  Seion  sail, 
A'i  thyrau  adail  rliifwch ; 
Ei  chactarn  fur  a'i  ph'lasau  draw 
I'r  oes  a  ddaw  mynagwch. 
SCan's  ein  Duw  ni  byth  yw*r  Duw 
hwn, 
Hyd  angeu  credwn  ynddo ; 


Hyd  angeu  hefyd  hwn  a  fydd 
Yn  dragywydd  i'n  t'wyso.     s.  p. 

37.  Salm  xlix.  10,  15. 

M.  s.— Dymuniad,  74.    Eidduned,  T.19. 

GWELia  mai'r   bedd  yw  Uetty'r 
doeth, 

Y  ffol  a'r  annoeth  unwedd  ; 
Marw  yw'r  nailL  a  marw  yw'r  llall, 

I  arall  gád  ei  annedd. 
2  Daw  d^'dd  i'r  cyíìawn,  tranoethteg, 
Daw  im  ychwaneg  estyn, 
Daw  im  o'r  bedd  godiad  i  fyw, 
Deheulaw  Duw  a'm  derbyn.  E.  P. 

38.  Salm  l.  2,  5,  14. 

M.  s.— Sabbath,  59.    Oldenburg,  60. 
Ç)  SEION  fryn  y  daeth  Duw  Naf, 
^    Hon  sydd  beríi'eithiaf  ddinaa. 
Mewn  tegwch  a  goleuni  mawr, 
A  llewyrch  gwawr  o'i  gwmpas. 

2  0 !  cesglwch  ataf  fi  fy  saint, 

Y  rhai,  drwy  ryddfraint  brydferth, 
A  wnaethant  ammod  â  myfî, 

A'i  rhwymo  hi  drwy  aberth. 

3  Dy  oglud  dod  ar  Dduw  yn  drwm, 

A  thâl  yr  offrwm  penaf ; 
Cân  ei  fawl  ef,  a  dod  ar  led 
D'  adduned  i'r  Goruchaf.      B.  P. 

39.  Salm  ll  1,  2,  7,  8. 

M.  B.  c— Wirksworth,  130.    Aberhon- 
ddu,  132. 
rpRUGAREDD  dod  i  mi, 
■*•    Duw,  o'th  ddaioni  tyner ; 
Tyn  ymaith  fy  anwiredd  mau 
O'th  drugareddau  lawer. 

2  A  golch  fì  yn  llwyr  ddwys 

Öddi  wrth  fawr  bwys  fy  meiau ; 

Ey  Arglwydd,   gwna'n  bur  lân  fyfl 

Hhag  brynti  fy  nghamweddau. 

3  Ag  isop  golch  fi'n  lân, 

Ni  byddaf  aflan  mwyach ; 
Byddaf  fi  o'm  golchi  fel  hyn 

Eel  eira  gwyn,  neu  wynach. 
é  Pâr  imi  weled  hedd, 

Gorfoledd  a  llawenydd, 
I  adnewyddu  f'esgyrn  i, 

A  ddrylliaist  ti  â  cherydd. 

á0.  Ehanii.    Adn.  10, 11,  12,  15, 
17,  18. 

T)U"VT,  crëa  galon  bur, 
-^    Dod  imi  gysur  beunydd ; 
I  fyw  yn  well  tra  fwy'n  y  byd, 
Dod  ynof  ysbryd  newydd. 
2  O  Dduw !  na  ddyro  chwaith 
Fi  ymaith  o'th  olygon ; 


Ac  na  chymmer  dy  Ysbryd  Glân 
Oddi  wrthyf,  druan  gwirion. 

5  Gorfoledd  dwg  i  mi 

Drwy  roddi  im  dy  iechyd ; 
À  chynnal  ä'th  ysbrydol  ddawn 

Pi  i  fy  w'n  uniawn  hefyd. 
4  Dnw !  agor  y  mîn  mau, 

A'm  genau  mi  a  ganaf,  [nerth, 

O  Arglwydd!  gerdd  o'th  fawl  a'th 

Fel  dyna'r  aberth  penaf. 

6  Aberthau  Duw  i  gyd 

Y w  ysbryd  pur  drylliedJg ; 
Ac  ni  ddiystyri,  O  Dduw  Ion! 

Y  galon  gystuddiedig,    • 
6  Bydcl  dda  wrth  Seion  fryn, 

O  ArgJwydd !  hyn  a  fyni ; 
Ao  wrth  Gaersalem,  dy  dref  tad, 

A  gwna  adeilad  ami.  b.  p. 

41.  SALM  LVII.  1,  5. 

M.  9.— Dymuniad,  74.    Eidduned,  T.  10. 

T)Y  ras,  dy  nawdd,  fy  Nuw,  im  d®d, 
-*-'    Sef  ynod  ymddiríedaf ; 
Nes  myned  heibio'r  aflwydd  hyn, 
Dan  d'edyn  ymgysgodaf. 

2  Ymddyrcha,  Dduw,  y  nef  uwch  law, 
Oddi  yno  daw  d'arwyddion ; 
A  bydded  dy  ogoniantar 
x  ddaear  a'i  thrigolion,         B.  P. 

42.  Salmlxi.  1,2,3,  4. 

M.  s.— Dymuniad,  74.    Caersaîem,  Y.  22. 

"PJRGLYW,  O  Dduw !  fy  Uefain  i, 
JU    Ac  ar  fy  ngweddi  gwrando ; 
Bhof  lef  o  eitha'r  ddaear  gron, 
A'm  calon  yn  Uesmeirio. 

2  Dwg  fi  i  dalgraig  uwch  na  mi, 
Ac  iddi  bydd  i'm  derbyn ; 
Can's  craig  o  obaith,  tẃr  di-fôst, 
Im  fuost  rhagy  gelyn. 

8  O  fewn  dy  babell  y  bydd  byth 
Fy  nhrigfan  dily th,  dedwydd ; 
A'rn  holl  ymddiried  a  fýn  fod 
Yn  nghysgod  dy  adenydd.    B.  P. 

43.  Salm  Lxn.  5,  6,  7,  8. 

M.  b.— Persia,  68.    Bethania,  66. 

"RY  enaid,  dod,  er  hyn  i  gyd, 
■*■     Ar  Dduw  dy  fryd  yn  ddyfal ; 
Ynddo  gobeithiaf  íì  er  hyn, 
Efe  a'm  tyn  o'm  gofal. 

2  Yn  Nuw  yn  unig  mae  i  gyd 

Fy  iechyd  a'm  gogoniant ; 
Fy  nghraig  y  w,  a  m  cadernid  maith, 
A'm  gobáith  yn  ddilysiant. 

3  Gobeithiwch  ynddo ;  ger  ei  fron 

Ty  welltwch  galon  berffaith. 


SALMAU. 

Ac  ymddiriedwch  tra  foch  byw, 
A  d'wedwch,  Duw  yw'n  gobaith. 
1.  P. 

44.  Salm  lxtii.  3,  4,  5,  7. 
M.  b.— Morganwg,  65.    Cemmaes,  T.  16. 

T)Y  faith  drugaredd,  O  Dduw  bywî 
~*^    Rhagorach  yw  na'r  by wyd ; 
A'm  genau  rhoddaf  i  ti  fawl, 
A  cherdd  ogonawl  hyfryd. 

2  Felly  tra  fyddwyf  byw  y  gwnstí^ 
Ac  felly'th  folaf  etto, 

Ac  yn  dy  enw  di  sydd  gu 
Y  caf  ddyrchafu  'nwylo, 

3  Digonir  f  enaid  fel  â  mêr, 
A  chyflawn  frasder  hefyd, 

A'm  genau  a  gân  y  moliant  tao, 
A  phur  wefusau  hyfryd. 

4  Ac  am  áy  fod  yn  gymmhorth  îm, 
Drwy  fawr  rym  dy  drugaredd, 

Fy  holl  orfoledd  a  gais  fod 
Yn  nghysgod  dy  adanedd.     b.  p. 

45.  Salm  lxv.  1,  2,  4. 
M.  s.~Morganwg,  65.    Dyfrdwy,  63» 
T  TI,  O  Dduw !  y  çweddai  mawl 
x    Yn  y  sancteiddiawl  Seion; 

I  ti  y  telir,  trwy  holl  gred, 
Bob  gwir  adduned  calon. 

2  Pawb  sydd  yn  pwyso  atat  ti, 
A  wrendy  weddi  dostur ; 

Ac  atat  ti  y  daw  pob  cnawd 
Er  mwyn  gollyngdawd  UafuT. 

3  Dy  etholedig,  dedwydd  y w, 
Caiíf  nesnes  fy w  i'th  babell ; 

Trig  i'th  gynteddau,  ac  i'th  lys, 
A'th  sanctaidd  weddus  gangheH. 

46.RHAN  ir.  Adn.  6, 7/9, 10, 11, 13» 
T)UW  a  sicrhâ  bob  uchel  fryn 
•^    A'i  wregys  yn  gadernid ; 
Hwn  a  ostega'r  môr  a'i  don, 
A  rhuad  eigion  enbyd. 
2  Dyfrhau  y  ddaear  sech  yr  wyt* 
Dy  afon  lanwyd  drosti ; 
Darperaist  lifddwr  hyd  ei  llawr 
I'w  thramawr  gyfoethogi. 
S'Pob  rhych  yr  wyt  yn  ei  ddyfrhau, 
A'i  chẃysau'r  wyt  i'w  gostwng ; 
A'i  rhoi  yn  mwyd  mewn  cawod  wlith, 
I'w  chnwd  rhoi  fendith  deilwng. 

4  Cẃoni'r  ydwyt  ti  fel  hyn 
Y  flwyddyn  â'th  ddaioni, 

Ac  yn  dy  gariad,  Duw  fy  Nêr, 

Diferaist  frasder  arni. 
ö  Drwy'th  ftndith  di,  y  gwastad  dií 

A  guddir  oll  â  defaid ; 
Crechwenant,  canant  bawb  ynghyd, 
.    A'r  wlad  âg  ŷd  ei  llonaid.      e.  p. 


BALMATJ. 


47.  Salm  lxvli.  1,  3,  4,  5,  6,  7. 

M.  B.  CL— Wirksworth,  130.    Aberhon- 
ddu,  132. 

rjlBUGAREDD  Duw  i'n  plith, 
•*-    A  rhoed  ei  fendith  drosom; 
Tywyned  byth  ei  wyneb  pryd, 
Ei  nawdd  a'i  iechyd  arnom. 

2  Duw,  moled  pobloedd  di, 

Rhoent  fawl  a  bri  trwy'r  hollfyd, 
A'r  holl  genhedloedd  îs  y  nen 
A  fyddant  lawen  hyfryd. 

3  Can's  ti  a  ferni'n  iawn 

T  bobl  trwy  lawn  wybodaeth, 
Ao  a  roi'r  hoÜ  genhedloedd  ar 
Y  ddaear  mewn  lly wodraeth. 

4  Duw!  moled  pobloedd  di, 

Rhoent  fawl  a  bri  trwy'r  hollfyd, 
Yna  y  tir  rydd  ffrwyth  i'n  plith, 
A  Duw  ei  fendith  hefyd. 

5  A  Duw,  sef  Duw  ein  Tad, 

A  roddo'i  rad  a  thyciant, 
A  holl  derfynau'r  ddaear  gron, 
A  phawb  ar  hon  a'i  hofnant.  B.  P. 

48.  Salm  lxviil  19,  26,  28—30. 

m.  s.— Mary,  69.    Baden,  64. 

"RENDIGAID  fyth    fo'r  Arglwydd 
J-'     mau, 

Am  ddoniau  ei  ddaioni, 
A'i  iachawdwriaeth  i  ni'n  llwyth, 

0  bêr  Çrwyth  ei  haelioni. 

2  Clodforwch  Dduw :  hyny  sydd  dda, 
Yn  mhob  cyn'lleidfa  ddiwael, 
A  chenwch  fawl  yr  Arglwydd  Iôn, 
Chwi  sydd  o  fíynnon  Israel. 

8  Dy  Dduw  a  drefnodd  iti  nerth, 
A'i  law  sydd  brydferth  geidwad; 
Duw,  cadarnhâ  etto  yn  faith 
Arnom  ni  waith  dy  gariad. 

4  Er  mwyn  Caersalem,  adail  deg, 
Rhycld  cedym  anrheg  i  ti ; 
Dyfethi  djTfa'r  gwaywfíyn, 
A'r  rhai  a  fýn  ryfelu. 

ö  Y  pendefigion  o'r  Aipht  draw 
A  ddaw,  ac  Ethiopia, 
At  Dduw  yn  brysur  i  roi  rhodd, 
Ac  aberth  gwirfodd  yma. 

6  Chwi  holl  deyi-nasoedd  daear  lawr, 

1  Dduw  mawr  cenwch  foliant ; 
Cydgenwch  iddo  glod  yn  rhwydd, 

Sef  ArghYjTdd  y  gogoniant.    e.  p. 

7  Ofnadwy  ydwyt  ti  a'th  arch, 

Teiiwng  o  barch  ybobloedd; 
Duw  Israel  rydd  nerth  wrth  raid, 
Bendigaid  yn  oes  oesoedd.    p.  w. 


49.  Salm  lxxl  1,  2,  3,  9. 

M.  s.— Caersalem,  Y.  22.    Padarn,  T.  SS. 

"fJT I  ymddiriedaist  ynot,  îfêr, 

"L        Na'm  gwaradwydder  bythoedd; 
Daw,  o'th  gyfiawnder  gwared  fi, 
A  chly  w  fy  nghri  hyd  nefoedd. 

2  Diiw,  bydd  yn  graig  o  nerth  i  mi, 

I  gyrchu  ati'n  wastad ; 
A  phár  fy  nghadw  i  yn  well, 
Ti  yw  fy  nghastell  caead. 

3  2iac  esgeulusa  fi  a'm  braint 

Yn  amser  henaint  egwan ; 
Er  pallu'r  nerth,  na  wrthod  fi, 
Dliw,  edrych  di  ar  f  oedran. 

4  îy  ngobaith  innau  a  saif  byth, 

Yn  ddilyth  a  safadwy ; 
Ymddiried  ynot,  Dduw,  a  wnaf, 
Ac  a'th  foîiannaf  fwyfwy.      E.  P. 

50.  Salm  lxxil  1—7,  12. 

■i  M.  s.— Morganwg,  65.    Elizabeth,  70. 

T)UW,  dod  i'r  Brenin  farn  o'r  nef, 
-^7    Dod  i'w  Fab  ef  gyfiawndeb ; 
Yna  y  rhydd  rhwng  pobl  iawnírawd, 
Ac  i'r  dyn  tlawd  uniondeb. 

2  Hedd  a  chyfiawnder  yn  ol  hyn, 

Geir  yn  mhob  bryn  a  mynydd; 
Y  gwan  a'r  Uesg  acliub  a  wna, 
Fe  ddryllia  y  gorthrymydd. 

3  Byth  hwy  a'th  ofnant  ar  bob  tro, 

Tra  treiglo  haul  a  lleuad ; 
Ee  ddisgyn  fel  gwlaw  ar  wellt  glas, 
Neu  gawod  fras  ar  wastad. 

4  I'w  ddyddiau  ef  cerir  yr  iawn, 

A'r  cyfìawn  a  fiodeua ; 
Ac  aml  fydd  hedd  ar  ddaear  gron, 
Tra  fo  lloer  hon  yia.  para. 

5  Can's  y  dyn  rheidus  a'r  gẃr  gwan, 

Fe'i  gweryd  pan  weddio ; 
Bydd  i  bob  dyn  yn  nerthoi  dŵr, 
A'r  ni  bo  pleidiwr  ganddo. 

51.  EHAN  II.  Ádn.  16—19. 

'T?  HYD  pen  y  mynydd  ŷd  a  gân, 
JAi    Eel  brig  coed  Liban  siglant ; 
A'r  plant,  cyn  amled  a'r  gwellt  glaa, 
O'r  ddinas  a  flagurant. 

2  Os  haul  cylch  wybren  byth  a  dry, 

Byth  pery  enw  iddo ; 
Pawb  a'i  bendithiant  ef  yn  wir, 
Pawb  a  fendithir  ynddo. 

3  Bendigaid  fo  yr  Arglwydd  Dduw, 

Sef  Duw  yr  Israeí  dirion ; 
Ef  byth  yn  unig  sy'n  parhau, 
I  wneuthur  gwyrthiau  mawrion. 

4  Bendigaid  fyddo'i  enw  byth, 

Gogonedd  dilyth  iddo; 


SALMAU. 


A'i  gîod  trwy  'r  ddaear  fyddo  'n  ben, 
Amen,  Amen,  hyn  fyddo.      E.  P. 

52.  Salm  lxxiii.  25,  26. 

M.  8.— Persia,  68.    Cemmaes,  T.  16, 
pA'M?  pwy,  0  Dduw!  sydd  genyf  fl, 

On.d  tyüi  yny  nefoedd?^ 
Dim  ni  ddymunwn  gyda  thi, 
Wrth  weini  daear  leoedd. 
2  Fy  nghalon  i,  a'm  nerth,  a'm  cnawd, 
Y  sydd  mewn  palldawd  beunydd; 
Ond  tydi,  Dduw,  sydd  ar  fy  rhan, 
A'm  tarian  yn  dragy  wydd.    E.  P. 

53.  Salm  lxxvi.  1,  2. 

M.  s.— Trallwm,  67.    Oldenburg,  60. 
"V"N  Jndah  ac  yn  Israel  dir, 
**■     Adweinir  einDuwcyfion; 
Ei  babell  ef  yn  Salem  sydd, 
A'i  breswyl  fydd  yn  Seion. 
2  Fe  ddrylliodd  yno'r  bwa  a'r  saeth, 
A'r  frwydr  a  wnaeth  yn  ddarnau ; 
A  thorodd  ef  yn  chwilfriw  mân, 
Bob  tarian  a  phob  cleddau.    E.  P. 

5á.  Salm  lxxvii.1,2,3,7,8,10,13,19. 

M.  s.— Persia,  68.    Aberystwyth,  61. 

"p  Y  llais  at  Dduw,  pan  roddais  lef, 

-*-     Fy  llais  o'r  nef  fe'i  clybu ; 

A'm  Uais  gweddiais  ar  Dduw  Nêr, 

Pan  oedd  blinder  yn  tarddu. 

2  Y  dydd  y  rhedai  'mriw,  a'r  nos 

Ni  pheidiai  achos  llafur ; 
Mewn  blin  gyfyngder  gwn  fy  mod, 
A'm  hoes  yn  gwrthod  cysur. 

3  Yna  y  cofiwn  Dduw  a'i  glod, 

Pan  syrthiai  drallod  enbyd ; 
Yna  gweddiwn  dros  fy  mai, 
Pan  y  terfysgai  f  ysbryd. 

4  Ai  yn  dragywydd  cilia'r  Iôn  t 

A  fydd  ef  boddlon  mwyach?  - 
A  ddarfu  byth  ei  nawdd  a'i  air? 
A  gair  ei  addaw  bellach? 

5  Marwolaeth  im  yw'r  meddwl  hwrj; 

A  throis  yn  grwn  i  gofio 
Ei  fawr  nerth  gynt ;  cofio  a  wnaf 
Waith  y  Goruchaf  etto. 

6  0  Dduw !  pa  Dduw  sydd  fel  tydi? 

Dy  ffordd  di  sydd  sancteiddiol ; 
Dengys  dy  waith  dy  nerth  i'r  byd, 
Pâr  i  ni  i  gyd  dy  ganmol. 

7  Yn  eigion  môr  mae  y  ffordd  dau, 

A'th  lwybrau  mewn  deifr  sugnedd ; 
Ac  nid  adweinir  byth  mo'th  ôl, 
Yn  dy  anfeidrol  fawredd.      E.  P. 

55.SALM  LXXVIII.  1,  5,  6,  7,  8. 
M.  s.— Dyfrdwy,  63.    Silesia,  62. 
"ü  Y  mhobl  i  gy  d  gwrandewch  fy  neddf, 
•*•     A  doed  fy  ngreddf  i'ch  calon ; 


Clust  ymostyngwch  a'm  genau, 
I  ystyr  geiriau  ffyddlon. 
2  Felly  gorch'mynodd  ef  fod  cof 
Yn  lagof ;  ac  i'r  hynaf 
Yn  Israel  ddysgu  i'w  blant 
Ogoniant  y  Goruchaf. 
8  Gobeithio  yn  Nuw,  cofio  ei  waith, 

Y  sydd  fel  rhaith  eneidiol ; 
I  gadw'i  ddeddf  o  oes  i  oes, 

Y  wers  hon  roes  Duw'n  rheidiol. 

4  Ehag  ofn  myn'd  o'r  genhedîaeth  hyn 
Yn  gyndyn  ac  anuíudd, 
A  chalon  wan  ac  ysbryd  gwael, 
Heb  alael  gyda'i  L]y wydd.    B.  P. 
56.    Salm  lxxx.  3,  8,  14,  19.  „ 
M.  s.— Padarn,  t.  23,    Minden,  y.  21. 
T  LEWYRCHA  'th  wyneb,  dychv/el 
•^-4    Duw,  ti  a'n  cedwi'n  gyflym ;    fni, 
Duw'r  lluoedd!  clyw  ein  gweddi  ni, 
Pa  hyd  y  sorì  wrthym  ? 

2  Dygaist  o'r  Aipht  winwydden  îr, 

Âhoist  iddi  dir  i  dyfu ; 
A'r  holl  genhedloedd  o  bob  man, 
Troist  allan  cyn  ei  phlanu. 

3  O  Dduw  y  lluoedd !  edrych,  gwêl, 

A  dychwel  i  ymg'leddu 
Y  winllan  hon,  a  blenaist  di 

A'th  law,  a'i  rhoddi  i  dyfu. 
é  A  dychwel  etto  ni  i  fyw, 

O  Arglwydd  Dduw  y  lluoedd  t 
Tywyna  arnom  d'wyneb  pryd, 

Ni  a  gawn  iechyd  bythoedd.  B.P. 

57.SALM  LXXXIV.  1—5, 7, 10, 11, 12. 

M.  s.~ Morganwg,  65.    Mary,  69. 
T)Y  babell  di  mor  hyfrydyw, 
•***    O  Arglwydd  byw  y  lluoedd  ! 
Mynych  chv/ennychais  weled  hon, 
Rhag  mor  dra  thirion  ydoedd. 

2  Mae  f'  enaid  i,  fy  Iôn,  mewn  blys, 

I'th  gyssegr  lys  dueddu ; 
Fy  nghalon  i,  a'm  holl  gnawd  y  w 
'Yn  Nuw  by  w'n  gorfoleddu. 

3  Aderyn  tô  a  gafodd  dŷ, 

A'r  wenol  fry  i'w  chywion, 
Le  wrth  dy  allor  di  i'w  trin, 
Py  Nuw  a'm  Brenin  tirion. 

4  Gwyn  fyd  yr  hwn  drig  yn  dy  dŷ, 

Caifî  dy  foìiannu  ddigon ; 
Ac  ynot  ti  sy'n  cadarnhau, 
A'th  lwybrau  yn  eu  calon. 

5  Ant  rhagddynt  bawb  o  nerth  í  nerth, 

Nes  cael  yn  brydferth  ddyfod 
I  ymddangos  i  Dduw  ger  ei  fron, 
Yn  Seioìí  ei  breswylfod. 

6  Gwell  yw  na  mil  un  dydd  i'th  dŷ, 

Am  hyny  mwy  dewisol 
Im  fod  ar  riniog  y  drws  tau, 
Na  ph'lasau  yr  annuwiol. 


SALMAU. 


1  Sef  haul  a  tliarian  yw  Duw  màd, 

A  rydd  rad  a  gogoniant ; 
Ni  lestair  ef  ddaioni  rnaith 

I'r  riiai  a  berífaith  rodiant. 
8  O  Arglwydd  Dduw  y  lluoedd  mawr! 

Anioni  lawr  dy  gymniod ; 
Dedwydd  yw'r  dyn  a  roddo'i  grêd, 

A'i  holl  ymddiried  ynod.        E.  P. 
58»       Salm  lxxxv.  1—9. 

M.  s.— Saxony,  72.    Arenig,  73. 
T)A  wyt  i'th  dir,  Iehofa  Nêr, 
-Ly    Dychwelaist  gaethder  Iago ; 
Maddeuaist  drawsedd  dy  bobl  di, 

Mae'u  camwedd  wedi  ei  guddio. 

2  Tynaìst  dy  lid  oddi  wrthym  ni, 

"Troist  dy  ddiglloni  awchlym ; 
O  Dduw  ein  nerth !  tro  ninnau'n  well, 
A'th  lid  bid  bell  oddi  wrthym. 

3  Ai  byth  y  digi  wrthym  ni? 

A  sori  di  hyd  ddiwedd? 
A  saif  dy  lid  o  oes  i  oes  ? 
Duw !  gwrando,  moes  drugaredd. 

4  Pam?  oni  throi  di  a'n  bywhau, 

A  Uawenhau  yr  eiddot  ? 
0  dangos  in  dy  nawdd  mewn  pryd, 

Eelly  cawn  iechyd  ynot.  ... 
6  I'r  rhai  a  ofnant  Arglwydd  nef, 

Mae'i  iechyd  ef  yn  agos ; 
Felly  y  caiff  gogoniant  hir 

O  fewn  ein  tir  ni  aros.  E.  P. 

59.  Salm  lxxxvh.  3, 5,  6. 

M.  s.— Cemmaes,  T.  16.  Bethania,  66. 
Ç\  DDINAS  Duw,  preswylfa'r  Iôn, 
^    Mawr  ydy w'r  son  am  danad ! 
A  gogoneddus  air  it  sydd, 
Uwch  law  trigfeydd  yr  hollwlad. 
%  Dywedir  hyn  am  Seion  bêr, 
Fe  anwyd  llawer  ynddi, 
Nid  ambell  un ;  can's  swcwr  da 
Yw  Duw  Goruchaf  iddi 
3  Fe  rydd  yr  Arglwydd  yn  ei  rif 
Y  neb  fo  cyf'rif  hono ; 
Efe  a  esyd  hyn  ar  led, 
Sef,  Hwn  a  aned  yno.  E.  P. 

60.  Salm  lxxxix.  7,  8,  13, 14. 

M.  s.— Trallwm,  67.    Oldenburg,  60. 
rpRWY  gynnulleidfa  ei  saint  ef, 
J"    Duw  nef  y  sydd  ofnadwy; 
A  thrwy'r  holl  fyd  o'n  hamgylch  ni, 
Ei  ofni  sydd  ddyladwy. 

2  Pwy  sydd  yn  debyg  it,  Dduw  byw, 

O  Arglwydd  Dduw  y  lluoedd? 
Yn  gadarn  lór,  a'th  wir  i'th  gylch, 
O  amgylch  yr  holl  nefoedd. 

3  I'th  fraich  mae  grym,  mae  nerth  i'th 

law, 
A'th  gref  ddeheulaw  codi ; 


Nawdd  a  barn  yw  dy  orsedd  hir, 

A  nawdd  a  gwir  a  geri. 
4  Yn  d'unig  enw  di  y  cânt 

Fawl  a  gogoniant  beunydd; 
Yn  dy  gyfiawnder  codi  wnant, 

Ac  feliy  byddant  ddedwydd. 

61.  Ehan  ii.  Adn.  19,  20,  26-29. 
T'TH  Sanct  dwedaist-hyn  a  ddaeth 
•*■    Drwy  weledìgaeth  nefol — 

Gosodais  gymmhorth  ar  gryf  Gun, 
Dyrchefais  un  dewisol. 

2  Cefais/eneiniais  ef  yn  ol 

Ey  ngwas  dewisol,  Dafydd, 
Ag  olew  sant ;  braich  a  llaw  gref 
"îtois  gydag  ef  yn  lly wydd. 

3  Ef  a  weddia  arnaf  fl 

I'w  g'ledi,  gan  ddy wedyd, 
Ti  yw  fy  Xhad,  fy  Nuw,  fy  Ngharn, 
Yn  gadarn  o'm  hieuengctid. 

4  Minnau  g^vnaf  yntau  im  yn  Eab, 

Yn  Gynfab  ac  Etifedd, 
Ar  holl  frenhinoedd  daear  las 
Yn  uwch  ei  ras  a'i  fawredd. 

5  A  chadwaf  iddo  yr  un  wedd 

Drugaredd  yn  dragwyddol, 
A'm  hammod  gadwaf  iddo'n  llawn, 
Yn  ffyddlawn  ac  yn  nerthol. 

6  Gosodaf  hefyd  byth  i'w  hâd 

Nerth  a  mawrhad  uwch  bydoedd ; 
A'i  orsedd  gref  fydd  i  barhau 
Un.wedd  a  dyddiau'r  nefoedd.  E.  P. 

62.  Salm  xc.  1,  2,  3,  4,  5, 6, 12—14. 

M.  s.— Dymuniad,  74.  Saxony,  72. 
T)UW,  buost  in  yn  Arglwydd  da, 
•^    Ac  yn  breswylfa  i  drigo ; 

0  bryd  i  bryd,  felly  yr  aeth 
Pob  rhyw  genhedlaeth  heibio. 

2  Er  cjm  rhoi  sail  un  mynydd  mawr, 

Cyn  llunio  llawr  cwmpas-fyd, 

Duw  o  dragwyddol  wyt  cyn  neb, 

Hyd  dragwyddoldeb  hefyd. 

3  "Weithiau  i  ddinystr  y  troi  ni, 

Ac  wedi'n  troi  yn  noddfa ; 
A  d'wedi  cyn  ein  myn'd  i'r  llwch, 
Dychwelwch,  feibion  Adda. 

4  Can's  deg  can  mlynedd  fel  doe  ŷnt, 

Pan  elo'i  helynt  heibio, 
O'th  flaen  di  megys  gwylfa  nos, 
Ni  chaiff  ymddangos  etto. 

5  Nid  yw  dyn  ond  fel  hûn,  neu  aü 

I  addail,  neu  lifeiriant, 
Neu  megys  glas  lysieu^Ti  gwan, 

Mor  fuan  y  newidiant. 
6 .  Yr  hwn  y  boreu  gwyrddlas  fydd 

A  gwawr  o  newydd  arno ; 
Ond  pan  y  torer  ef  brydnawn, 

Yn  fuan  iawn  mae'n  gwy  wa 


SALMAU, 

7  Dysg  felly'n  rifo'n  dyddiau  gwael, 

I'n  caloii  gael  doethineb  ; 
O  Dduw !  pa  hyd  ?  tyr 'd,  dod  yn  hawdd 
I*th  weision  nawdd  ac  undeb. 

8  Yn  foreu  iawn  diwalla  ni 

A'th  fawr  ddaioni  eisoes, 
Fel  ctiffo'n  calon  lawen  fyd, 
Yn  hyfryd  dros  ein  heinioes.  B.  P. 

63.  Salmxci.  1,2,4,14. 
M.  s.— Morganwg,  65.   Persia,  68. 

V  SAWL  a  drigo,  doed  yn  nes, 
•*■     Yn  lloches  y  Goruchaf ; 
Ef  a  ymerys  i  gael  bod 
Yn  nghysgod  hwn  sydd  benaf. 
2  Fy  holl  amddiífyn  wyt,  a'm  llwydd, 
Wrth  f'  Arglwydd  y  dywedaf, 
A'm  holl  ymddiried,  tra  fwyf  byw, 
Sydd  yn  fy  Nuw  Goruchaf. 
8  Ei  esgyll  drosot  ef  a  rydd, 
Dan  ei  adenydd  byddi 
Yn  ddiogel ;  a'i  wirionedd  glân 
Fydd  gylch  a  tharian  iti. 

4  Mi  a'i  gwaredaf  ef  rhag  brad, 

Am  roi  ei  gariad  arnaf ; 

Am  iddo  adwaen  f'enw  mau, 

Yn  ddiau  y  dyrchafaf. 

5  Arnaf  y  geilw,  a'i  wrandaw  wnaf, 

Mewn  ing  y  byddaf  barod ; 
Gwaredaf  hefyd  rhag  ei  gas, 
A  chaiff  trwy  urddas  fawrglod.  B.  P. 

64.  Salm  xcii.  1, 12, 13. 
M.  S.—Morganwg,  65.    Bethania,  66. 
"|l/rOLIANNU  'r  Arglwydd,  da  iawn 

■*"-      yw, 

A  chyfarch  Duw  yn  benaf, 
A  chanu  i  dy  enw  fawl, 
A'th  ganmawl,  y  Goruchaf. 
2  Y  cyfìawn  a  flodeua  i'r  nen, 
Fel  y  balmwydden  union ; 
Yn  iraidd  yn  cynnyddu  y  bydd, 
Fel  cedrwydd  yn  Libanon. 
8  Y  rhai  a  blanwyd  yn  nhŷ  Dduw, 
Yn  goedwydd  by  w  y  tyfant , 
Ac  yn  nghynteddau  ein  Duw  ni 

Y  rheíni  a  flodeuant.  E.  P. 

65.  Salm  xcv.  1,  2,  3. 
M.  s.— Sabbath,  59.    Dyfrdwy,  63. 

Q  DOWCH  a  chanwn  i'r  Arglwydd, 

Efe  yw  llwydd  ein  bywyd ; 
Ac  ymlawenhawn  yn  ei  nerth, ' 
Ef  yw  ein  prydíerth  iechyd. 

2  O  1  down  yn  unfryd  ger  ei  fron, 

A  chalon  bur  ddiolchgar ; 
Brysiwn  at  Dduw  dan  lawenhau, 
A  chanwn  salmau'n  llafar. 

3  O  herwydd  Argîwydd  nef  a  llawr 

Y  sy  Dduw  mawr  yn  ddiau ; 


Ty wysog  mawr  yw  ef  meẁn  trin, 
A  Brenin  yr  holl  dduwiau.     B.  P, 

66.  Salm  o. 

M.  S.— Yr  Hen  lOOfed,  10. 

T'R  Arglwydd  cenwch  lafar  glod, 
"*•  A  gwnewch  ufudd-dod  Uawen  fryd; 
Dowch  o  ílaen  Duw  â  pheraidd  dón, 
Trigolion  y  ddaear  i  gyd. 

2  Gwybyddwch  mai'r  Arglw^^dd  sydd 
Dduw, 

TA'n  gwnaeth  ni'n  fyw  fel  hyn  i  fod; 
Nid  ni'n  hunain ;  ei  bobl  ŷm  ni, 
A  defaid  rhi'  ei  borfa  ari  nôd. 

3  0 !  ewch  i'w  bjnrth  â  diolch  bi*au, 
Yn  ei  gynteddau  molwch  ef ; 

Bendithiwch  enw  Duw  hynod, 
Rhowch  iddo  glod  trwy  lafar  lef. 

4  Can's   da    yw'r  Arglwydd,   Awdwr 
hedd ; 

Da  ei  drugaredd  a  di  lyth ; 
A'i  wirionedd  i  ni  a  roes, 
,    O  oes  i  oes  a  bery  bytlL         B.  P. 

67.  Salm  cn.  13, 14. 
M.  s.— Cemmaes,  T.  16.    Llandilo,  7L 
f) !  CYFOD  bellach,  trugarhâ, 
^    O  Dduw !  bydd  dda  wrth  Seion ; 

Mae  'n  amser  wrthi  drugarhau, 
Pel  dyma'r  nodau'n  umon. 

2  Can's  hoff  iawn  gan  dy  weision  di , 
Ei  meini  a'i  magwyrau ; 

Maent  yn  tosturio  wrth  ei  llwch, 
Ei  thristwch  a'i  thrallodau. 

3  Pan  adeilader  Seion  wych, 
A  hon  yn  ddrych  i'r  gwledydd; 

Pan  weler  gwaith  yr  Arglwydd  ne*, 
Y  molir  e'n  dragywydd. 

4  Hyn  fydd  pan  gasglo  pawb  ynghyd, 
Yn  unfryd  i'w  foliannu ; 

Yr  holl  deyrnasoedd,  dônt  yn  ngẃydd 
Yr  Arglwydd,  i'w  was?naethu.  B.  P , 

68.  Salm  cin.  1,  2, 11, 12,  13. 

M.  s.— Mary,  69.    Cemmaes,  Y.  16, 
"DY  enaid,  mawl  Sanct  Duw  yr  Iòn, 
■*"     A  chwbl  o'm  heigion  ynof ; 

Fy  enaid,  n'âd  fawl  r  Arglwydd  nef, 
Na'i  ddoniau  ef,  yn  anghof. 

2  Yr  hwn  sy'n  maddeu  dy  holl  ddrwg, 
Yr  hwn  a'th  ddwg  o'th  lesgedd ; 

Yr  hwn  a  weryd  d'oes  yn  llon, 
Drwy  goron  o'i  drugaredd. 

3  Cyhyd  ag  yw'r  ffurfafen  fawr 
Oddi  ar  y  llawr  o  uchder, 

Cymmaint,  i'r  rhai  a'i  hofnant  ef, 
Fydd  nawdd  Duw  nef  bob  amser. 

4  Os  pell  yw'r  dwyrain  oleu  hin 
Oddi  wrth  orllewin  faclüud, 


SALMATJ. 


Cyn  belled  ein  holl  bechod  llym, 
Oddi  wrthym  ef  a'i  synimud. 
5  Ac  fel  bydd  nawdd,  a  serch,  a  chwant, 
Tad  da  i'w  blant  naturiol, 
Felly  cawn  serch  ein  Tad  o'r  nef, 
Os  ofnwn  ef  yn  dduwiol.         E.  p. 

69.  Salm  civ.  1,  2,  5,  6,  9,  24. 
M.  s.— Persia,  68.    Morganwg,  65. 

"pY  enaid,  mola'r  Arglwydd  byw ; 
•*-     O  f  Arglwydd,  Dduw  y  mawredd ! 
Mawr  wyt,  gogoniant  a  gei  di, 
Ymwisgi  âg  anrhydedd. 

2  Megys  ei  ddillad  y  gwisg  fo 

Am  dano  y  goleuad ; 
Rhydd  yn  ei  gylch  yr  wybr  ar  dân/ 
Yn  llydan,  fel  llen  wastad. 

3  Cref  y  rhoes  sail  y  ddaear  gron, 

"Fel  na  syfl  hon  oddi  yno ; 
A'r  hon  a  'bery  fel  y  rhoes 
O  oes  i  oes  heb  siglo. 

4  Tydi,  O  Dduw  !  ddilledaist  hon 

A'r  eigion  yn  fantellau ; 
Ac  oni  bai  dy  ddeheu-law, 
Ai'r  deifr  uwch  law  y  bryniau. 
6  Gosodaist  derfyn  lle'r  arhônt, 
Ac  fel  nad  elont  drosto, 
Ac  fel  na  ddelont  byth  dros  lawr 
Y  ddaear  fawr,  i'w  chuddio. 
6  O  Dduw !  mor  ryfedd  yw  dy  waith, 
O'th  synwyr  berffaith  dradoeth  ! 
Gwnaetìiost    bob    peth    â    doethder 
dawn, 
A'r  tir  sydd  lawn  o'th  gyfoeth. 

70.  Rhan  n.  Adn.  28,  30,  31,  33. 
T)UW,  pan  agorech  di  dy  law, 
-■^    Oddi  yno  daw  daioni ; 

Pob  anifail,  a  phob  rhyw  beth, 
A  ddaw  yn  ddifeth  ini. 
2  A  phan  ollyngech  di  dy  râd, 
Pel  rhoddi  cread  newydd; 
Y  modd  hyn  wyneb  yr  holl  dir, 
A  adnewyddir  beunydd. 
8  Yr  Arglwydd  gogoneddus  fydd, 
Trwy  fawr  lawenydd  bythoedd ; 
Yr  Arglwydd  yn  ddiau  a  fedd 
Orfoledd  yn  y  nefoedd. 
4  Canaf  i'r  Arglwydd  yn  fy  wyw, 
Canaf  i'mDuw  tra fyddwyf ; 
Ymlawenychaf  yn  fy  Iôn, 
Bydd  fíÿddlon  hyn  a  wnelwyf.  e.  p. 

71.  Salm  cvii.  1,  2,  4—9,  22. 

1L  s.~ Baden,  64.  Dyfroedd  Siloah,  T.  18. 
Tl/rOLWCH  yr  ArglwyddjCan's  dayw, 
•^^   l\Ioliennwch  Dduw  ein  Uywydd ; 
0  blegid  ei  drugaredd  fry 
A  bery  yn  dragywydd. 


2  Y  gwaredigion  canent  fawl, 

I  Dduw  gerdd  nodawl  gysson ; 
Y  sawl  achubwyd  caned  hyn, 

0  law  y  gelyn  creulon. 

3  Drwy  yr  anialwch  ẃj'rdraws  hynt» 

Y  buasent  gynt  yn  crwydro, 
Allan  o'r  ffordd ;  heb  dref  na  ílan, 

Lle  caent  hwy  fan  i  drigo. 

4  Drwy  newyn,  syched,  bu'r  daith  hon, 

A'u  calon  ar  lewygu ; 
Ar  Dduw  y  galwent  y  pryd  hyn, 
Pan  oeddyn'  yn.  mron  trengu. 

5  Yna  eu  gwared  hwynt  a  wnaeth, 

O'u  holl  orthrymgaeth  foddion ; 
'Rhyd  jr  iawn  fibrdd  fe'u  dwg  mewn 
hedd, 

1  dref  gyfannedd  dirion. 

6  Addefent  hwythau  ger  ei  fron 

Ei  fwynion  drug-areddau; 
Ac  er  pîant  dynion  íel  y  gwnaeth 
Yn  helaeth  ryfeddodau ; 

7  Ddiwallu  o  hono  einioes  djm, 

Rhag  newyn  a  rhag  sycìied; 
Ac  o'i  fawr  ras  eu  cadw  i  gyd, 
Pan  oedd  y  byd  yn  galed. 

8  Aberthant  hefyd  aberth  mawl 

I'w  ogoneddawl  fawredd; 
Mynegu  wnant  ei  waith  a*i  wyrtb 
Yn  ei  byrth  mewn  gorfoìedd. 

72.    Ehan  ii.  Adn.  23—32. 

"V"  RH  AI  a  ant  mewn  llongau  i'r  don, 
x     A'u  taith  uwch  mawrion  ddyfr- 

oedd, 
A  welsant  ryfeddodau'r  Iôn, 
A  hyn  niewn  eigion  moroedd. 

2  A'i  air  cyffroi  dymhestloedd  gwynt, 

Y  rhaí  a  godynt  donau, 
Hyd  awyr  fry,  hyd  eigion  llawr, 

Ac  ofn  bob  awr  rhag  angau. 

3  Gan  ysgwyd  a  phendroi  fel  hyn, 

Dull  meddwyn,  synai  arnynt ; 

Ar  Dfluw  mewn  nig  y  rhoisant  le^ 

Daeth  ef  â  chymmhorth  iddynfe, 

4  Gwnaeth  e'r  ystorm  yn  dawel  deg> 

A'r  tonau'n  osteg  wastad ; 

Yn  llawen  ddistaw  doent  i'rlan, 

I'r  man  y  bai'u  dymuniad. 

5  Addefent  hwythau  ger  ei  fron 

Ei  fwynion  drugareddau, 
Ac  i  blant  dynion  fel  y  gwnaeth 
Yn  helaeth  ryfeddodau. 

6  Holl  gynnulleidfa  ei  bobl  ef, 

Clod  Duw  hyd  nef  dyrchafant, 
Holl  eisteddfeydd  penaethiaid  hen 
Yn  llawen  a'i  moliannant.     x.  p^ 


SALMAU. 


73-  Salmcx.  1,  3,  4,  5,  6,7. 
M.  s.— Silesia,  62.    Oldenburg,  60. 
T)YWEDAI  Iôn  wrth  f  Arglwydd 
•^  Ar  fy  llaw  ddeliau  eistedd,   [mau, 
Nes  rhoddi'r  rhai  a  gais  dy  waed 
Yn  faingc  i'th  draed  i  orwedd. 

2  Yn  nydd  dy  nerth  dy  bobl  a  ddaw, 

Ag  aberth  llaw'n  'wyllysgar ; 
Yn  sanctaidd  hardd  daw'r  cynnyrch 
O  wlith  y  borau  hawddgar.       [tau, 

3  Yr  Arglwydd  dyngodd,  ac  ni  wâd, 

Ti  sy'n  Offeiriad  bythol, 
Wrth  urdd  Melchisedec  0  fry, 
A  bery  yn  dragwyddol. 
é  Yr  Arglwydd  ar  dy  ddeheu  law 
Brenhinoedd  draw  a  friwa ; 
Brenhinoedd  cryfion,  uchel  frig, 
Yn  nydd  ei  ddig  archolla. 
ê  Ar  y  cenedloedd  rhydd  farn  iawn, 
A'u  gwlad  gwna'n  llawn  celanedd  •, 
A  llawer  pen  dros  wledydd  mawr 
A  dỳr  i  lawr  yn  unwedd. 
6  O  wir  frys  i'r  gyflafan  hon, 
Fe  ŷf  o'r  afon  nesa' 
A  gaffo  ar  ei  ffordd  yn  rhwydd, 
A'r  Arglwydd  a'i  dyrchafa.     E.  P. 

74.  Salm  cxi.  1,  4,  5. 

M.  s.— Tralìwm,  67.    Óldenburg,  60. 
rjLODFORAF  fi  fy  Arglwydd  Iôn, 

O  'wyllys  calon  hollol ; 
Mewn  cynnulleidfa  ger  eu  bron, 
Mewn  tyrfa  gyfion  rasol. 
2  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  ei  goffâu 
Am  ryfeddodau  nerthol ; 
Can's  Arglwydd  noddfawr  yw  i  ni, 
Llawn  o  dosturi  grasol. 
8  Ef  i  bob  rhai  a'i  hofnant  ef, 
Rydd  gyf-ran  gref  at  fywyd; 
Ac  yn  dragywydd  y  m$m  fod 
Cof  o'i  gyfammod  hefyd.        E.  P. 

75.  Salm  cxiii.  1— 9. 

8.  8.  8— Naslwille,  45. 
£JHWI,  weision  Duw,  molwch  yr  Iôn, 
^  Molwch  ei  enw  â  llafar  dôn, 

Bendigaid  fyddo  ei  enw  ef ; 
O  godiad  liaul  byd  fachlud  dydd, 
Mawr  enw'r  Iôn  moliannus  fydd, 
Yn  y  byd  hwn  ac  yn  y  nef. 

2  Dyrchafodd  Duw  uwch  yr  holl  fyd, 
A  i  foliant  aeth  uwch  nef  i  gyd : 

Pwy  sydd  gyffelyb  i'n  Duw  niP 
Yr  hwn  a  breswyl  yn  y  nef, 
I'r  ddaear  hon  darostwng  ef ; 

Gwel  ef  ein  cam,  cly  w  ef  ein  cri. 

3  Yr  hwn  sy'n  codi'r  tlawd  o'r  llwch, 
A'r  rheidus  o'i  di  ueni  trwch, 

I'w  gosod  uwch  penaethiaid  byd ; 


I'r  ammhlantadwy  mae'n  rhoi  plant, 
Hil  teg,  a  thylwyth,  a  llwyddiant ; 
Am  hyn  moliennwch  Dduw  i  gyd. 

7b.       Salmcxiv.  1—8. 

8.  8.  8— Nashville,  45. 
T>AN  ddaeth  Israel  o'r  Aipht  faith, 
•*"   A  thŷ  Iago  o  estron  iaith, 

Judah  oedd  ei  sancteiddrwydd  et 
Israel  oedd  benaethiaeth  Iôr ; 
Gwelodd  hyn  a  chiliodd  y  môr, 

A  throes  i'w  hol  Iorddonen  gref. 

2  Neidiai'r  mynyddoedd  megys  hyrdd, 
A'r  bryniau  fel  ẃyn  llameiít  ffj-rdd, 

Cawsant  wastadedd  fel  llawr  dôL 
Ciliaist,  O  fôr!  dywed  pa  liam? 
Tithau,  Iorddonen,  lathraidd  lam, 

Pa'm  y  dadredaist  dithau'n  d'ol  ? 

3  Chwychwi,  fjmyddoedd,  pa'm  y  ffoech 
Fel  hyrddod  ?  a  pha'm  nad  arhoech  ? 

A  chwithau  fryniau  fel  ẃyn  mân? 
Am  mai  rhaid  oí'ni  Duw  Iago, 
Yr  hwn  sy'n  troi'r  graig  yn'llyn  tro, 

A'r  callestr  yn  ffynnon  ddwfr  glân. 

77.  Salm  cxv.  1,  11,  14. 

m.  s.~Persia,  68.    Bethania,  66. 
"JJ"ID  i  ni,  Arglwydd— nid  i  ni, 

Y  dodi  y  gogonedd ; 
Ond  i'th  enw  dy  hun  yn  hawdd, 

Er  mwyn  dy  nawdd  a'th  wiredd. 

2  Y  rhai  sy'n  ofni'r  Arghvjrdd  Iôn, 

Rhowch  arno'ch  union  hollfryd ; 
Efe  yw'r  neb  a'ch  dwg  i'r  lan, 
Eich  porth  a'ch  tarian  hefyd. 

3  Yr  Arglwydd  arnoch,  arnoch  chwt 

A  wna  ddaioni  amlach ; 
Ac  a  chwanega  ar  eich  plant 
Ei  fwyniant  yn  rymusach.    E.  P. 

78.  Salm  cxvii.  1,  2. 

M.  s.— Silesia,  62.    Dyfrdwy,  63. 
r\ !  CENWCH  fawl  i'r  Arglwydd  nef, 
^  Moliennwch  ef,  genhedloedd; 
Molwch  ei  enw  ef  tr\Ary'r  byd, 

Chwithau  i  gyd,  y  bobloedd. 
2  Am  ei  fod  ini  yn  dda  iawn, 

Yr  Arglwydd  llawn  trugaredd ; 
A'i  air  ef  sydd  yn  parhau  byth, 

Sef  ei  ddilŷth  wirionedd.      e.  p. 

79.  Salm  cxix.  9,  11,  12,  13,  lá, 

17,  18,  29,  30,  33. 

m.  s.— Dyfrdwy,  63.    Silesia,  62. 
T>A  fodd,  O  Dduw  !  y  ceidw  llangc 
■*•    Sydd  ieuangc  ei  holl  lwybrau  ? 
Wrth  ymgadw  yn  ol  dy  air, 

Pob  llwybr  a  gan*  yn  olau. 


SALMATJ. 


2  I'm  calon  cuddiais  dy  air  di, 
Rhag  i  mi  bechu  yn  d'erbyn ; 
Arglwydd,  bendigaid  ydwyt  ti, 
O !  cîysg  i  mi  d'orchyniyn. 

5  Dy  gyfiawn  farn,  a'r  gwir  air  tau, 

A  mawl  gwefusau  traethais  ; 
A'th  dystiolaethau  di  i  gyd, 
Uwch  holl  dda'r  byd  a  hoffais. 
4  Bydd  dda  i'th  was,  a  by  w  a  wna, 
A'th  air  a  gadwa'n  berffaith ; 
A'm  llygaicl  agor  cli  ar  led 
I  weled  rhin  dy  gyfraith. 

6  O'th  nawdd  oddi  wrthyf  tŷn  ffordd 

A  dysg  im  ddeddfau  crefydd ;  [gau, 
Dewisais  ffordd  gwirionedd ;  hon 

Sydd  ger  fy  mron  i  beunycld. 
6  Duw  !  ffordd  dy  ddedclfau  clysg  i  mi, 

Dros  f'einioes  hi  a  gadwaf ; 
O !  par  im  ddeall  y  ddeddf  hon, 

O'm  calon  fe'i  cyüawnaf. 

80.  Bhan  ii.  Adn.  43,  44,  49,  50, 

57,  58,  67,  68. 
fYM  genau  na  dd wg  dy  air  gwir, 
^    I'th  farnau  hir  yw  'ngobaith ; 
Minnau'n  wastadol  cadwaf  byth 
Dy  lân  wehelyth  gyfraith. 
2  Cofia  i'th  was  dy  air  a'th  raith, 
Lle  rhois  fy  ngobaith  arno, 
Tn  d'air  mae  'nghysur  i  i  gycl, 
Tr  hwn  mae  'mywyd  ynddo. 
8  Ti,  Arglwydd,  wyt  i  mi  yn  rhan, 
Ar  d'air  mae  f  amcan  innau ; 
Gwedd'iais  am  nawdd  ger  dy  fron, 
O'm  calon  'nol  dy  eiriau. 
4  Cyn  fy  nghystuddio  awn  ar  gam, 
Tn  awr  wyf  dclinam  eilwaith ; 
Da  iawn.a  graslawn  ydwyt  ti, 
O !  dysg  i  mi  dy  gyfraith ! 

81.  Hhaìt  iii.  Adn.  97,  102,  103, 
105,  106,  111,  145,  146, 169,  170. 

MOE.  gu,  O  Arglwydd !  genyf  fi, 
Dy  ddeddf  cli  a'th  gyfammod ; 
Ac  ar  y  rhai'n,  o  dclyclcl  i  clclydd, 
T  bydd  fy  holl  fyfyrdod. 

2  Ni  chiliais  rhag  dy  farnau  cli, 

Can's  ti  a'm  dysgaist  ynddynt, 
Mor  beraidd  genyf  d'eiriau  iach ; 
Na'r  mêl  melusach  ydynt. 

3  Dy  air  i'm  traed  i  llusern  yw, 

A  llewyrch  gwiw  i'm  llwybrau ; 
Mi  dyngàis,  a  chyflaŵni  wíiaf, 
T  cadwaf  dy  làn  ddeddfau. 

4  Cym'rais  yn  etifeddiaeth  lân 

Byth  weithian  dy  orch'mynion, 
O  herwydd  mai  hwynthwy  y  sydd 
Lawenydd  i  fy  nghaìon. 


5  Llewyrcha'th  wyneb  ar  dy  was, 

Dysg.i  mi  flâs  dy  ddeddfau ; 

Dagrau  o'm  llygaid  llifo  wnant, 

Na's  cadwant  dy  gyfreithiau. 

6  Llefais  â'm  calon  oll,  O !  clyw, 

A'th  ddeddfau,  Dnw,  agadwaf; 
Arnat  y  llefais,  achub  fì, 
A'th  lwybrau  di  a  rodiaf. 

7  O'th  flaen  di,  Arglwydd,  doed  fy  nghri, 

.  Dysg  i  mi  ddeall  d'eiriau ; 
Gwared  fi'n  ol  d'ymadrodd  rhad, 
Dêl  atad  fy  ngweddiau.         E.  P. 

82.  Salìi  cxxi.  1—8. 

M.  s.— Morganwg,  65.    Persia,  68. 
T)ISGWT.LIAF  o'r  mynyddoedd 
-^        di^aw 

Lle  daw  im  help  'wyllysgar ; 
Tr  Arglwydd   rydd  im  gymmhorth 
Hwn  a  wnaeth  nef  a  claear.    [gref, 

2  Dy  droed  i  lithro,  ef  nis  gâd, 

A'th  Geidwad  sydd  heb  huno'; 
Wele,  dy  Geidwad,  Israel  ìân, 
Heb  hûn  na  hepian  arno. 

3  Ar  dy  law  ddeheu  mae  dy  Dduw, 

Tr  Arglwydd  yw  dy  Geidwad; 
Dy  lygru  ni  chaiff  haul  y  dydd, 
A'r  nos  ni'th  rydd  i'r  lleuad. 

4  Tr  Iôn  a'th  geidw  rhag  pob  drwg, 

A  rhag  pob  cilwg  anfad ; 
Cei  fyn'd  a  dyfod  byth  yn  rhwydd, 
Tr  Arglwydd  y w  dy  Geidwad.  B.  p. 

83.  Salm  cxxii.  1,  2,  3,  7. 

M.  s.— Cemmaes,  Y.  16.  Morganwg,  65. 
T  DT'r  Arglwydd  pan  dd'wedent, 
x       Awn, 

Im  llawen  iawn  oedd  gwrando ; 
Sai'n  traed  o  fewn  Caersalem  byrth, 
Tr  un  ni  syrth  oddi  ymo. 

2  Caersalem  lân,  ein  dinas  ni, 

Ei  saü  sydd  ynddi  ei  hunan; 
A'i  phobl  sycld  ynddi  yn  gyttûn, 
A  Duw  ei  hun  a'i  drigfan. 

3  O  fewn  dy  gaerau  heddwch  boed, 

I'th  lysoedd  doed  y r  hawddfyd ; 

Er  mwyn  fy  mrodyr  mae'r  arch  hon, 

A'm  cymmydogiön  hefy^d.     E.  P, 

84.  Salm  cxxv.  1,  2. 

M.  s.— Dyfrdwy,  63.    Bethania,  66. 
CJAWL  a  'mcldiriedant  yn  Nuw  Iôh, 
ö  Byddant  fel  Seion  fynydd, 
Tr  hwn  ni  syfl ;  a'i  sylwedd  fry 

A  bery  yn  dragywydd. 
2  Eel  y  saif  sail  Caersalem  fry 

A'i  chylchu  mae  mynyddoedd; 
Felly  yr  Arglwydd  yn  gaer  sydd 

Di-agywydd  cylch  ei  bobloedd,  b.p. 


SALMATJ. 


85.  Salm  cxxvn.  1,  2,  3. 

m.  s.— Dyfroedd  Siloah,  T.  17.  Persia,  08. 
V  TY  nid  adeilado'r  Nêr, 
x     A'n  ofer  waith  y  seiri ; 
A'r  ddinas  hon  nis  ceidw  fo, 
Ni  thycia  gwylio  ynddi. 
8  Os  boreu  godi,  os  hûn  hwyr, 
Os  byw  trwy  lwyr  ofidio, 
Ofer  i  gyd :  Duw  a  rydd  hûn 
I  bob  rhyw  un  a'i  caro. 
S  Wele,  y  plant  a  roir  i  ddyn, 
HiÚogaeth  ynt  i'r  Argîwydd ; 
Ac  o'i  rodd  ef  daw  ffrwyth  y  bru, 
I'w  magu  mewn  sancteiddrwydd. 

86.  salm  cxxx.  1—8. 

m.  s.— Silesia,  62.    Dyfrdwy,  63. 
.  fYR  dyfnder  gelwais  arnat,  Iôn; 
^  O  Arglwydd  tirion !  gostwng 
Dy  glust,  ystyria  y  llais  mau, 
Clyw  fy  ngweddiau  teilwng. 
2  Duw,  pwy  a  saif  yn  d'  wyneb  di, 
Os  creffi  ar  anwiredd? 
Oîid  fel  y'th  ofner  di  yn  iawn, 
Yr  wyt  yn  llawn  trugaredd. 

5  Disgwyliais    f   Arglwydd,  wrth    fy 

rhaid, 
Disgwyliodd  f  enaid  arno ; 
Rhois  fy  holl  obaith  yn  ei  air, 
Fy  enaid  gair  yn  effro. 
4  Ac  am  yr  Arglwydd  gwylio  y  bydd 
Fwy  na  gwyliedydd  difri' 
A  edrych  blygain  bob  pen  awr, 
A  welo'r  wawr  yn  codi. 

6  Un  wedd  disgwylied  Isräel 

Yn  ddirgel  am  yr  Arglwydd ; 
Can's  mae  nawdd  gyda'r  Arglwydd 

Mae  ynddaef  ry  wiogrwydd,      [nef, 
6  Ei  drugareddau  ant  ar  led, 

Fe  rydd  ymwared  ini ; 
Fe  weryd.Isräel  fel  hyn, 

Fe'i  tỳn  o'i  holl  ddrygioni.      B.  P, 

87.  Salm  cxxxii.  8,  9, 13—15. 

m.  s,— Dyfrdwy,  63.    Silesia,  62. 

Ç)  ARGLWYDD !  cyfod  i  dy  lys, 
v,/  A'th  arch  o  rymus  fawredd ; 
Gwisged  d'  offeiriaid  gyfiawn  fraint, 

Gwisged  dy  saint  wirionedd. 
í  Can's  fy  Arglwydd,  o  serch  a  bodd, 

A  ì-ag-ddewisodd  Seion; 
I.drigo  ynddi  rhoes  ei  fryd, 

Gan  dd'wedyd  geiriau  tirion. 
2  Hon  fyth  fydd  fy  ngorphwysfa  i, 

O  lioffder  ynddi  triga' ; 
Bendithiaf  hi  â  bwyd  diball, 

A'i  thla>vd  diwall  o  farsu        b,  f. 


88.  Salm  cxxxiii.  1,  2,  3. 

m.  s.— Sabbath,  59.    Bethania,  66, 
T/yELE,  fod  brodyr  yn  byw  'nghyd, 
T  *    Mor  dda,  mor  hyfryd  ydoeddl 
Tebyg  i  oîew  o  fawr  werth 
Mor  brydferth  ar  y  gwisgoedd. 

2  Fel  pe  disgynai  draw  o'r  nen, 

Hyd  farf  a  phen  offeiriad, 
Sef  barf  Aaron,  a'i  wisg  i  gyd, 
Yn  hyfryd  ei  arogliad. 

3  Fel  pe  disgynai  gwlith  Hermon 

Yn  dô  dros  Seion  fynydd, 
Lle  rhwymodd  Duw  fywyd,  a  gwlith 
Ei  fendith  yn  dragy wy'dd.     e.  p, 

89.  Salm  cxxxiv.  1,  2,  3. 

M.  s,— Sabbath,  59.    Bethania,  66t 
"TO'ELE  holl  weision  Arglwydd  neî, 

*  *    Bendithiwch  ef  lle'r  ydych 
Yn  sefyll  yn.  nhŷ  Dduw  y  nos, 

A'i  gyntedd  diddos  trefnwych. 

2  Dyrchefwch  chwi  eich  dwylaw  glân 

Yn  ei  gyssegrlan  annedd ; 
A  bendithiwcti  â  chalon  rwydd 
Yr  Arglwydd  yn  gyfannedd. 

3  Yr  Arglwydd,  â'i  ddeheulaw  gre^ 

Hwn  a  wnaeth  nef  a  daear ; 
A  roddo  ei  fendith  a'i  ras 
I  Seion,  ddinas  hawddgar.    E.  P. 

90.  Salm  cxxxv.  1,  2,  5, 14. 

m.  s.— Sabbath,  59.    Bethania,  66. 
Ç) !  MOL  WCH  enw'r  Arglwydd  neí, 
^    Ei  weision  ef  moliennwch ; 
Y  rhai  a  saif  i'w  dŷ  a'i  byrth 
I'n  Duw  a'i  fawrwyrth  cenwch. 

2  Can's  mawr  yw'r  Arglwydd  yn  ei  lys, 

Mi  wn  yn  hysbys  hyny ;  [mân 

Yn  mhell  uwch  law'r  holl  dduwiau 
Mae'r  Arglwydd  glân  a'i  allu, 

3  Can's  ar  ei  bobl  rhydd  ef  farn, 

Yr  Arglwydd  cadarn  cyfion ; 
Ac  yn  ei  holl  lywodraeth  bur, 
Bydd  dostur  wrth  ei  weision.  E.  p, 

91.  Salm  cxxxvi.  1,  2. 

m.  s.-— Sabbath,  59.    Bethania,  66. 
■]\/rOL"WCH  yr  Arglwydd,  can's  da  yw, 
JLL  Moliennwch  Dduw  y  llywydd; 

Can's  ei  drugaredd  oddi  fry 
A  bery  yn  dragywydd. 

2  Molwch  chwi   Dduw  y  duwiau  'n 

rhwydd, 
Ac  Arglwydd  yr  arglwyddi ; 
Hwn  unig  a  wnaeth  wyi'thiau  mawa: 
Trwy  ei  ddirfawr  ddaioni. 

3  Yr  hwn  wnaeth  oleuadau  mawr 

O'r  nef  hyd  lawr  â'i  fawredd ; 
Yr  haul  y  dydd,  a'r  lloer  y  no% 
I  ddangos  ei  drugaredd. 


SALMAU. 


4  Dug  Isräel  i'r  lan  yn  wych, 

Mewn  hyfryd  ddrych  gorfoledd ; 
Ysgytiodd'y  gelynol  lu, 
AÌryn  fu  o'i  drugaredd. 

5  Hwn  yn  ein  cystudd  cofiodd  ni, 

O'i  fawr  ddaioni  tirion, 
Ac  a'n  hachubodd  yn  ddiswrth 
Oddi  wrth  ein  holl  eîynion.    E.  P. 

92.  Salm  cxxxviii.  1,  2,  3. 

M.  s.— Dyfroedd  Siloah,  T.  17.     Dyfr- 
dwy,  63. 
T>  HOF  fawrglod  iti,  fy  Nuw  Iôn, 
-"'    O  ddyfnder  calon  canaf ; 
Ac  yn  ngẃydd  holl  angylion  nef, 
A'in  hoslef  y'th  foliannaf. 
2  Ymgrymaf  tua'th  sanctaidd  dŷ, 
Dan  ganu  o'th  drugaredd, 
A'th  enw  mawr  uwch  law  pob  peth, 
A'th  air  difeth  wirionedd. 

5  Y  dydd  y  gelwáis  arnat  ti, 

Gwrandewaist  fi  yn  fuan ; 
Yno  y  nerthaist  â  chref  blaid, 
Fy  enaid  i  oedd  egwan.  E.  p. 

93.  Salm  cxxxix.  1—4,  12, 16, 23. 

M.  s.— Saxony,  72.    Môn,  T.  18. 
Ä  RGLAY  YDD,  manwl  y  chwiliaist  fi, 
■"•    Da  y'm  hadwaeni  hefyd ; 
Eisteddiad,  codiad,  gwyddost  hyn, 
A'm  meddwl  cyn  ei  dd'wedyd. 
2  Yr  wyt  ynghylch  fy  lloches  i, 
A'm  ffyrdd  i  ti  sy'n  hysbys  ; 
'Does  air  nas  gwyddost  ti  ei  fod 
Ar  fiaen  fy  nhafod  ofhus. 
8  ]\Tid  dim  tywyllach  nos  i  ti 
Nag  yw  goleuni  hafddydd ; 
A'r  ddau  i  ti  maent  yr  un  dull, 
Y  tywyll  a'r  goleuddydd. 
é  Dy  lygaid  gwelsant  fy  nhrefn  wael 
C.yn  i  mi  gàel  perffeithlun ; 
'Roedd  pobpeth  yn  dy  lyfr  yn  llawn 
Cyn  hod  yn  iawn  un  gronyn. 

6  Duw !  prawf  fy  meddwl  pa  beth  yw, 

Oes  ffordd  annuwiol  gen'  i.. 
Gwel  fi,  a  thywys,  dwg  fi'n  ol, 
Dod  fi'ordd  dragwyddol  imi.    E.  P. 

94.  Salm  cxli.  1,  3,  8. 

M.  s. — Dymuniad,  74.    îlinden,  t.  21. 
f\  BUYSIA,Arglwydd!  clywfyìlais, 
^    O  brysur  gelwais  arnat ; 
O'r  man  lle  bwyf,  gwrando  fy  llef, 
A  doed  i'r  nef  hyd  atat. 
2  0  Arglwydd  !  gosod,  rhag  gair  íîraeth, 
Gadwraeth  ar  fy  ngenau ; 
Rhag  im  gamdd'wedyd,  gosod  ddôr 
Ar  gyfor.fy  ngwefusau. 
8  Alae  'ngolwg  a'm  holl  obaith  i, 
Duw,  ai-nat  ti  dy  hunan ; 


O!  bydd  di'n  unig  jti  fy  mlilaidl 
Na  fwrw  f 'enaid  allan.  e.  p. 

95.    Salm  cxliv.  3,  4,  12-15. 

m.  s.— Saxony,  72.    Arenig,  73. 
pA  beth  y w  dvn,  (:  vwed,  O  Dduw  ! 
■~    Pan  fyddit  i'w  gydnabod  ? 
A  mab  dyn,  pa  betll  ydyw  fo 

Pan  fych  am  danon  darbod? 

2  Pa  beth  yw  dyn  ?  peth  yr  un  wedd 

A  gwagedd,  'does  o  hono; 
A'i  ddyddiau'n  cerdded  ar  y  rhôd, 
Fel  cysgod  jn  myn'd  heibio. 

3  Ein  meibion  boed  fel  planwydd  cu, 

O'r  bón  yn  tyfu'n  ii-aidd, 
A'n  merched  megys  ceryg  nâdd 
Mewn  congiau  neuadd  sanctaidd. 

4  A'n  conglau'n  lîawnion  o  bob  peth, 

A'n  defaid,  difeth  gynnydd, 
Yn  filoedd — mawr  yw'r  llwyddiant 
A  myrddiwn  i'n  h'eolydd.   '[iiwn— 

5  A'n  hychen  crjrfion  dan  y  wôdd 

Yn  hywedd,  ac  yn  llonydd, 
Heb  dôr  na  soriant  i'n  mysg  ni, 
Xa  gwaeddi  i'n  heolydd. 

6  Dedwydd  yw'r  bohl  hyny  sy 

A  phobpeth  felly  ganduynt ; 
Bendigaid  bobl  y  rhai'n  yw 
Yr  Arglwydd  yn  Dduwiddynt.  e.p  . 

96.  Salmcxlv.  1,  8—10, 15, 16,  21. 
M.  s.— Sabbath,  59.    Bethania,  6ô. 
"|\;TI  a'th  fawryga^  di,  fy  Nuw, 
J3-L    Can's  tydi  y w  fy  llywydd ; 
Bendithio  d'  enw  byth  a  wnaf, 
A  molaf  e'n  dragŷwydd. 

2  Sef  graslawn  yw  ein  Harglwydd  ni. 

Ac  o  dosturi  rhyfedd ; 
Hwyr  ac  anniben  yw  i  ddig, 
Llawnfrydig  i  drugaredd. 

3  Da  yw  yr  Arglwydd  i  bob  dyn, 

A  i  nodded  sy'n  dyciannol ; 
Ac  ar  ei  holl  weithredoedd  ef 
Daw  nawdd  o'r  nef  yn  rasol. 

4  Dy  holl  weithredoedd  di  i'th  lwydd. 

O  Argl^dd !  a'th  glodforant ; 
Dy  wyrth,  pan  welo  dy  saint  di, 
'Y  rheini  a'th  fendithiant. 

5  "Wele,  mae  llygaid  yr  holl  fyd 

Yn  disgwyl  wrthyt,  Arglẁydd ; 
Tithau  a'u  porthi  hwynt  i  gyd, 
Bawb  yn  ei  bryd  yn  ebrwydd. 

6  A  phan  agorech  di  dy  law, 

O  honi  daw  diwallfaeth ; 
D'  ewyllys  da  yw  ymborth  byw, 
A  hyny  yw  eu  lluniaeth. 

7  Fy  enaid  traethed  fendith  rwydd, 

A  mawl  yr  Arglwydd  neíbl ; 
A  phob  cnawd  rhoed  i'w  enw,  y  Sant, 
Ogoniant  yn  dragwyd-dol.      e.  p. 


SALMAU. 


97.  Salm  cxlvi.  1,  2,  6, 10. 

U.  s.— Trallwm,  67.    Oldenburg,  60. 

"PY  enaid,  mola'r  Arglwydd  nef, 
"*"     Mia'i  molafef  i'm  bywyd; 
Dangosaf  glod  ì'm  Harglwydd  Dduw 
Tra  gallwyf  fy  w  na  symmud. 

2  Hwn  Dduw  a  wnaeth  nef,  daear,  môr, 

A'r  hoîl  ystôr  sydd  ynddynt ; 
Hwn  a  saif  yn  ei  wir  ei  hun, 
Pryd  na  bo  un  o  honynt. 

3  Yr  Arglwydd  yn  teyrnasu  a  fydd, 

Dy  Dcluw  tragywydd,  Seion ; 
O  oes  i  oes  pery  dy  lwydd ; 
Molwch  yr  Arglwydd  tirion.     B.  P. 

98.  Salm  cxlviil  1— 13. 
m.  s.— Sabbath,  59.    Mary,  69. 

O  MOLWCH  yr  Arglwydd  o'r  nef ! 
^    Rhowch  lef  o'r  uchel  leoedd ; 
Molwch  chwi,  holl  angylion  nef, 
Molwch  ef  ei  holl  luoedd. 
2  Yr  haul,  a'r  lleuad,  a'r  holl  sêr, 
Y  gloewder,  a'r  goleuni, 
Nef  y  nefoedd,  a'r  ffurfafen, 
A'r  deifr  uwch  ben  y  rheini. 
8  Moliannant  enw'r  Arglwydd  nef, 
Hwynt  â'i  air  ef  a  wnaethpwyd ; 
D'weclodd  y  gair,  a  tnvy  fel  hyn 
Ar  ei  orchymyn  grewyd. 

4  Rhoes  reol  iddynt  i  barhau 

Eel  deddfau  byth  i'w  dilyn ; 
Rhoes  bob  peth  yn  ei  le'n  ddios, 
Nad  elo  dros  ei  derfyn. 

5  Molwch  yr  Arglwydd  o'r  ddaear, 

ChwycJiwi  ystry  wgar  ddreigiau ; 
Y  tän,  y  cenllysg,  eira,  a  tharth, 
A'r  gwynt  o  bob  parth  yntau. 

6  Mynyddoedd,  bryniau,   ffrwythlawn 

A'r  tirion  gedrwydd  brigog,  Cwŷdd, 


'Nifeiliaid  a'r  ymlus£iaid  maes, 
Ac  adar  lliies  asgellog. 

7  Brenhinoedd  daear,  barnwyr  byd, 

Swyddwyr,  ynghyd  à'r  bobloedd, 

Yr  ieuaingc  yn  eu  nerth,  gwŷr  hen, 

Pob  bachgen  yn  mhob  oesoeddu 

8  Mola7it  ei  enw  ef  ynghyd, 

Uchel  a  hyfryd  ydoead; 
Ei  enw  ef  fydd  uchel  ar 
Y  ddaear  oll,  a'r  nefoedd.      E.  p. 

99.  Salm  cxlix.  1,  2. 

m.  s.—Sabbath,  59.    Mary,  69. 
r<ENWCH  i'r    Arglwydd,   ac  iawn 
^      fydd, 

Ry  w  ganiad  newydd  ryfedd ; 
A  chîywer  yn  nghyn'lleidfa'r  saint, 
Ei  fawrfraint  a'i  orfoledd. 
2  Boed  Isräel  lawen  a  ffraeth 

Yn  Nuw  a'i  gwnaeth  yn  ddibrin; 
A  byddant  hyfryd,  blant  Seion, 
Yn  Nuw,  eu  tirion  Erenin.    B.  P. 

100.  SALM  CL.  i-a 

m.  s.~ Sabbath,  59.    Oldenburg,  60. 
"jl/T OLWCH  Dcluw  yn  ei  gyssegr  len, 
i>J-    Sef  ei  fíurfafen  nerthol ; 

Molwch  ef  am  gadernid  llym, 
Ac  amlder  grym  rhagoroL 

2  Rhowch  ar  lais  udgorn  y  mawl  hyn, 

Ar  nabl,  telyn,  tympan ; 
Molwch  chwi  ef  â  llawn-glod  clau, 
A  thannau,  pibell,  organ. 

3  Ar  y  symbalau,  molwch  ef, 

A'r  rhai'n  â'u  llef  yn  semgar ; 
O !  molwch  ef  â  moliant  clau 
Ar  y  symbalau  llafar ! 

4  Pob  peth,  moliannent  un  Duw  byth, 

Sydd  ynddynt  chwyth  y  by\vyd ; 

Rhoent  gydgerdd  foliant  i  bai'hau, 

Clodforwnninnauhefyd.      e.  p. 


HYMNAU. 


AM    DDTJW. 


101.  Cadernid  cyfammod  Duw. 
10au. — Clod,  5.    Navarre,  1. 

pYEAMMOD  hedd,  cyfaimnod  cad- 
^    arn  Duw, 

Ni  syíì  o'i  le,  nid  ie  a  nage  y w : 
Cyfammod    gwir,    ni     chyfnewidir 

chwaith; 
Er  maint  eu  pla,  daw  tyrfa  i  ben  eu 

taith. 
2  Cyfammod  rhad,  o  drefniad  Un  yn 

Dri, 
Hen  air  y  llŵ  a  droes  yn  elw  i  ni : 
Mae'n  ddigon  cry'  i'n  codi  fyny'n  fyw; 
Ei  rym  o  hyd  yw  holl  gadernid  Duw. 
6  Cyfammod  ery'— pwy  ato  ddyry  ddim? 
'I)  eill  byd  na  bedd  mo  dori  ei  ryfedd 

rym: 
Diysgog  yw  hen  arfaeth  Duw  o  hyd ; 
Nid  siglo  mae,  fel  gweinion  bethau'r 

byd. 

4  'D  oes  bwlch  yn  hwn— fel  modrwy'n 

grwn  y  mae ; 
A'i  glwm  mor  glos,  heb  os  aconibae : 
Nid  all  y  plant  ddim  gwerthu  eu 

meddiant  mwy ; 
Mae  gan  Dduw  gylch,  a'u  deil,  o'u 

hamgylchhwy. 

5  Erllithro  i'r   Uaid,  a  llygru   defaid 

Duw, 
Cyfammod  sy  i'w  codi  fyny'n  fyw, 
A  golchi  i  gyd  eu  holl  aflendid  hwy, 
A'u  dwyn  o'r  bedd  heb  ddim  anwir- 

eddmwy.  £.  J. 

102.  ArfaethDuw. 
10au.— Navarre,  1.    Clod,  5. 

PYN  llunio'r  byd,  cyn  lledu'r  nef- 
^    oedd  wen,  [ben, 

Cyn  gosod  haul,  na  lloer,  naser  uwch 
Fe  drefnwyd  ffordd  yn  nghynghor  Tri 

ynUn 
I  achub  gwae!,-golledig,  euog  ddyn, 
l  Trysorwyd   gras;   ryw   annherfynol 

stôr,  [môr ; 

Yn  Iesu  Grist  cyn  rhoddi  deddf  i'r 
A  rhedeg  ^vnaeth  bendithion  arfaeth 

ddrud, 
Fel  afon  gref  lifeiriol  dros  y  byd. 


S  Mae'r  udgom  mawr  yn  aeinio'n  &v;t 

ini  [fari: 

Ollyngdod  llawn  trwy'r  Iawn  ar  Gal- 

Mawl  yn  mhob  iaith  trwy'r  ddaear 

faith  a  fydd, 
Am  angeu'r  groes,  a'r  gwaed  a'n  rhoes 
yn  rhydd.  p.  j. 

103.  Duw  yn  Benarglwydd  da. 

10au.— Coburg,  4.    Ciod,  5. 

T?IN  deddfwr,  Duw,  nid  dim  ond  da 
•^    a  bair ; 

Holl  lu  y  nef  yn  llon  a  wnant  ei  air : 
Ardderchog  lu !  ni  thorant  byth  mo'i 
arch ;  [parch. 

Fel  hyn  trwfr  byd  ei  'wyllys  fo  ìnewn 

2  Arfaethau  Duw  ynt  uniawn,  doeth,  a 

da; 
Ei  gynghor  saif,  a'i  holl  ewyllys  wna : 
O  oes  i  oes,  meddyliau  calon  Iôr 
Sydd  lawer  trech  na  chedyrn  dònau'r 

mór. 

3  Py  enaid,  câr  arfaethau  gras  di-drai ; 
Ewyllys  Nèr  roes  Iesu  dros  dy  fai : 
O'i  fAWÌad  ef  mae'r  clwyf  lìe  mae  dy 
A'th  fwriad  di  o  aros  yno  byth.  [nyth, 

4  Os  trefnodd  siomi  dy  amcanion  hoff, . 
Ac  i  ti  fyn'd  i'r  bywyd  mwy  yn  gloif, 
Na  chwyna  ddim ;  yi*  un  renarglwydd 

yw 
A  drefnodd  i  ti  gwrdd  âg  ef,  a  byw. 

5  **  Dy  farn  ni  ŵyraf,"  medd  fy  Nefol 

Dad ;  [rhad : 

"Gweinyddaf  i  ti  fwy  na'r  byd  yn 
Dan  bob  rhyw  loes,  gwrandawaf  ar 

dy  gri, 
Cyfranog  fyddi  o'm  sancteiddrwydd  L 

6  **  Oni  wna  Barnydd  yr  holl  ddaear 

fam  r"  [darn : 

Y  pryfyn  dyn  ni  wêl  o'm  gwaith  ond 
Duw  doeth  nid  all,  Duw  da  ni  wna, 

un  cam ;  [nam. 

Eeddengys  ei  holl  lwybrau  ynddi- 

7  Ymgiwmaf  mwy,  dan  holl  flinderau'r 

llawr,  [mawr : 

I'r  hwn  a  eistedd  byth  yn  Preuin 


AM  DDTJW. 


Ni  flinodd  neb  o'i  fodd  er  dechreu'r 
byd ;  [naan  g]yd. 

Mae'n  dwyn  ei  blant  o'u  poeni'r  Ga- 
8  Ewyllys  Iôn  a  caffo  mwy  fy  nghlod ; 

Pan  ddelo  drwg,  pan  íÿddo  da  heb 
ddocl,  [sydd  Dduw ; 

Fy  Dghân  gaiff  fod,  Yr  Arglwydd,  ef 

Rhued  y  storm,  íÿ  Nhad  sydd  wrtli  y 
llyw.  D.  cs. 

101.  YDrindod. 

M-  H  _Yr  Hen  lOOfed,  10.    Beza,12. 
TTN  wyt,  fy  Nuw,  ac  etto  Tri  l 
^   Dirgeìweh  y w  rhy  fawr  i  mi ; 
Goar'uwcìi  tragwyddoì,  felly'th  gair 
Wedi  'tli  ddadguddio  yn  dy  Air. 
2  Pan  gilio  ffwrdd  gysgodatfr  hwyr, 
A'r  llòn  i'r  llawr  ei  rhwygo'n  llwyr, 
Fe  allai  ceir,  trwy  lewyrch  gwelí 
I  ganfod  mwy  i'r  dyfhder  peil. 

5  Fel  d'wed  dy  Air,  fy  nyled  yw 
Credu  cîy  hanfod  di,  fy  Nuw ; 
Anghonò'm  rheswm— mae'n  rhy  wan; 
Ni  fedd  ef  nerth  i'm  tynu  i'r  lan. 

4  Pob  priodoledd  faith  ddi-ball 
A  geir  yn  un  sreir  yn  y  llall ; 
Fỳ  Nhad,  fy  Iesu,  a'r  Ysbryd  cûn, 
Sydd  Dduw ;  ni  feddaf  etto  ond  Un. 

6  A  chan  y  Drindod  yma  mae 
Yr  unig  allu  i'm  hiachau ; 
Tair  swydd  yn  angenrheidiol  sy 
Cyn  gallu  'm  dwyn  i'r  nefoedd  fry  : 

6  Rhaid  oedd  fy  newis  gan  y  Tad, 
A'r  lesu  farw  droswy'n  rhad, 
A'r  Ysbryd  i  gymmhwyso  i  gyd    [w. 
Ei  iachaẁdwriaeth  wertlifawr  ddrud. 

105.     Y  Creawdwr  a?r  Llyw 
iaiudwr. 
m.  h.— Yr  Hen  lCOfed,  10.  Winchester,  9. 
pLODEORWCH    Frenin    nefoedd 
^    fry; 

Fe'n  Arglwydd  yr  arglwyddi  sy, 
Créawdwr  bywyd  pawb  a'u  bod— 
Fe  sydd,  fe  fydcl,  fe  oecld  erioed. 

2  Creawdwr  y  ffurfafen  fawr, 

Sy'n  hongian  uwch  y  cldaear  lawr, 

Yr  haul,  ÿ  lloer,  y  sêr,  y  sy 

Yn  gwibio  'n  entrych  nefoedd  fry. 

3  Fe  sy'n  berchenog  ar  y  stôr, 
Mewn  awyr,  daear,  dẃr,  a  môr ; 
Yr  holl  gre'duriaid  mân,  a'u  hil, 
Sy'n  eiddo  ef  ar  fryniau  fil. 

4  Dal  sylw  craff  mae  ar  bob  un, 
Gan  chwiîio  dyfnder  calon  dýn; 
'Does  neb  trwy'r  greadigaeth  fawr 
Nas  gẃyr  ei  feddwl  ef  bob  awr. 

5  Myn  barch,  ac  idd  ei  enw  glod,  [bod; 
Ocidi  wrth  bob  gweithred  sydd  yn 


Ei  fawr  ogoniant  ddwg  i  ben 
O  ufiern  ac  o'r  nefoedd  wen. 
6  Mae  moroedd  a  mynyddoedd  maitb 
Yn  seinio  maes  mewn  eglur  iaith, 
A'r  holl  grsaduriaid  o  bob  rhyw 
Sy'n  d'weyd  mai  rhyfedd  iàwn  yw 
Duw.  w. 

106.  Digonolriüydd  Duw. 

m.  n.— Angels'  Hymn,  27.  Lancaster,  17. 

>  jSTAWR  boddlawn  wyf,  can's  digon  yw 
x       By  fod  yn  eiddo  i  mi,  fy  Nuw ; 
Yn  t  wynu  yn  dy  wyneb  pryd 
Mae  mwy  na  holl  drysorau'r  byd. 

2  Dy  gariad  sy  arnaf  eisieu  o  hyd, 
Dy  gariad  wy'n  ddymuno  i  gyd ; 
Fy  mwyd  a'rn  diod  oll  yn  wir, 
A'm  iechyd,  y  w  cly  gariad  pur. 

3  Y  nef  ei  hun  yw'r  man  bôst  ti, 
A  lle  na  bòst  yw  uífern  ddu  : 
Am  hyn  yn  holl  droadau'r  llawr 
Boed  f 'enaid  gyda'm  Iesu  mawr. 

4  Pan  allwyf  gredu,  ond  yn  wan, 
Dy  focl  dy  hunan  imi'n  rhan, 
Mae  hyn  yn  troi  fy  mhoen  o'r  bron 
Yn  rhy  w  lawenydd  tan  fy  mron : 

5  Pan  bwyf  yn  wan  gwna  hyn  fi'n  gryf, 
A  phan  bwy'n  ofni  gwna  ri'n  hyf ; 
Pan  byddwy'n  rhwym  fe'm  gwna  yn 
^     rhydd ; 

Fath  rinwedd  yn  dy  gariad  sydd !  w. 

107.  Goìwg  ar  Dduw. 

m.  h.— Lancaster,  17.    Caernarfon,  16. 
Ç\  N'ALLWN  gocli  'm  henaid  gwan 
w    I'r  nefol  baradwysaidd  fan  ! 
Lle  cawn  i  weì'd  mewn  munycl  awr 
Iwy  na  thrysorau'r  ddaear  í'awr. 

2  Mae  golwg  amat  ti,  fy  Nuw, 
Yn  drysor  ddigon  tra  fwyf  by w ; 
Mae  golwg  arnat  ti  dy  hun 

Yn  dẁeycl  mor  salw  ydyw  dyn. 

3  Pan  gaffwyf  wel'd  cly  wyneb  pryd 
Mae'n  darfod  freniniaethau'r  byd; 
Pob  enw  dan  yr  awyr  las 

Sy'n  myn'd  yrî  ddim  yn  ngoleu'th  raa. 

4  O  !  Frenin  mawr,  tragwyddol,  cûn, 
Wyt  oll  yn  oll,  wyt  oll  yn  un ; 
Rho  imi  wel'd  dy  hyiryd  wedd ; 

Ni  cheisiaf  fwy  tu  yma  i'r  bedd.     w. 

108.  Llawenycliu  yn  Nuw. 
m.  h.— Beza.  12.    Lancaster,  17. 

f)  ARGLWYDD!  pa  fath  bleser  sy 
^    Yn  awr  gan  y  nefolaidd  lu, 
Pan  mae  dyferion  bychain  iawn 
Yn  rhoddi'n  henaid  llesg  yn  llawn  f 
2  Pan  byddom  ni  yn  cael  mwynhàd 
O'r  peVnau  brynwyd  â  dy  waed, 


AM   DDUW. 


Mae'r  amser  yn  myn'd  heibio  'n  glau 
Dan  ganu  a  than  làwenhau. 

3  Ond  os  troi  di  dy  wyneb  pur, 

Á  chuddio'r  haiü  ddisgleirwen  glir, 
Mae  galar,  gruddfan  trist,  a  gwae, 
Yn  cario'r  clydd  ar  lawenhau. 

4  O  beth  i'r  llall  cyrwydro  wnawu, 
Heb  gael  llonyddwch  fore  a  nawn; 
Rho,  Iesn,  *th  gariad  i  ni'n  rhodd, 
Ac  yna  byddwn  wrth  ein  bodd.     w. 


109 


Duw  yn  cynnal. 

M.  H.~ Beza,  12.    Sebastian,  13. 

T)UAY  yw  fy  Nhad,  boed  iddo'r  clod 

Ara  iddo  'ngharu  cyn  fy  mod; 
Cryf  yw  fy  Nghyfaill  i,  a'm  Pen, 
A'm  gwlad  artrefol  sy  uwch  y  nen. 

2  "Fry  mae  fy  nhrysor  pur  diîyth, 
A'r  goron  gaf  íi  'wisgo  byth ; 

Pe  sugnocíd  nefoedcí  Duw  fy  mryd, 
Nea  wyf  yn  ddyeithr  yn  y  byd. 

3  Myrdd  o  fy  mrodyr  anwyl  sy 
Yn  gorphwys  yn  y  nefoedd  i'ry; 
'Nghyfeillion  goreu  sydd  mewn  hedcl, 
Yn  canu'r  ochr  draw  i'r  becld. 

4  Hyd  yma  'ni  cleliaist  drwy  dy  ras ; 
Duw  !  daì  fì  etto  o  hyn  i  maea ; 
Cryfhâ  fy  ysbryd  ar  fy  nliaith, 

I  lanio  dros  ddyfnderoedd  maith. 

5  Mi  ddringais  greigydd  er  yn  wan ; 
"Rhyfeddu'r  wyf  p'odd  cìes  i'r  lan; 
Tebygol  fod  fy  mhwys  i  íry, 

Yn  cldirgel  ar  f  Anwylyd  cu.        w. 

110.         Néb  ond  Duw. 

M.  H.— Babilon,  35.    Melindwr,  32. 

T>  HO  imi  wel'd  mai  ti  y  w'm  hedd, 
-LL  A  llwyr  ddifyru  ar  dy  wedd, 
A  chym'rycí  d'eiriau  gwerthfawr  drud 
Yn  unig  bleser  yn  y  byd. 

2  Gâd  i  mi  gael  dy  Ysbryd  pur 
Yn  gyfaill  yn  yr  anial  dir; 

Fel  byddo  dy  holl  gyfraith  ìjm 
Yrn  felus  ac  yn  hyfryd  im. 

3  Pan  welych  fì  yn  crymu  'mhen 
At  ryw  wrthddrychau  is  y  nen, 
O !  dangos  im  na  thàl  yr  un 
I'w  garu  by  th  ond  ti  dy  hun ! 

4  O !  cwyd  fi  o'r  pydewau  i'r  lan, 

A  gwna  fi'n  gadarn  pan  bwy'n  wan ; 
A  dangos  i'r  annuwiol  ryw 
Na  feddaf  gyfaill  ond  fy  Xuw. 

5  j\'a  fydded  i'r  Uifeiriant  raawr 
I  soddi'm  henaid  gwan  i  lawr; 

Ac  na  chaed  cystudd  byth  fy  nhrin 
Heb  ei  gyfeillach  ef  ei  hun.  w. 


11!  •  Bisgwyliaâ  iwth  Dduw. 

m.  h— Leipsic,  31.    Brynteg,  Y.  5. 
Q  !  NAC  ymguddia,  f  Arghvydd  cun, 
w    Oddi  wrth  fath  brj  íyn  gwael  ei 

lun, 
Sy'n  teithio  trwy  bob  poen  a  gwae, 
Yn  methu  beunydd  dy  fwynhau. 

2  Dy  bresennoldeb  sy  raor  fawr 
Yn  Uanw'n  hollol  nef  a  11 

Oncl  heb  gî  wyneb  cu, 

Pa  gysur  ydyw  hyn  i  nii? 

3  ?,íi  weîais  wedd  dy  wyneb  gwyn 
Mewn  dirgel  leoedd,  do,  cyn  hyn; 
'R  un  syched  heddyw,  a'r  un  c;ds, 
Sydd  ynof  ara  dy  hyfryd  lais. 

4  A  gaf  ond  hyny  wel'd  dy  wedd  ? 
Ond  hyny  brofi  o  dy  hedd  ? 

î)y  heddwch  sycìd  mor  fawr  ei  rym, 
Mae'm  nerth  i  hebddo'n  myn'd  yn 
ddira. 

5  Pa  bryd  gwasgara'r  t'wylîwch  du, 
Oymmylau  o  anobaith  cry'? 

A'r  boreu  wawr  i  d'wynu'n  rhad 

O  bur  gyntedctau  tŷ  fy  Nhad '?     w. 

112.  Duw  yn  unig  ynfwynìidd. 
ii.  H,— "Winchester,  9.    Lledrod,  T.  4. 

"V"  MAN  bech  di,  fy  Arglwydd  mawr, 
"*-     Yn  rhoi  dy  nefol  hedd  i  > 
Mae  holl  hapusrwydd  maith  y  byd, 
A'r  nef  ei  hunan  yno  i  gyd. 
I  oes  na  haul,  na  sòr,  na  Iloer, 
tear  fawr,  a'i  holl  ystôr, 
Na  brawd,  na  (ìhyí.\'.li   da  na  dyn, 
A'i-i  boddia  hebot  ti  dy  hun. 

3  'Pyw'r  gair  fmaddeuant'  imi  dciim, 

oes  mewn  gweddi  ronyn  grym, 
A  llais  heb  sylwedd  ynt  i  gyd, 
Heb  imi  wel'd  dy  wyneb  pryd. 

4  Na  soniwch  am  un  pleser  mawr, 

im  gogoniant  ar  y  Uawr; 

'S  gogoniant  o  un  rhyw, 

Na  phleser  arali  ond  fy  Nuw. 

5  Pan  byddo'n  cuddio  ei  wyneb  cu, 
Beth  wna  ttganau'r  byd 

Rhith  a  breuddwydion,  diau  yw 
I'ob  peth  a  welir  ond  iy  Nuw. 

6  Os  collaf  wedd  ei  wyneb  pryd, 

i  dim  wna  iawn  o  fewn  i'r  byd ; 
'Does  dim  yn  bod  o'r  ddae'r  i'r  nen 
A  ddwg  y  golled  hon  i  ben.  w. 

113.  Duw  yn  ngoleuni  y  groes. 

m.  h.— Winchester,  9.  Yr  íien  lOOfed,  10. 
T^UW !  er  mor  eang  yw 
-^  Yn  llanv/'r  holl  grea 
'Pces  dim  trwy  waith  dy  ddwylaw  oil 
At  gadw  dyn  fu  gynt  ar  golL 


AM  DDUW. 


2  Dyma  11  e  mae  d'anfeidrol  ras 
Hyd  eitha'n  cael  ei  daenu  i  maes ; 
A  holl  lyth'renau  d'enw  gawn 
Yn  caeîeu  dangos  yma'n  llawn. 

5  Ar  Galfari,  rhwng  dae'r  a  nef, 
Llewyrchodd  ei  ogoniant  ef ; 
Un  haul  ymguddiodd  y  prydnawn, 
A'r  llall  a  wnaed  yn  eglur  iawn. 

4  Nid  oedd  ond  gwaed  'sgrifenai  i  gyd 
Bdyfnderoedd  mawr  anfeidrol  lid ; 
Nid  oedd  ond  gwaed  osoclai  i  maes 
Derfynau'r  gwaredigol  ras. 

5  Pa  ddawn  sydd  yn  y  Duwdod  mawr 
Nad  y w'n  ysgrifen  yma  i  lawr  ? 
Beth  all'sai  ddangos  pwy  wyt  ti 
Yn  well  nag  angeu  Calfari  ? 

6  O !  fyrddiwn  ryfeddodau'r  groes ! 
Dioddefodd  f '  Arglwydd  angeu  loes : 
Caru  hyd  at  ddioddef  ìlid ; 

Caru  a  marw  yr  un  pryd. 

7  Fy  ysbryd  a  fy  mywyd  drud 
Sy'n  cael  ei  faeth  oddi  yma  i  gyd ; 

Y  dwr  a'r  gwaed  ddaeth  yma'n  lli', 
Yw  nerth  a  gallu'm  hysbryd  cu, 

8  Dymunwn  roi  dy  glod  i  mae9 
Mewn  iaith  na's  deall  daear  las, 
O  flaen  y  faingc,  yn  mhlith  y  llu 

O  seintiau  ac  angylion  fry.  w. 

lltL    Duw  yn  blaid  €w  bobl. 

(SAL3Í    XLVL) 

8. 8.  8.— Nashville,  45.    Llangoed- 

mor,  T.  9. 
"T)TJW  yw  fynerth  a'm  noddfa  lawn ; 
JL/   Mewn  cyfyngderau  creulon  iawn, 

Pan  alwom  arno  mae  ger  llaw; 
Ped  ai'r  mynyddoedd  mwya'  i'r  môr, 
Pe  chwaîai'r  ddaear  fawr  a'i  'stôr; 

Nid  ofnai'm  henaid  i  ddim  braw. 

2  A  phe  doi'r  moroedd  dros  y  byd 
Yn  genllif  garw  coch  i  gyd, 

Nes  soddi'r  bryniau  fel  o'r  blaen ; 
Mae  afon  bur  i  lawenbau 
A'i  ffrydiau  ddinas  Duw'n  ddidrai, 

Preswylfa  ei  saint,  a'i  babell  lân. 

3  A  Duw  sycld  yno  yn  eu  plith, 
Ni  ysgogir  un  o  honynt  byth ; 

Fe'u  cymmhorth  hwy  yn  foreu  iawn: 

Y  boreu  byddo  mwy  na  mwy 
O  bob  gwasgfeuon  arnynt  hwy, 

Ceir  gwel'd  ei  addewid  ef  yn  llawn. 

4  Terfysgodd  ccnedlaethau'r  byd, 
A  brenìúniaethau  aeth  yn  Uid, 

Yn  erbyn  ei  Eneiniog  ef : 
Ing,  cyfyng-gynghor,  llewygfâu, 
Ac^arswyd,  ddaeth  ar  gedyrn  rai; 

Y  ddaear  doddodd  gân  ei  lef. 

5  Arglwydd  y  lluoedd  sydcl  o'n  plaid, 
Duw  Iago'n  gymmhorth  in  wrth  raid; 

Gobeithiwn  ynddo  byth  am  hyn : 


Dewch,  syllwch  ar  ei  ryfedd  waith, 
Path  ddistryw  wnaeth  trwy'r  ddaeai 
faith : 

Mae'n  siwr  bydd  yn  amddiffyn  in, 
6  Ee  wnaeth  ryfeloedd  mawr  eu  llid 
I  beidiohyd  eithafoedd  byd ; 

Y  cedyrn  mawr  dclychryna  o'i  flaen: 
Pe  ddryllia'r  bwa  dur  yri glau, 
Fe  dyr  y  waewffon  yn  ddau, 

Pe  lysg  eu  holl  gerbydau  â  thân.-w. 

115.  Clodforedd  i  Dduw. 

M.  s.— Trallwm,  67.    Oldenburg,  60. 
fjLODPORWCH  bawb    ein  Har- 
^       glwydd  Dduw, 

Doed  dynolryw  i'wganmol ; 
Ei  hedd,  fel  afon  fawr  ddidrai, 

Gaifi  ddyfrhau  ei  bobol. 

2  Uwch  nefol  len  mae  tanllyd  lu 

'N  ei  foli  yn  dragy wydd ; 
Nef,  daear,  dwr,  a  phob  peth  byw, 
All  dclweyd,  Da  y w  yr  Arglwydd. 

3  Ei  air  a'i  ammod  cadw  wna ; 

Byth  y  parha'i  fíydcllondeb, 
Nes  dwyn  ei  braidd  o'u  poen  a'u  pla» 
I  hyfrj-d  dragwyddolcleb. 
é  Ni  newid  ddim,  er  gweled  bai 
O  fewn  i'w  rai  anwyla'; 
Byth  cofia  waed  Tywysog  nen, 
A'i  boen  ar  ben  Calfaria. 
5  Pan  ballo  ffafr  pawb  a'u  hedd, 
Duw,  o'i  drugaredd  odiaeth, 
Yn  Dad,  yn  Frawd,  yn  Pfrynd,  afydd 
Ar  gyfyng  ddydd  marwolaeth.  w. 

116.  Ffyddlondeb  Duw. 

m.  c— St.  Ann,  79.    Bedford,  89. 
"T)OED  uffern,  angeu,  a  holl  rym 
•*^    Fy  mhechod  yn  gyttûn, 
Cryfach  a  thrymach  ìawer  yw 
Pfyddlondeb  Duw  ei  hun. 
2  Ac  yn  eu  herbyn  gwaeddi  wnat 
"Yr  Arglwydd  yAv  fy  rhan  f 
Ac  yn  ei  glwyfau  mi  ga'r  dydd 
Ÿn  holíol  ỳn  y  man. 
S  Ac  mi  ro'  f 'angor  yma  i  lawr 
Mewn  moroedd  dyfnion  maith, 
Nes  im  gael  glanio'r  ochr  draw 
I'r  wlad  o  í'èl  a  llaeth. 

4  Pan  aller  briwio  gallu'm  Duw, 

Tori  ffyddlondeb  nen, 
Dyna  yr  unig  bryd  yr  ä 
Tymmhestloedd  dros  fy  mhen.-  w 

117.  CariadDuw. 

m.  c .— French,  77.    Bedford,  89. 
rpYDI,  fy  Arglwydd,  yw  l'y  rhan, 
x    A  doed  y  drygau  ddêl ; 
Ac  er  bygythion  uífern  fawr, 
ì)y  gariad  sydd  dan  sêl. 


AM   DDUW. 


2  Oddi  wrthyt  rhed,  fel  afon  faith, 
Fy  nghvsur  yn  ddidrai ; 
O  hwyr  i  foreu,  fyth  yn  gylch, 
Dy  gariad  sy'n  parhau. 
8  üwch  pob  rhyw  gysur  is  y  nef 
Yw  cariad  pur  fÿ  Nuw ; 
Anfeidrol  foroecld  dyfnion  maith, 
Heb  fesur  arno  yw. 
é  Dechreuodd  draw  cyn  creu  y  byd, 
Fe  bery  byth  yn  mlaen, 
Heb  un  cyfnewid,  ac  heb  drai, 
Pan  elo'r  byd  yn  clân. 
§  O  !  dewch  a  gwelwch— chwüiwch  ef, 
Anfeidrol  gariad  mawr, 
Ag  sydd  yn  maddeu  miloedd  myrdd 
O  feiau  yn  yr  awr. 
6  Mae'n  para'n  ffyddlawn  byth  heb  drai, 
Po'dd  bynag  troddo'r  byd, 
A  phe  cymmysgai  tir  a  môr, 
Yr  un  yw'm  Duw  o  hyd.  w. 


118. 


Mawredd  Duio. 
8.  6—  ILotterdam,  102. 


TMTAE'N  llon'd  y  nefoedd,  llon'd  y 
JJLL  Llon'd  uffern  hefyd  yw ;  [byd, 
Llon'd  tragwyddoldeb  maith  ei  hun, 

Diderfyn  ydy  w  Duw ; 
Mae'n  llon'd  y  gwagle  yn  ddigoll, 
Mae  oll  yn  oll,  ä'i  aliu'n  un, 
Anfeidrol  annherfynol  Fod 

A'i  hanfod  ynddo'i  hun, 

2  Un  hunanfodol  ydoedd  ef 

Cyn  llunio  nef  na  llawr ; 
Yn  nhragwyddoldeb  maith  yn  ol, 

Yn  Dduw  anfeidrol  fawr ; 
Heb  ddechreu  dyddiau  iddo'n  bod, 
Na  cliwedd  eniioes  chwaith  i  ddod, 
Tragwyddol  a  rhyfeddol  Fod 

Yn  Drindod  uniawn  drefn. 

8  Clyw,  f  enaid  tlawcl,  mae  genyt  Dad 
Sy'n  gwel'd  dy  fwriad  gwan, 
A  Brawd  yn  eiriol  yn  y  nef 

Cyn  codi'th  lef  i'r  lan : 
Cred  nad  diystyr  gan  cly  Dad 
Yw   gwrandaw     gwaedd    dymuniad 
Pe  byddai  d'enau  yn  rhy  fud    [gwiw, 
I'w  dd'wedyd  ger  bron  Duw.     E.  J. 

119.    Ffordd  Duio  yn  guddiedig. 
7.  6.  r.— Bremen,  112.    Ramah,  108. 

"ÜFORDD  Duw  sydd  yn  y  dyfroedd, 
-*-     A'i  lwybrau  oll  yn  gudd ; 
Er  hyny,  dont  yn  amlwg 

Pan  ddelo'r  hynod  ddydd  : 
Holl  droion  maith  rhagluniaeth-^ 

Bydd  pelyderau  Duw. 
Yn  dangos  eu  cymmhwysder 

I  bob  creadur  byw. 


2  Gan  hyny,  yrndawelwn 

Mewn  gostyngeiddrwydd  gwiw, 
A  gwir  fwynéicld-dra  duwiol 

Mewn  'stormydd  o  bob  rhyw : 
Pob  awel  lem  anhyfryd 

Sy'n  ol  yr  arfaeth  gynt ; 
Ac  arai  yn  marchogaeth 
Mae  Arglwydd  mawry  gwynt.  D.  cs. 

120.  Cariad  Duw  mewn  etlwled- 

igacth. 

7.  6.  D.—Meirionydd,  109.     Missionary, 

110. 

T>  HYFEDDOL  byth,  rhyfeddol 

■■"^    Yw  cariad  rhacl  fy  Nuw, 

A  redodd  yn  yr  arfaeth 

At  ddynion  gwael  eu  rhyw, 
A'u  dewis  mewn  Cyfryngwr, 

A'u  rhoddi  iddo'n  hâcl, 
Ac  yntau  yn  ymrwymo 
I'w  dwyn  yn  un  â'i  Dad. 

2  Etholiad,  heb  un  ammod 

Yn  sefyll  ar  y  dyn— 
Yn  tarddu  o  foddlonrwydd 

Ewyllys  Duw  ei  hun : 
Tragwyddo],  heb  un  dechreu, 

Anghyfnewidiol  yw ; 
Mae'r  sylfaen  a'r  adeilad 

I  gyd  o  gynghor  Duw. 

3  Etholwyd  i  feddiannu'r 

Holl  ragorfreintiau  drud— 
Y  moroedd  o  fendithion 

Sy  'ngwaed  Iachawdwr  byd : 
Cyfiawnder  a  saneteiddrwydd, 

A  gogoneddiad  llawn ; 
Rhad,  rhad  !  fydd  anthem  Seion 

Am  fath  annhraethol  ddawn. 

4  Mae'r  moddion  a'r  dybenion 

Mewn  cwlwm  sicr  iawn  ; 
'Does  modd  fod  gwell  sefydliad— 

Mae'n  ddoeth,  o  ras  yn  llawn : 
Prif  ddyben  ethol  ydoedd 

Dyrchafu  gras  fy  Nuw, 
Ac  wrth  wneyd  hyny,  achub 

Myrddiynau  o  ddynolryw.     ML.  s. 

121.  Cariad  Duw. 

7.  6.  D.— Meirionydd,  109.    Syria,  y.  2ì 

f)  FOROEDD  o  ddoethineb  ! 
^  Oedd  yn  y  Duwdod  mawr, 
Pan  yn  cyi'ranu  ei  gariad 

I  bryfed  gwael  y  llawr; 
A  gwneuthur  i'w  drugaredd, 

A'i  ciostur  maith  ynghyd, 
I  redeg  megys  afon 

Lifeiríol  dros  y  byd. 
2  Duw,  cariad  y  w  ei  hunan ; 

B'le  bynag  rhedo'i  fryd, 
Mae  aní'eidroldeb  eang 

Yn  cerdded  trwyddo  i  gyd; 


AM 
Mewn  gweithred  o  drugaredd 

Mae  ef  yn  llawenhau ; 
Ac  yn  faddeuwr  pechod 

Yn  cael  ei  alw  mae. 

3  Rhyw  ddyfnder  maith  o  gariad, 

Lled,  annherfynol  hyd, 
A  redodd  megys  diluw 

Diddiwedd  tlros  y  byd; 
Yn  atteb  dyfnder  eithaf 

Trueni  dynolryw ; 
Can's  dyfncler  eílw  ddyfnder 

Yn  arfaeth  lien  fy  Nuw. 

4  O !  gariad  heb  ei  gymmhar ! 

A  thyna'r  testyn  sy 
Yn  Ilanw  hoìl  ganiaaäíl 

'R  angylaidd  sanctaidd  lU; 
Anfeidrol  ras  rhyfeddol! 

Pe  tawai  am  dano  ddyn, 
Fe  seiniai'r  fud  greadigaeth 

Yn  ddiau  bob  yr  un.    w.— &.  D.  C. 

122.   Doethineb  a  daioni  Duw. 
7.  6.  D  — Samali,  108.    Bremen,  112. 
"P Y  Nuw,  uwch  law  fy  neall 
-*-   Yw  gwaith  dy  ddwylaw  i  gyd ; 
Ehyfeddod  annherfynol 

Sydd  ynddynt  oll  vnghyd ; 
Wrth  weled  dy  ddoethineb, 

Dy  aliu  mawr,  a'th  fri, 
Mi  greda'  am  iachawdwriaeth 

Yn  holloì  ynot  ti. 
2  0  f enaid  í  gwel  fath  noddfa» 

Ddiysgog,  gadarn,  yw, 
Yn  mhob  rhyw  gyfyngderau, 

Tragwyddol  ras  íÿ  Nuw : 
Ac  yma  boecl  fy  nhrigfan, 

A  fy  nhawelaf  ny  tlí, 
Yn  nyfnder  cyfyngderau, 

Sef  dan  dy  aden  by  th. 
S  Fe  aìl  i'r  lan  fy  nghodi 

0  ddyfnder  llwch  y  byd, 
A  gwneyd  pob  drwg  a  gwrddwyf 

Droier  daioniigyd; 
Rhoi  olew  o  lawenydd 

Yn  wastad  ar  fy'mhen, 
A'rn  dwyn  trwy  íoroedd  dyfnion 

1  ganol  nefoedd  wen.    ŵ.—G.  d.  c. 

1 2 ö .    Y  Cyfammod  Gras. 
7.  0.  d—  Ramah,  108.    Syria.,  Y.  38. 
f»YFAMMOD  hedd  a  luniwyd 
^  Yn  nhragwyddoldeb  peU, 
Rhwng  Tad,  a  Mab,  ac  Ysbryd ; 

Nis  gall'sai  fod  yn  well : 
Cyfammod  er  achubiaeth 

Ieuoglwchyllawr: 
Mas'n  gadarn,wedi  ei  selio 

A  gwaed  Messiah  mawr. 
%  Cyfammod  rhad  trag  wy ddol 

Yw  dyfâis  gras  y  nef ; 
Nis  gall  na  byd  nac  uíîern 

Byth  ei  ddirymu  ef ; 


DDUW. 

Pan  ddiffydd  haul  a  lleuad, 

Pan  losgo  daear 
Fe  saif  y  ddyfais  ddwyfol 

Yn  gryf  gyfammod  gras.  ab  . 

X24î.  Dmo  yn  hojji  trugaredd. 
7.  6.  d .— Manheira,  111. 
pA  dduwyn  mhlith  y  duwiau 
■*•    Sydd  debyg  i'n  Duw  ni  ì 
Mae'n  hoffi  maddeu'n  beiau, 

Mae'n  hoffi  gwrandaw'n  cri; 
Nid  byth  y  deil  eiddigedd, 

Gwell  ganddo  drugarha»; 
Er  maint  ein  hannhc'il vnedod, 

Mae'i  gariad  e'n  parîiau.  ak\ 

125.  Duw  yn  anghyfnewidiol. 

6. 8.— Gwladys,  135.    Normandy,  X3fc 
TjiFYDDLONDEB  mawr  y  nef 
■**    Sydd  siwr  o  bara  byth, 
'Does  dim  a'i  briwia  ef 

O'r  ddae'r  i  uífern  syth ; 
Mae'i  arfaeth  fawr  a'i  air  yn  un, 
A  gwaed  y  groes  oll  yn  gyttùn. 

2  Cyfnewid  y  mae  dyn, 

Tröedig  yw  erioed, 
Ond  digyfnewid  Duw, 

Fel  haul  neu  ser  y  rhod; 
Ac  ar  ei  faith  ffyddiondeb  ef 
Y  try  gogoniant  nef  y  nef. 

3  O !  fendith  heb  ddim  trai, 

Cysuron  heb  ddim  rhi', 
Sy'n  tarddu,  Iesu,  i  niaes, 

•Bob  awr,  o  honot  ti ; 
Nis  galJaf  fyth  ddymuno  mwv 
Trysorau  nag  sydd  yn  dy  glwŷ'.  w. 

128.  Cariad  Duio  ynparhau  byth. 
6. 8—  Alun,  A.  18.    Bombay,  136. 
"DA'M'r  ofna'm  henaid  gwan 
■L   Wrth  wei'd  aneirif  lu 
Yn  ceisio  ammheu'm  rhan 

A'm  hawl  yn  lesu  cu  ? 
Gwn  mai  dilyth  wirionedd  yw, 
Fod  cariad  Duw  yn  para  I 

2  P'odd  gall  y  Bugail  mawr 

Anghofio'i  anwyl  ŵyn, 
Pan  ddaeth  o'r  nef  i  lawr 

I  farw  er  eu  mwyn? 
Gwn  mai  dilyth,  &e. 

3  Os  çâd  fy  anwyl  Dad 

Fi  i  farw  ar  fy  nhaith, 
Beth  ddaw  o'r  arfaeth  rad 

Yn  nhragwyddoldeb  waith? 
Gwn  mai  dilyth,  &c. 

4  Addifl'ydd  cariad  rhadf 

Ai  ofer  geiriau  Duw? 
Agollir 

Ac  angeu  : 
Gwn  mai  dilyth,  &c. 


AM  DDUW. 


5  A  ro'i  ffarwel  i  dyst' 

O  gariad  Crist  a'i  hedd, 
Gynt  gadd  fy  enaid  trist 
0  fyn'd  i'r  nefol  wledd  ? 
Gwn  ni'ai dilyth,  &c. 

6  Mi  gredaf  etto'n  hy* 

Caf  fyn'd  i  ben  fy  nhaith— 
Fy  nhawel  gartref  fry, 
"O'm  poen  a'm  llafur  waith: 
Gwu  mai  dilyth,  &c. 

7  Er  Satan,  byd,  a  clmawd, 

A'm  holl  elynion  câs, 
Fe  ddygir  f'enaid  tlawd 

O'i  hoU  gadwynau  i  mae3: 
Gwn  mai  dilyth  wirionedd  yw, 
Fod  cariad  Duw  yn  para  byth.     w. 

127.  "  ffesau  at  Dduw  sydd  dda 

i  mi." 

6.  8.— Hamoth,  T.  47.    Alun,  A.  13. 

~|M~AE  Duw  yn  llon'cl  pob  Ue, 
■* Presennol  yn  mhob  man ; 
Y  nesaf  yw  efe 
O  bawb  at  enaid  gwan: 

Wrth  law  o  hyd  i  wrando  cri ; 

"  Nesau  at  Dduw  sy  dda  i  mi." 

$     Yr  Arglwydd  sydd  yr  un, 
Er  maint  derfysga'r  byd; 
Er  anwadalwch  dyn, 
Yr  un  y  w  ef  o  hyd : 
Y  graig  na  syfi  yn  merw~r  lli ;" 
*'  Nesau  at  Dduw  sy  dda  ì  mi." 

8  Yr  hollgyfoethog  Dduw, 

Ei  oludni  leihâ; 
Diwalla  bob  peth  byw 

O  hyd  â'i  'wyllys  da : 
Un  dafn  o'i  fôr  sy'n.  fôr  i  ni ; 
u  Nesau  at  Dduw  sy  dda  i  mi." 

128.  PvHAN  II. 

T>A  ham  y  trof  yn  ffol  • 

-*-    At  ail  achosion  mwy? 

Mae'r  Achos  Mawr  tu  ol, 
Bffeithiau  ydynt  hwy : 
Ar  deg  a  gwlaw,  mewn  trai  a  11  i, 
"Nesau  at  Dùuw  sy  dda  i  mi." 

2  Mewn  trallod,  at  bwy'r  af, 

Ai*  ddiwrnod  tywyll,  du  ? 
Mewn  dyfnder,  beth  a  wnaf, 

A'r  tonau  o'm  dau  tu  ? 
0  fyd  !  yn  awr  beth  elli  di? 
"Nèsau  at  Dduw  sy  dda  i  mi." 

3  Anwadal  hynod  yw 

Gwrthdaryehau  goreu'r  byd ; 
Ei  gysur  o  bob  rhyw, 

Siomedig  yw  i  gyd ; 
Rhag  twyll  ei  wên,  a  swyn  ei  fri, 
"Nesau  at  Dduw  sy  dda  i  mi.:'  d.  J3. 


129.  Trugaredd  a  gofa l  Duw. 

8.  7.  d.— Llangan,  y.  61.    Ledforth,  1C3. 
TYEUED  dyddiau  o  bob  cymmysg 
-L^  Ar  fy  nherfynedig  oes ; 

T'wyned  haul  oìeudeg  llwyddiant, 
Yntau  gwasged  garw  eroes, 

Clod  fy  Nuw  gaifl  au 

Trwy  bob  tymmhestl,trwy  bob  hin : 

A  phob  enw  gaiff  ei  lyngeu 
Yn  ei  enw  ef  ei  huu. 

2  Ynddo'n  unig  'rwy'n  ymddiried. 

Hollallnog  yw  fy 
A  phob  noddfa  wy 

Arall— annigonol  yw ; 
Yn  ei  iachawdwriaeth  rasol 

'N  unig  'rwyf  yn  llawenhau; 
Dyma'r  fan  y  tardd  cysuron 

Sy'n  dragwyddol  yn  parhau. 

3  Mae'n  gofalu  am  fy  nghadw 

Trwy  bob  cystudd  mwya'r  byd, 
A  chyflawni,  pan  bo'n  gyfyng, 

Py  anghenion  oll  i  gyd ; 
Mae  yn  arwain  ly  ngherddediad, 

Yn  fy  nhywys  yn  y  blaen, 
Ac  yn  gwylio  ar  fy  nghamrau— 

Bob  ysgogiad,  i'awr  a  mân. 

4  Mae  ei  glustiau  yn  agored 

I  bob  rhyw  ddrylliedig  lef, 
Ac  mae'r  drom  ochenaid  glwyfus 

Yn  cyrhaeddyd  ato  ef ; 
Pan  bo  t'wyllwch  ac  anobaith 

Yn  amgylchù'm  llwybrau  cudd, 
Daw  a  thry  yn  ^rai'  goleuacfa 

D'wyllwch  nos  na  hanner  dydd. 

5  Lîwybrau  bendith  yw'i  orchymynion, 

Llwybrau  bywycì,  llwybran  gwir; 
Trwy  bob  cwmmwl  mae  yn  gweitìiio 

Mewn  goleuni  di 
Mae'i  ddyfodiad  fel  yr  heulwen; 

Byth  rií  allwn  yma  fyw 
Heb  gael  proü  presennoldeb 

Llawn,  hyfrydaf,  pur  fy  Xuw. 

6  Boecl  fy  nhafod  fyth,  gan  hyny, 

'N  seinio'i  a  I  glôd, 

Bhyfeddodau  maith  y  < , 

Penaf  welodd  dyn  erioed ; 
Caiffangylion  a  seraphiaid 

Bletliu  eu  càn  â  mi  yn  un, 
Gyda  llu  heb  un  rhifedi, 

Am  ogoniant  Mab  y  Dyn.         w. 

130.  Ymostwnçf  i  benarglwydfc 

iaeih  Duw. 
8.  7.  D.— Bohemia,  168.    Eifionydd,  170. 

rnYItED,  Arglwydd,  tyr'd  yn  fuan, 
x  Dim  ni'm  boddia  dan  y  ne', 
Dim  ond  ti  a  ddeil  fy  ys 
Gwan,  lluddedig,  yil  ei  ìè ; 


AM  DDUW. 


Neb  ond  ti  a  g^yd  fy  enaid 

Llesg  o'r  pydew  du  i'r  lan  ; 
Os  tydi  sy'n  gwneyd  im  ochain, 

Ti'm  gwnan  llawen  yn  y  man. 
2!  Hẃyl  fy  enaid  sy  wrth  d'ewyllys, 

Eel  y  mynot  mae  yn  bod 
011  o  mewn,  ac  oll  oddi  aìlan, 

Ddigwydd  imi  îs  y  rhôd : 
'Nawr  ti'm  codi  i'r  lan  i'r  nefoedd, 

Eilwaith  ti'm  gostyngi  i  lawr; 
Mae  dy  gerydd  a  dy  gariad 

Im  yr  un  rhyfeddod  fawr. 
S  Tyr'd,  rho  gerydd  im,  neu  gariad, 

Yr  un  fynech  ti  dy  hun ; 
Ond  trwy'r  cwbl  cadw  f'ysbryd 

Yn  sefydlog  wrth  dy  glun : 
Dros  y  bryniau  gwna  i  mi  gerdded 

Tuag  adre'n  ddi-nacâd, 
Heb  yn  unlle  i  mi  edrych 

Ond  ar  degwch  tŷ  fý  Nhad.      W. 

131,  Bwriad  grasol  Duw. 

6. 7.  d.— Edinburgh,  164».  Dismission,  160. 

T)RAW  mi  weîaf  ryfeddodau 
•1-,  Dyfnion  bethau  Tri  yn  Un ; 
Cyn  bod  Eden  ardd  na  chodwm, 

Grasol  f wriad  Duw  at  ddyn : 
Ethol  Meichiau  cyn  bod  dyìed, 

Trefnu  Meddyg  cyn  bod  clwy*; 
Caru  gelyn  heb  un  haeddiant ; 

Caiíf  y  clod  tragwyddol  mwy. 
2  0 !  dragwyddol  iachawdwriaeth, 

Yn  yr  arfaeth  gafodd  le, 
I  gyfodi  plant  marwolaeth, 

1  etifeddiaeth  bur  y  ne' : 
Cariad  boreu,  mor  ddiddechreu 

Ag  yw  hanfod  Tri  yn  Un, 
Yn  coíìeidio  meibion  Adda, 

Yn  yr  Alpha  mawr  ei  hun.  w.o. 

132.  Ymofi/n  am  Dduw. 

8.  7.  4.— Verona,174.    Erankfort,  173. 
T)UW  anfeidrol  yw  dy  enw, 
-^  Lìanw'r  nefoedd,  Uanw'r  byd; 
Fenaid  innau  sy'n  dy  olrhain 
Trwy'r  greadigaethfaith  i  gyd: 

Efaelu'th  fîeíndio 
I'r  cyflawnder  sy  amaf  chwant. 
2  D'wed  a  ellir  nesu  atat, 
D'wed  a  ellir  dy  fwynhau, 
Heb  un  gorchudd  ar  dy  wyneb, 
îíac  un  gwg  i'm  llwfrhau : 

Dyma'r  nefoedd 
Wyf  am  gael  tu  yma  i'r  bedd. 
8  Ffaeìu'r  wyf  fi  â'th  orddiwes— 
Dyíbd  atat  ti  yn  lân, 
Er  iý  mod  yn  gwel'd  dy  gamrau 
Perííaith,  hyfryd,  draw  o'm  blaen: 

Tyred  amser 
Na  'bo  awr  heb  dy  fwynhau. 


4  Yn  y  man  bost  ti'n  cartrefu 
Y  cy weiriaf  finnau'm  ny th ; 
Gwedù  dy  wyneb  fydd  fy  nefoedd 
Yma  ac  od'di  yma  byth : 

Nid  oes  bleser 
Dan  yr  haul  gyfiawna'th  le.      w. 

133«    Syched  am  Dduw. 
8.  7.  4.— Yerona,  174.    Peniel,  172. 
"PY  nymuniad,  paid  a  gorphwys 
J-   Ar  un  tegan  is  y  neí"; 
Etto  erioed  ni  welodd  llygad 
Wrthddrych  tebyg  iddo  ef : 

Cerdda  rhagot, 
'Hwyt  ti  bron  a'i  wir  fwynhau. 

2  Ffarwel,  ffarwel  oîl  wy'n  weled, 

011  sydd  ar  y  ddae'r  yn  byw; 
Gadewch  imi,  ond  munydyn, 
Gael  yn  rhywle  gwrdd  â'm  Duw; 

Dyna  leinw 
'Nymuniadau  oll  yn  un. 

3  D'air  a  wnaeth  y  moroedd  helaeth. 

D'air  a  wnaeth  y  ddaear  fawr, 
D'air  a  greodd  lu'r  ífurfafen 
Sydd  yn  hongian  uwch  y  Uawr: 

'Mysg  a  greaist, 
'Does  gyffelyb  it  dy  hun. 

4  Tyr'd,  yr  hwn  wyt  yn  hawddgarach 

Na'th  greaduriaid  maith  eu  rhi'; 
Brj^d  y  deui,  y  gwnei  dy  drigfan 
Èob  munydyn  gyda  mi? 

Tyr'd  yn  fuan, 
Arglwydd,  at  y  sawl  a'th  gâr.  w. 

X34í.      Du\o  ei  hunan. 
8.  7. 4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 

"ÜE  gynnygiodd  dyfroedd  lawer— 
A   Dyfroedd  dyfnion  mawr  eu  giym, 
Oeri'm  cariad  tuag  atat ; 
Gras,  mae'n  debyg,  ddiffodd  ddim : 
Rhan  o'th  natur 
4  Yw,  wy'n  deimlo  ynwy'  f  hun. 

2  Eisieu'th  wel'd,  yr  wyf  mor  llwfr, 

Eisieu'th  wel'd,  yr  wyf  mor  wan ; 
Golwg  ar  dy  wyneb  hyfryd 
Gwyd  yr  eiddil  cloff  i'r  lan : 

Dwfr  bywiol 
Ydwyt  i'r  lluddedig  rai. 

3  'Does  gyff'lybiaeth  îs  y  nefoedd 

All  yn  gywir  draethu  maes 
Ddistaw,  ddirgel,  bur  broíìadau, 
Ac  och'neidiau'th  nefoi  ras :     ' 

Mi  wn  ronyn 
Wrth  beth  yàwyf  beth  a  ddaw. 

4  Y  mae  cyfoeth  a  gogoniant 

A  pherth'nasau  yn  gyttûn, 
A  phleserau  o  bob  rhywiau'n 
Colli  eu  henwau  wrth  dy  glun: 

I  dy  ganlyn 
Fe'u  gadawaf  oli  yn  oL 


AM  DDUW. 


5  Rliof  ffarwel  i'r  hcll  greadigaeth ; 

Pfarwel,  feus.ydd  gwych  eu  rhy  w, 
Ffarwel,  deiau  teg  yr  olwg, 
Ffarwel,  ddyuion  goreu'n  fy  w : 

Gwych  gyfnewid, 
Duw  ei  hunan  yn  lle'r  byd. 

6  Beth  wyf  gwaeth  pe  llyncai'r  mor- 

Ddaear  eang  yn  eu  croth  ?       [oedd 
Beth  wyf  gwaeth  pe  doi  gwaelodion 
Dyfroedd  mawrynberífaith  noeth? 

^Beth  yw  colli 
Môr  a  daear,  ond  cael  Duw  ?    w. 

135 •       Duw  a  digon, 

8.  7. 4.— Yerona,  174.    Tamworth,  178. 

*VTID  oes  eisieu  un  creadur 

xy   Yn  bresennol  lle  bo'm  Duw ; 

Mae  e'n  fwyd,  y  mae  e'n  ddiod, 

Nerth  fy  natur  egwan  yw : 
Pob  hapusrwydd 

Sydd  yn  aros  ynddo'i  hun. 

2  Gyrwch  íl  i  eithaf  t'wyllwch, 

Hwnt  i  derfyn  oll  sy'n  bod, 
I  ryw  wagie  dudew  anial, 
Na  fu  creadur  ynddo  ericed; 

Hapus,  hapus, 
Pyddaf  yno  gyda  thi. 
8  Nis  gall  dychryn,  nis  gaìl  ofnau, 
Nis  gall  pechod  yn  gyttûn, 
Gael  un  effaith  ar  fy  enaid 
Pan  y  byddwyf  wrth  dy  glun; 

Ofer,  ofer 
Ceisio'm  cyffwrdd  yn  dy  gôl. 
4  Nid  oes  unman  i  mi'n  gartref, 
Nid  oes  drigfan  o  un  rhyw, 
Alìaf  alw  yn  hyfrydwch 
I  mi'n  awr  ond  mynwes  Duw: 

Yn  ei  fynwes 
Mae  fy  nàear  i  a'm  nef.  W. 

X36.  Gofal  a  chariad  Duw. 
8. 7.  4.— Frankfort,  173.    Peniel,  172. 
PS  dy  fod  yn  uchder  nefoedd, 
J-i  TJwch  cyiiiaeddiad  meddAvídyn, 
Etto  mae'th  greaduriaid  lleiaf 
Yn  dy  olwg  bob  yr  un ; 

Nid  oes  meddwl 
Ond  sy'n  oleu  o  dy  flaen. 
8  Ti  yw  'Nhad,  a  thi  yw  'Mhriod, 

Ti  yw'm  Harglwydd,  ti  yw'm  Duw, 
F'unig  Dẃr,  a'm  hunigNoddfa, 
Wyt  i  farw  neu  i  fyw : 

Cymmer  f'enaid, 
Dan  dy  aden  tua'r  nef. 

3  Tro  'ngelynion  yn  eu  gwrthol, 

A  plialmanta'r  ffordd  i'r  wlad, 
Tra  fwy'n  yfed  addewidion 
Pur  yr  inchnwdwriaeth  rad; 

Pel  y  gailwyf 
O  fy  nghystudd  ymgryfhau. 


4  Minnau  ymddigrifaf  ynot, 
A  chanmolaffyth  dy  ras, 
Tra  fo'r  aiiacll.  bur  yn  para, 
Yntau  wedi'r  êl  i  maes : 

Tragwyddoldeb 
Ni  chaiff  ddiwedd  ar  fy  nghân.    w. 

±oj,  Duw  yn  gyjaredu  rhag  drwg, 
8.  7. 4.— Yerona,  174.    Peniel,  172. 
"\TID  oes  funyd  fach  o'm  bywyd 
-^   Na  fuost,  Arglwydd,  i  mi'n  dda: 
Ti'm  gwaredaist  fil  o  weithiau 
l'ma  ac  acw  rhag  rhy w  bla : 

Fe'm  hachubwyd 
Am  it  sefyll  o  fy  mhlaid. 

2  Dengmil  Ilawn  o  gyfyngderau, 

Ac  o  rwydau  cyfrwys  fwy, 
Pu  gan  Satan  i  fy  maglu, 
A  chwympaswn  iddynt  hwy : 

Ti  dy  hunan 
Oedd  a'm  daliodd  i  i'r  lan. 

3  'Rwyt  ti'n  drech  na'm  calon  galecì, 

'&wy  t  ti'n  drech  na'm  pechod  càs  -. 
Ti  wnai'm  hanwyl  chwant  a  minnau 
Pryd  y  mynost  gwympo  i  maes: 

Croesa  'mhechod — 
Croesa'r  peth  wyf  am  fwynhau. 

4  Dy  ddoethineb  a  dy  allu 

Sydd  yn  abl  i  dori  lawr, 
D'rysu,  difa,  a  newynu, 
'ìl  penaf  un  o'm  beiau  mawr : 

Gwna  i  mi  ganu ; 
Concrwyd  ge'iyn  mwy  na'r  byd.  v?. 

138.  Gioaith  Duw  yn  yr  enaid, 
8.  7.  4.— Peniel,  172.    Tamworth,  178. 
>T>  WY'N  dy  garu,  ti  a'i  gwyddost, 
-*-*'  '&wy'n  dy  garu,   f  Arglwydcl 

mawr; 
'Ewy'n  dy  garu  yn  anwylach 
Na'r  gwrthddrychau  ar  y  llawr: 

Darllen  yrna 
Ar  fy  ysbryd  waith  dy  law. 

2  Nid  oedd 'dim  o  fewn  y  ddaear, 

Nid  oedd  dim  o  fewn  y  nef, 
Nid  oedd  bys  wnai'r  fath  adeiiad 
'N  unig  ond  ei  fysedd  ef : 

Dymuniadau 
Ynt  a  ddaeth  o  fynwes  Duw. 

3  Pflam  o  dân  o  ganol  nefoedd 

Yw,  ddisgynodd  yma  f  r  byd; 
Tân  i  losgi'm  natur  gyndyn, 
Tân  i  lanw'm  heang  í'ryd : 

Hwn  nis  diffydd 
Tra  parhao  Duw  mewn  bod. 

4  Fenaid  gwâg  oedd  gynt  yn  crwydro, 

Weithiau  i'r  dwyrain,  weithiau  i'r 
de; 
Nid  oedd  dim  a'i  gwnai  yn  esmwytb 
'N  unig  ond  ei  gariad  e' : 

Anfeidroldeb 
All'sai'm  llanw  oll  yn  Hyn. 


AM  DDUW. 


5  Pîe'r  ennynodd  fy  nymuniad? 

P'le  cadd  fy  serehiadau  dân  ? 

B'le  daetli  hirueth  im  am  bethau 

Oeddwn  yn  gasau  o'r  blaen  ? 

lesu,  lesu, 
'fi  cwbl  ydy w  gwaith  dy  law. 

6  Dymuniadau  pell  eu  bamcan 

Wyf  yn  deimlo  ynwy'  'nglŷn, 

Dacw'r  ílÿnnon  bur  tarddasant— • 

Anfeidroldeb  mawr  ei  hun : 

Dyma  'ngobaith 
Beliach  byth  y  cânt  barhau.      w. 

139.  Cariad  tragioyddol  Duio. 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
"V"B  Arglwydd  a'm  carodd  i'n  rhy- 

-*•        fedd  erioed ;  [mod : 

Fe'm  cywir  adnabu  yn  mhell  cyn  íÿ 
Arfaettiodd  yn  gynnar  íy  nghadw'n 

ddigôl,  [sêl. 

Pan  wnaeth  ei  gyfammod  yn  sicr  dan 

2  A  chariad  tragwyddol  fe'm  carcdd  i — 

do ;  [odd  mewn  co': 

Clod  iddo  trwy'r  nefoedd !  fe'm  cadw- 
'Sgrifenodd  fy  enw  i  yno  ryw  bryd 
Yn  mhlith  y  rhai  garwyd  cyn  seiliad 

y  byd. 
8  Er  imi  droseddu  glân  gyfraith  fy  Nuw, 
Do,  ganwaith  ei  demtio  a'i  íiino,  gwir 

yw,  [wnaed 

Ni  newid,  ni  thorir  y  weithred  a 
Gynt  yn  nhragwyddoldeb— í'e  dd'wed- 

odd  fy  Nhad. 

4  Wel,  dyma  fel  carodd  fi'n  rhodd  ac  yn 

rhad ;  [fawr  a  gaed  ? 

Pa  drysor  dan  nefoedd  mwy  gwerth- 
Oen  anwyl  ei  fynwes  a  gefais  heb  gêl ; 
Mae  ynddo'n   guddiedig   íÿ  mywyd 

dan  sêl. 

5  Mi  ges  y  Tfrynd   goreu   fyth,  fyth, 

all'sai  ipod ;  [erioed : 

Yr  addewid  a  roddodd  ni  thorcdd 
Er  byw'n  ei  ogoniant  yn  nghanol  y  nef, 
Mewn  awr  o  gyfyngder  fe  wrendy  fy 

Hef.  W. 

140.  Rhad  ras  Duw. 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
~Y~8.  rhad  y  raae'n  dyfod  bob  bendith 

-*-        a  dawn,  [yn  llawn, 

Ey  mwrdd  yn  gyfoethog,  a'm  cwpan 
A  gwisg  i'm  cynnhesu,  fy  annedd,  a'm 

tan,  [yn  lân. 

Fy  einioes,  a'm  hicchyd,  o'r  Arglwydd 
2  Yr  awyr  sy'n  dyfod  o  artref  fy  Ner, 
A'r  dyl'roedd  i  yfed  yn  mhell  uwch  y 

scr,  [tir, 

Y  tân  o'r  wybrenau,  y  moroedd,  a'r 
Sy'n  d'od  o  rad  gariad  fy  Arglwydd 

yn  wir. 


3  Ond  mwy  na'r  bendithion  tymmhorol 

ger  lîaw 
Yw'r  rhai  sydd  yn  perthyn  i'r  amser 

a  ddaw,  [erioed, 

Yn  rhad  a  ddechreuwyd  cyn  amser 
A  bery'n  rhad  etto  tra  nefoedd  yn 

bod. 

4  Yn   rliad  yr    etholwyd— pa'm,   Ar- 

glwydd,  myfi  ? 
Draw      yn      nbragwyddoldeb,      yn 

nghynghory  Tri: 
Yn  rhad  y'm  dwysbigwyd;  dadgudd- 

iwyd  yn  rhad  [gwaed. 

Mai  dros  fy  anwiredd  y  coUwỳd  y 

5  Yn  rhad  'rwy'n  cael  manna;  a'r  dyfr- 

oedd  di-brm  [cael  hyn; 

O  ffynnon  y  by wyd,  yn  rhad 
Yn  rhad  y  caf  gerdded  y  siwrnai 

sydd  í'aith; 
Yn  rhad  y  caf  ganu  ar  ddiwedd  fy 

nhaitii.  **  w. 

141.  Oddyfnder/ 

llau— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
(")   ddyíhder  diwaelod  cyíammod  a 
^       tlneí'n !  [der  drachefh ! 

Yr  arfaeth  dragwyddol  sydd  ddyfn- 
Ehagoddef,  rhagweled   mai  syrthio 

wnai  dyn,  [hun ! 

Ac  ethoi  Gwaredwr  tragwyddol  ei 

2  0  ddyfnder !  pwy  fesur  ddoetliineb  y 

ne'? 
Cyi'ammod  tragwyddol,  ni  syfiir  o'i  le : 
Gosodwyd  y  sylfaen  —  mor  gadarn 

y  w'r  graig ! 
Ti,  Arglwydd  y  lluoedd,  a  dd'rysodd 

y  ddraig.  E.  J. 

142.  Dmo  yn  amddîjfynfa. 
8au,  8il—  Salome,  218. 

À  drigo  'nghymdeithas  y  Tad, 
""•  Ei  aden  yn  gauad  a'i  cudd; 
Caiíf  weled,  írwy'r  aberth  a'i  ras, 

Ddirgelwch  ei  deyrnas  bob  dydd. 
Dywedaf,  Fy  Noddfa  yw'm  Nôr, 

A'm  tyner  Waredwr  yw'r  lón; 
Ac  ynddo  gobeithiaf  heb  baid, 

Am  dano  ly  enaid  a  sòn. 

2  Nid  ofni  rhag  dychryn  y  nos, 

.    A'r  saeth  ni  ddaw  n  agos  liw  dydd; 
I'th  gadw  di,  'mlaen  ac  yn  ol, 

Ei  aden  anfeidrol  a  fydd : 
Ehag  haint  a'r  dinystrydd,  dy  N6r, 

A'i  aden  fydd  dyner  i'th  doi, 
A'i  enw,  dy  Gastell  di-gèì, 

A'th  Noddfa  ddiogel  i  íl'oi. 

3  Cwymp  mil  wrth  dy  ystlys  i'r  ilwch, 

Syrth  myrddiwn  wrth  d'ochr  i'r 
llawr, 
A  thithau  ni  chyíTwrdd  un  pîa, 
Can's  Duw  yŵ  dy  noddfa  di'n  awr; 


Yn  unig  canfyddi  fod  tâl, 

A  dial,  arn  bechod  ryw  ddydd; 
Er  uched  yw'r  anwir,  a'i  . 

Amddiffýn  i'r  beüchion  ni  bydd. 
4>  O  herwydd  it  wneuthur  yr  Iôn, 

Yr  Arglwydd  goruchaf,  dv  Nyth. 
Dy  Noddfa,  dy  Gartref  di-gel, 

A'th  Breswyl  dioge]  am  byth ; 
Dim  niwecl  ni  ddigwydd  i  ti, 

Na  phla  i  dy  boeni  ni  bydd, 
Cysgoda  dy  babell  m  ìloii 

Dan  fendith  ei  roddion  a  rydd. 
6  Angylion  y  nefoedd,  yn  llu, 

A  warchod  o  ddeutu  dy  ífyrdd ; 


AM   GBIST. 


Gorchymyn  a  ddyry'n  dy  gylch, 
Ebedant  o'th  amgylch  din  fyrdd  : 

Rhag  llithro,  na  tharo  dy  droed, 
Mor  hynod  eu  gofal  i  gyd, 

Hwy'th  ddygant,  yn  dyner  a  doeth, 
A'u  dwylaw  angylaidd  ynghyd. 

6  Ac  arnaf  y  geilw  mewn  ing, 

Gwrandawaf,  gwaredaf,  ynghyd, 
A  chydag  ef  byddaf  v|  blaid ' 

Digonol  Ÿw  enaid  o  fíyd : 
Gogoniant,  anrhydedd,  ìiir  oes, 

Digonaf  ei  einioes  â  hedd  •. 
Trwyrymiachawdwrîaethddi-drangc 

Y  diangc-  o  íeücüant  y  bedd.  ü.  j. 


A  M     GEIST. 


143.  Prynedinaethtrwy  icaed  Crist. 

lOau— Clocl,  5.    Navarre,  1. 

T\/TAE  haeddiant  mawr  rhinweddol 

"L,J-      waed  fy  Nuw 

Yn  llawer  mwry  na'r  pechod  gwaetha'i 

ry  w : 
Ceir  maddeu  myrdd  o'r  beiau  mwyaf 

gaed, 
A'r  euog  brwnt  a  gènir  jn  y  gwaed. 
2  O'm  pen  i'm  traed,  annhraethol  aflan 
.   wyf; 
Nid  oes  lanhâd  ond  yn  ei  farwoî  glwyf; 
\  ífynnon  hon  agorwyd  ar  y  bryn, 
Er  dued  wyf,  a'm  gylch  yn  hyfryd 
wyn. 
S  Efe  yw'r  Iawn  dros  ein  pechodau  ni; 
Ei  ddryllio  wnaed  ar  fynydd  Calfari : 
Ein  dyled  fawr  a  dalwyd  yno'n  llawn. 
A'r  Ilyfrau  oll  a  groeswyd  un  pryd- 
nawn. 
á  Wrth  claro'r  graig,  daeth  allan  ddyfr- 
oedd  pur, 
Ein  dilyn  mae  trwy'r  dyrys  anial  dir ; 
Cawn  lawenhau  wrth  yí'ed  dyfroedd 

byw, 
A'n  golchi'n  lân,  a'n  dwyn  i  gwmni 
Duw. 

5  Mi  ganaf  byth  am  haeddiant  dwyfol 
waed ; 
íy  mhrynu  wnaeth,  a'm  gosod  ar  fy 
nhraed : 

Boddloni'r  Tad  a'r  gyfraith  yn  fy  lle, 
Ac  ennill  hawl  im  byth  yn  nheyrnas 
ne\ 


6  Och'neidiau'r  groes  a  roes  ryddhad  i  ni; 
Mae'm  cymmhorth  llawn  yn  gyíìawn 

Un  jn  Dri ; 
Duw  dig  sy'n  Dadibechaduriaidtrist, 
A'r  cyraínod  rhad  trwy  haeddiant  lesu 

Grist.  j.  b. 

144.         YBugailda. 

lOau—  Clod,  5.    Coburg,  4. 

"y  BUGAIL  mwyn  o'r  nef  a  ddaeth 
i  lawr, 

I  geisio'i  braidd  trwy'r  erchyll  anial 

mawr : 
Ei  fywyd  rhoddyn  'sglyfaeth  y-  -u 

lle, 
A'u  crwydriad  hwy  ddialwycl  amo  fe. 

2  O  grwydriad  pell  Paradwys  daeth  i'n? 

hol, 
Yn  dirion  iawn  fe'm  dygodd  yn  ei  gòl ; 
'Does  neb  a  ŵyr  ond  ef,  y  Bugail 

mawr, 
Pa  grwydro  wnes  o  hyny  hyd  yn  awr. 

3  A'i  byfryd  lais  fe'm  harwain  yn  y 

blaen : 
Cydymaith  yw  ef  yn  y  dẃr  a'r  tàn ; 
Rhag  pob  rhyw  ddrwg,  yn  nyff'ryn 

angeu  clu, 
Pwy  arall  fydd  yn  nodded  i  myfi  ? 

4  Pan  af  i  dref,  i'r  hyfryd  gorlan  fry, 
Ni   chrwydraf  mwy   odcli  wrth  fy 

Mugaii  cu : 
"Wrth  gofío'r  daith,  a'i  holl  ffyddlon- 

deb  ef, 
Mi  seinia'i  glod  i  entrych  nef  y  nef. 


AM  GRIST. 


5  Fy  Mhriod  yw/af  ar  ei  bwys  yn  mlaen, 
Nes  dod  i'r  ]an  o'r  anial  fyd  yn  lân ; 
"Fy  nghyfaill  wyt,"  medd  ef,  wrth 

Iwch  y  llawr, 
"A'thDduw  wyf  fì  i  dragwyddoldeb 
mawr  1"  D.  c. 

145.  Iesu,  ffynnon  cysur. 
lOau—  Clod,  5.     Coburg,  4. 

TyEL,  f  enaid,  côd,  sefydla'th  wam- 
Tr      malfryd, 

Mae  heibio'n  myn'd  bleserau  pena'r 
byd; 

0  !  dring  i  fyny,  ac  anghofia'n  awr 
Bob  peth  a  eilw'r  ddaear  yma'n  fawr. 

2  Draw,  draw,  yn  mhell,   tu  hwnt  i'r 

dwfn  fedd, 
Mae'th  gysur  oll,  dy  bleser,  a  dy  hedd 
Mae'th  lesu  yno,  ef  ei  hunan  y w 
Y  cwbl  a  feddi.byth,  yn  farw  a  byw. 

3  Mae  enw'm  Iór  fel  ysol  nerthol  dân, 
Dim  dan  y  nef  ni  safa  fyth  o'i  flaen ; 
Yr  iachawdwriaeth  werthfawr  sydd  o 

hyd 
Yn  gwneyd  i  uffern  gref  i  grynu  i  gyd. 

4  O'r  enwau  oll  a  roddir  ar  fy  Nuw, 
Hwnw  ei  hun  y  gwerthfawrocaf  yw : 
Hwnw  a  gafodd  ef  ar  Galfari, 

Pan  y  dioddefodd  dros  fy  enaid  i. 

5  Rho  allu  im,  fyNuw,  o  hyn  i  maes 

1  ddywreyd  yn  dda  am  dy  anfeidrcl  ras ; 
Na  byddo  neges  genyf  yma  mwy 
Ond  ymhyfryduyn  dy  farwol  glwy'.  w. 

146.  Digon  yn  yr  Iesu. 
10au.— Clod,  5.    Coburg,  4. 

>T)OES   eisieu'n   bod,  nac   ofn,   na 
-L/    chlais,  na  chlwy', 
Ar  f'enaid  tlawd,  he'b  fod  gan  Iesu 

fwy; 
Anfeidrol  fwy   o  werth    sydd  yn  ei 

waed ; 
Os  trengu  wnaf,  mi  drengaf  wrth  ei 
draed. 
2  O  Iesu  gwiw !  gwyn  fyd  a  brofo'th 
ddawn, 
A'th  gariad  pur,  yn  felus  nerthol  iawn ; 
Digonedd   wyt    i   hwn    tra     ynddo 
chwyth ;  [byth. 

Nid  oes  i'w  gael,  na'i  geisio'n  rhagor 
8  Hardd  Iesu !  wyt  hyfrydwch  nefol  lu ; 
Mor  bêr  i'r  glust  yw  sain  dy  enw  cu ; 
Vr  cenau  mae  fel  mêl  yn  felus  bur, 
Fel  nefol  win  i'r  galon  dan  ei  chur. 
4  Am  danat,  Iesu,  yn  fynych   mae  fy 
ngliẃyn; 
.  d  y  caf  dy  lon  ymweliad  mwyn  ? 
Pa  bryd  y   gwnai  ü'n  llawen  â   dy 

dd? 
Pa  b ry d  y  caf  fy  llen wi  â  dy  hedd  ?  T.  J. 


14*7  •        IeSìl  ar  V  pren. 
M.  H.—Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 
Q.WEL,  draw,  fy  Mrenin  ar  y  pren, 
Yn  niwedd  dy  dd  yn  crymu  ei  ben ; 
Poen  angeu  mwy  na  buasai  ynghyd 
Ddioddefaint  holl  ferthyron  byd. 

2  "Wel,  angeu  du,  dy  waethaf  mwy, 

I  Ben  y  bobloedd  rhoddaist  ghvy' ; 
Cododd  i'r  lan ;  fe  gwyd  i'r  nef 
Fyrddiynau  trwy  ei  godiad  ef. 

3  Os  hoeliwyd  ef  un  waith  ar  bren, 
Os  gorfu  arno  grymu  ei  ben, 
Dros  f  enaid  i  bu  h.yn  i  gyd ; 

Mi  gofia'i  boen  tra  bwy'n  y  oyd. 

4  'Does  golwg  harddach  ddydd  na  nos 
Na'm  Iesu  'n  hongian  ar  y  groes ; 

Y  dwylaw  hoeliwyd  ar  y  pren 
Ar  fyr  a  egyr  ddrws  y  r.en. 

5  Tybygwn  'mod  i  'n  gwel'd  ei  waed 
Yn  llffo'n  goch  o'i  ben  i'w  draed : 
Py  nghalon,  pa'm  nas  tori  'n  friw  ? 
F.y  Mhi'iod  oedd  efe,  a'm  Duw.    w. 

148.    Edrych  ar  y  groes. 

M.  H.— Sebastian,  18.    Caernarfon,  16- 
TyRTH  edrych,  Iesu,  ar  dy  groes, 
* v    A  meddwl  dyfnder  d'angeu  loes, 
Pryd  hyn  'rwyf  yn  dibrisio'r  byd, 
A'r  holl  ogouiant  sy  ynddo  i  gyd. 

2  Na  'd  fì  ymddù'ied  tra  f \vyf  by w, 
Ond  yn  dy  angeu  di,  fy  Nuw ; 
Dy  boenau  a  dy  farwol  glw/ 
Gaiff  fod  yn  ymffrost  i  mi  mwy. 

3  Myíì  abei-thaf  i  dy  glod 
Bob  eilun  sydd  o  dan  y  rhôd ; 
Ac  wrth  fyf'yrio  ar  dy  waed 

Fe  gwymp  pob  delw  dan  fy  nhraed. 

4  Gwelwch  yn  nwylaw  'Mhrynwr  pur, 
Ac  yn  ei  draed  ef,  hoelion  dur ; 
Edrychwch  ar  y  waewfí'on 

Yn  tori'r  archoll  dan  ei  fron  ! 

5  Dyma  lle'r  ydoedd  ar  brydnawn 
Easusau  yn  disgleirio'n  llawn : 
Mil  o  rinweddau  yn  gyttûn 

Yn  prynu  'r  gwrthgiìiedig  ddyn. 

6  Poen  a  llawenydd  dan  y  loes, 
Tristwch  a  chariad  ar  y  groes ; 
P'le  bu  rhinweddau  o  fath  y  rhai  'n 
Erioed  o'r  blaen  dan  goron  ddrain? 

DR.  w.  (ar.  w.) 

14dy.     Cyfiawnder  Crist. 

M.  H.— Kent,  13.    Caernarfon,  16. 
"]Vri  fedd  angylion,  er  eu  bri, 
^     Na  neb  o'r  hoíl  seraphiaid  fry, 
Na  holl  alluoedd  maith  y  nef, 
Un  haeddiant  fel  ei  haeddiant  ef. 

2  Os  daw  y  gyfraith  yn  ei  grym, 
A  gofyn  am  berffeithrwydd  im, 


AM  GÍLIST. 


*Does  geny'  ond  dangos  angeu  loes, 
A  gwaed  yn  llifo  ar  y  groes. 

3  Fv  haedcliant  mawr  yn  nghanol  ne', 
Yw  lesu  'n  feichiau  yn  fy  lìe ; 

A'i  boenau  ef  yn  unig  sydd 

Yn  gwneyd  yr  orsedd  wen  yn  rhydd. 

4  Mae  ynddo  hefyd  allu  mawr 
I  gael  fy  meiau  mwya'i  lawr ; 
Eíholl  ddoethineb  ef,  a'i  ras, 

0  rwydau'r  ddraig  a'm  tyn  i  maes.  w. 

150«        Haeddiant  Iesu. 

M.  H.— Beza,  12.    Melcombe,  15. 
TyEL,  weithian  cod,  fy  enaid  cu, 

* '    Dy  lygaid  tua  'r  nefoedd  fry, 
Gwel  yr  anfeidrol  berffaith  Iawn 
S/n  maddeu  'th  bechod  oll  yn  llawn. 

2  Y  moroedd  mav/r  a'r  ddaear  faith, 
A  Uu  'r  ffuríäí'en,  yw  ei  waith; 

Er  hyny,  rhodd  ei  fywyd  cu 

1  angeu  chwerw  drosof  fì. 

3  Y  dwylaw  wnaeth  yr  wybren  lâa 
Allasent  gadw  angeu  i  maes ; 
Ond  ufuddhaodd  íddo'n  rhydd, 
I  gariad  perffaith  gario'r  dydd. 

4  Mae  haeddiant  fy  Iachawdwr  mawr, 
Yn  dioddef  poen  rhwng  nef  a  llawr, 
Filiynau  maith  yn  fwy  ei  rin 

Na  haeddiant  seintiau'r  byd  yn  un. 

5  Wel,  dyma'r  awr  y  talodd  ef 
Ofynion  mwyaf,  tryma'r  nef ; 

Yn  awr,  mae'r  carcharorion  prudd 
Yn  llawen  hyfryd  ddod  yn  rhydd.  w. 

151.    Y  ffordd  yn  rhydd. 

ìí.  H.— Angels'  Hymn,  27.    Sarum,  23. 
T)  AETH  arfaeth  fawr  y  nef  i  ben, 
•^  Bu'm  Iesu  farw  ar  y  pren ; 
Agorodd  ddrws,  trwy'i  boen  a'i  wae, 
I'r  Ganaan  nefol  sy'n  parhau. 

2  Pa  rwystrau  sy  ar  fy  ffordd  i  mwy 
Nad  aeth  fy  Arglwydd  trwyddynt 

hwy? 
Yr  hwn  ddioddefodd  angeu  loes 
A'm  nertha  innau  i  ddwyn  ei  groes. 

3  Mi  wela'n  awr,  yn  oleu  wiw, 
Fy  enw  fry  yn  llyfyr  Duw ; 
Pan  losgo'r  holl  elfenau  'nghyd 
Fe  bery  m  hedd  mewn  nefol  fyd. 

4  Wel,  dacw'r  man  mae'm  sylfaen  gref, 
Cyfiawnder  bythol  Brenin  nef ; 

A  dyma'r  graig  gadarnaf,  syth, 
Nad  ofnaf  elyn  ami  by  th. 

5  Doed  pob  rhyw  dymmhestl  yn  gyttûn, 
A  rhuent  arnaf  oll  yn  un ; 

'Does  achos  braw  na  dychryn  ùn, 
Can's  Iesu  cadarn  yw  fy  ngrym.   W. 


152.    Iesu  wecli  cario'r  dydd. 

M.  H.—Yr  Een  lOOfed,  10.  Mamre,  14. 
ISJEWYDDION  braf  a  ddaeth  i'n 
±y      bro, 

Hwy  haeddent  gael  eu  dwyn  ar  go': 
Mae'r  lesu  wedi  cario'r  dydd, 
Caiff  careìiarorion  fyn'd  yn  rhydd. 

2  Mae  Iesu  Grist  o'n  hochr  ni, 
Fe  gollodd  ef  ei  waecl  yn  lli, 

Trwy  rinwedd  hwn  fe'n  dwg  yn  iach 
I'r  ochr  draw  'mhen  gronyn  bach. 

3  Wel,  f 'enaid,  weithian  côd  dy  ben, 
Mae'r  ífordd  yn  rhydd  i'r  nefoedd 
I^Iae'n  holl  elynion  ni  yn  awr,    [wen ; 
Mewn  cadwyn  gan  y  Brenin  mawr.  w. 

lo3.        Cofió'r  gwaed. 

m.  H.— Leipsic,  31.    Morafia,  34. 

OAEGLWYDD!   cofia'th    angeu 
drud, 
A'th  boenau  mawrion  yn  y  byd ; 
A  dadleu  rhai'n  âg  uchel  lef 
Dros  f 'enaid  tlawd  yn  nghanol  nef. 

2  O !  cofìa'th  wae,  a'th  waed,  a'th  gur, 
Ac  ol  yr  hoelion  llymion  dur, 

Dy  chwys  i'r  llawr  yn  ddafnau  gwaed, 
A'th  glwyfau  mawr  o'th  ben  i'th  di'aed. 

3  'Rwy'n  ceisio  'mdreiglo  at  dy  waed, 
Gan  gwympo'n  llaw  trugaredd  rad ; 
'Does  gweithred  dda  yn  eiddof  fi 
All  hòni  hawl  i'r  nefoedd  fry.      w. 

154.  Y  taliad  llawn* 

M.  H.— Rocldnghain,  26.    Angels* 

Hymn,  27. 
n.OFYNIAD  nefoedd  faith  ei  hun 
^  A  dalwyd  gan  Iehofah  ddyn ; 
Ac  nid  oedd  ond  trysorau'r  nef 
Yn  ddigon  fyth  i'w  dalu  ef. 

2  Trysorau  na  ddarfyddant  byth 

Pe  telid  oesoedd  rif  y  gwlith ;  [sôn 
Gwerth  uwch  pob  gwerth  a  glywyd 
Oedd  gwaed  y  croeshoeliedig  Oen. 

3  Iawn  mwy  o  bwys  na  buasai  'nghyd 
"  Aneirif  anwireddau'r  byd; 

A  dim  ond  gwaed  fy  lesu  mawr 
A  droisai'r  glorian  hyd  y  ìlawr. 

4  Anturia  'nghalon  euog  ddu, 
At  orsedd  gras  yn  awr  yn  hy^; 
Mae'r  faingc  yn  rhydd,  a'r  rhodd  yn 

rhad, 
Os  gelii  gredu  yn  ei  waed.  w. 

155.  Rhwymedig  tV  Oen. 

M.  h.— Boston,  25.    Emyn  Foreuol,  22. 
"Y"K.  Oen  a  laddwyd  ydyw  rhan, 
-*-  A  holl  hyíryd  wch  f 'enaid  gwsn ; 


AM  GRIST. 


Fy  Mrawd  a  'Mhriod  fydd  ef  mwy 
Yn  mhob  cyfyngder  elwyf  trwy. 

2  À  doed  hi  arnaf  fel  y  dèl, 
Ymffrostiaf  ynddo  byth  heb  gêl; 
Fu  neb  o  feibion  Adda  erioed 
A  rhwymau  mwy  i  ganu  ei  glod. 

8  Pwy  o  honoch  chwi,  gerubiaid  pur, 
Seraphiaid  ac  angylion  gwir, 
A  gafodd  y  fatli  fraint  a  mi 
Trwy  angeu'r  Iesu  ar  Galfari  ?      w. 

156.        Angcu'r  Groes. 

M.  E.— Mainre,  14.    Kent,  13. 

Y  MAE  hapusrwydd  pawb  o'r  byd 
■*■    Yn  gorphwys  ŷn  dy  angeu  drùd  ; 

Hyfryduf  waith  anc-ylion  fry 
Yw  canu  am  fynydd  Calfari. 

2  O  holl  weithredoedd  nef  yn  un, 

Y  benaf  oll  oedd  prynu  dyn ; 
Rhyfeddocl  mwyaf  o  bob  bes 
Yw'in  Iesu  yn  marw  ar  y  groes ! 

3  Wel,  dyma'r  trysor  mwyaf  drud, 
Gwaed  lesu'n  ìlií'o  dros  y  byd ! 
Fyth  na  foed  ond  ei  farwol  glwy* 
Yn  sylfaen  pob  caniadau  mwy. 

4  Darfydded  canmawì  neb  rhyw  un, 
Daríÿdded  sòn  am  haeddiant  dyn ; 
Darfydded  ymífrost  o  bob  rhyw— 
'Does  ymíirost   ond    yn  ngwaed   fy 

Nuw.  W. 

Xo  7  •    Rhinwedd  y  groes. 

m.  H.— Brynteg,  y.  5.    Spires,  33. 
Ç)  IESU  mawr !  y  Meddyg  gwelì, 
^  Gobaith  yr  holl  ynysoedd  peìl, 
Dysg  fi  i  seinio  maes  dy  giod 
Mai  digyí'newid  wyt  erioed. 

2  O !  hoelia  'meddwl,  ddydd  a  nos, 
Crwydredig,  wrth  dy  nefol  groes; 
A  phlana'tn  hysbryd  yn  y  tir 
Sy'n  ìiiío  o  lawenydd  pur : 

3  Eel  bo  fy  nwydau  drwg  yn  lân 
Yn  cael  eu  difa  â'r  nefol  dân ; 
A  chariad  yn  melysu'r  groes, 
Trwy  olwg  ar  dy  îarwol  loes. 

4  Ti  fuost  farw,  rhyfedd  yw ! 

Er  mwyn  d'elyníon  i  gael  byw; 
Derbyn  i'th  gol,  a  rho  ryddhâd 
I'r  sawl  a  bryimist  â  dy  waed. 

5  Fe  gaifi  dy  enw  anwyl  glod 

Pan  ddarffo  i'r  ddae'i*  a'r  nefoedd  fod, 

Am  achub  un  mor  wael  ei  lun 

jNad  all'sai  oi  achub  ond  dy  hun.     w. 

158.     Crist,  nerth  y  credadyn. 
M.  ir.— Melindwr,  32.    Spires,  33. 
A  R  dy  enw  di\  Greawdwr  byd, 
**-  'Rwy'n  rhoi  f 'ymddiried  òll  i  gyd ; 


Rhyfedd  mor  wan  wyf  ddydd  a  nos, 
'Dwy'n  gwel'd    dim  gallu  ond  ar  y 
groes. 

2  Deffro,  fy  ffydd!  rho  afael  gref 
A'th  freiehiau'n  dỳn  am  dano  ef ; 
Er  ofnau  fyrdd.  na  âd  e'n  rhvdd, 
Tra  yn  dy  freichiau  cari'r  dydd. 

3  Dyma  fi.  Iesu,  fel  yr  wyf, 
Cuddia  fi  yn  dy  nefol  glwyf ; 
Can's  dyna'r  graig  y  gwnàf  fy  nyth, 
'Does  neb  yn  ofni  yno  bytli. 

4  Gâd  i  mi,  Iesu,  ddydd  a  nos, 

I  dreulio'm  hamser  tan  dy  groes  ; 

'Does  gyílwr  arall  dan  y  ne' 

I'r  oí'nog  rai  yn  addas  le.  w. 

159.  Yr  Iesu  yn  rhoddi  ei  hun. 
m.  h.— Y*"inchester,  9.    Lancaster,  17. 

("YR  holl  fendithion  gadd  y  byd, 
^7  \Yel  dyma'r  fwyaf  un  i  gyd ; 

I'm  lesu  ei  hun 
Dros  aflan  ddyn  roi  'i  fy wyd  pur. 

2  YvreJ,  f  enaid,  bellach  dos  yn  mlaen, 
]STac  ofna  ddẃr,  nac  ofiia  dàn ; 

Aeth  dan  y  groes, 
Ac  angeu  loes,  ei  hun  o'm  blaen. 

3  Fe  goncrodd  angeu  a'i  farwol  gledd, 
Ee  faeddodd  uffern  í'awr  a'r  bedd ; 

Gwnaeth  ffordd  i  mi. 
Ar  Galfari,  o'r  ddae'r  i'r  nef. 

4  Boed  iddo  mwy  ganiadau  o  glod, 
Tra  nefoedd  fawr  a  dae'r  mewn  bod; 

Ac  na  foed  sôn 
Ond  am  yr  Oen  a'i  farwol  glwyf. 

5  O !  d'weded  pawb  am  rîn  y  gwaed, 
Maddeuant  liawn,  maddeuant  rhad ; 

Dim  achwyn  mwy, 
Ond  canu  am  glwy'  Calfaria  fryn.  w. 

160.  Nebfellesu. 

M.  H.— Melcombe,  15.  Sebastian,  18. 
rTRA  gallwyf  byth  anadlu  a  byw, 
-*-  Moliannu  wnaf  fy  Iesu  gwiw; 

O  eithaf  nef  i  uffern  drist, 
'Does  neb  i  mi  fel  Iesu  Grist. 

2  Pan  bvddwy'n  gorwedd  dan  fy  maich, 
Heb  ìíeb  i'm  helpio  i'r  lan  à'i  fraich ; 
Wel,  dyma'r  pryd,  f'Anwylyd  mae 
Yn  arí'er  hoflí  trugarhau. 

3  Iaith  i  ddadguddio,  ofer  yw, 
Beth  y w  meíusdra  hedd  í'y  Nuw ; 
Pe  d'wedwn  tra  fai  ynof  chwyth, 
Melusach  yw  na  dd'wedwn  byth. 

4  Rhagori  ar  ddensrmil  mae  ei  wedd, 
'Pcwÿ'nllawn  focldloni  ar  ei  hedd ; 
'Dwy'n  'mofyn  pleser  dan  y  nef 
Ond'digon  o  i  gyfeillach  ef.         w. 


AM    GRIST. 


161  •  Crist,  drws  a  sylwedd  y 
nefoedd. 
M.  H.— Beza,  12.    Sebastian,  18. 
WRTH  d'ystlys  di,  O  Arglwydd  cu 
*r    Mae   holl   allweddau'r    nefoedd 
A  myrdd  i  mewrr,  etto  nid  un       [fry 
Ond  dy  rai  anwyl  di  dy  hun. 

2  'Rwyf  finnau'n  teithio  i'r  bythol  fyd; 
Nis  gwn  nad  nesaf  wyf  i  gyd 
I  ddadleu'n  wyneb  angeu  du 
Na  feddaf  enw  ond  tydi. 

S  Beth  byna'm  swydd  o  fewn  y  ne', 
Beth  byna'm  gradd,  p'le  byna'ni  lle, 
Yr  holí  hapusrwydd  geisiaf  fry 
Fydd  cadw'm  golwg  arnat  ti. 

4  Pe  gado'r  nef  wnai  f'Arglwydd  cu, 
Tywyllai'r  nef  fel  ufíern  ddu; 
'Does  angel,  sant,  na  seraph  un, 
Yn  ddisgìaer  yno  o  hone'i  hun. 

5  'Dyw  deall  cwmni'r  nef  ynghyd, 
A'r  saint  goleuaf  sy'n  y  byd, 

Yn  ddim  mewn  nerth  i  chwilio  i  maes 
Ogoniant  Iesu  Grist  a'i  ras.  w. 

162.  Gwrthddrych  cariad. 

M.  n.— Melcombe,  15.    Sebastian,  18. 

T^TRTH  droi  fy  ngolwg  yma  i  lawr 
* '    I  gyrau'r  holl  greadigaeth  fawr, 

Gwrthddrych  ni  wêl  fy  enaicl  gwan 

Ond  Iesu  i  bwyso  arno'n  rhan. 
2  Dewisais  ef,  ac  ef  o  hyd 

Ddewisaf  mwy  tra  yn  y  byd ; 

Can'    gwynfyd    ddaeth    i'm    henaid 
tlawd— 

Cael  Brenin  nefoedd  imi'n  FrawcL 
S  Fy  nghysur  oll  oddi  wrtho  dardd ; 

Mae'n  Dad,  mae'n  Frawd,  mae'nBriod 
hardd ; 

F'Arweinydd  llariaidd  tua  thref, 

F'Eiriolwr  cyfiawn  yn  y  nef. 

4  Fe  garaf  bellach  tra  fwyf  byw, 
Uwch  creaduriaid  o  bob  rhyw ; 
Er  gwaethaf  dae'r  ac  ufíern  drist, 
F'anwylyd  i  fydd  Iesu  Grist. 

5  O !  pa'm  yr  wyt,  fy  enaid,  clyw ! 

Am  grwydro  yn  mhell  oddi  wrth  fy 
Ni  chès  fath  bleser  dan  y  nef  [Nuw  ? 
A  gefais  yn  ei  gariad  ef. 

6  Melus  fel  manna'r  nefoedd  fry 
Yw  hyfryd  hedd  f  Anwylyd  cu; 
Mwynhâd  o'i  gariad  ef  a'i  ras, 
Ka'i*  diliau  mêl  sy'n  weil  ei  fias.   w. 

163.  MoliyrOen. 

M.  h.— Kent,  13.    Lancaster,  17. 
TV/rOLIANNAF  bythyr  anwyl  Oen— 
-^1-  Pa  fodd  y  gallaf  dewi a sôn? 
D 


Rhoes  laeth  a  mêl  o'r  Ganaan  fry, 
A  melus  yw  i'm  henaid  cu. 

2  Fe'm  rhoes  i  sefyll  ar  fy  nhraed, 
Lle'r  own  yn  gorwedd  yn  fy  ngwaedî 
Fe'm  cododd  fel  o  farw  i  fy  w, 
Rhoes  win  ac  olew  yn  fy  mriw. 

3  Cês  enw  newydd  oddi  fiy, 

•  Ar  gareg  wen ;  pa'm  'r  ofnaf  fi  ? 
Yr  hwn  nis  edwyn  neb  yn  iawn 
Ond  a'i  derbyniodd  ef  yn  llawru 

4  Pa  fodd  am  hyn  nas  canaf  glod 
I'r  hwn  a'm  carodd  cyn  fy  mod? 
O !  seintiau  ac  angylion  fry ! 
Clodforwch  chwi  ef  drosof  fi.       w. 

164.  Croeshoelio'r  byd  trwy 

groes  Crist. 
M.  H.— Kent,  13.    Lancaster,  17. 

MAE  rhyw  ddirgelwch  llawer  mwy, 
Oes,  Iesu,  yn  dy  farwol  glwy', 
Nag  y  gall  sant  tra  ynddo  chwyth, 
Na  seraph  pur,  ei  ddeall  byth. 

2  Tíi  cheisiaf  loches  ond  dy  glwy\ 
Dan  donau  mawrion  f wy  na  mwj ; 
Mae'th   waed,   yn  nyfnder  culni  a 
Yn  abl  fy  rhoi  i  lawenhau.       [gwae, 

3  Cyflnwna'th  air,  doed  im  a  ddôl» 
Dy  eiriau  di  sy  i  gyd  dan  sêl; 
Ni  raid  ond  gair,  a  dyna  i  gyd, 
I  godi'm  henaid  i  o'r  byd. 

4  Mae  hyfryd  swn  dy  Ysbryd  pur, 
Sy'n  chwythu  yr  awelon  gwir, 
Yn  peri  im  anghofio'r  byd 

Yn  gyfan,  a'i  deganau  i  gyd. 

5  'Rwyf  wedi  blino  ar  fyd  o  wae, 
Lle  had  oes  bleser  i'w  fwynhau ; 
A'm  blinder  fyth  yVr  un  ag  oedd, 
Sef  ífaelu'th  garu  wrth  fy  modd. 

6  Os  câf  fi'th  garu,  dyro'r  byd 

I'r  rhai  sy'n  rhoddi  amo'u  bryd ; 
Rho  icldynt  hawddfyd,  parch,  a  bn: 
Ni  cheisiaf  ond  dy  garu  di.  w. 

165.  Eiriol  ar  sail  y  gwaed. 

M.  H.— Melindwr,  32.    Leipsic,  31. 

PECHADUR,  wyf,  da  g^r  fy  Nuw, 
Llawn  o  archollion  o  bob  rhyw, 
Yn  byw  mewn  eisieu  o  waed  y  groes 
Bob  munyd  awr  o'r  dydd  a'r  nos. 

2  Yn  nghanol  cyfyngderau  caeth, 
A  myrddiwn  o  ofidiau  maith, 
Gâd  imi  roddi  pwys  fy  mhen 
I  orphwys  ar  dy  fynwes  wen. 

6  O !  cofia  fi  ger  bron  y  Tad, 
A  dangos  iddo  werth  dy  waed; 

0  I  dadleu'n  awr  yn  nghanol  na' 

1  ti  roi'th  fywyd  yn  fy  ile. 

4  Gâd  imi  dreulio'm  dyddiau  i  gyd 
I  edrych  ar  dy  wyneb  pryd  j 


AM  GRIST. 


Difyru'm  hoes  o  awr  i  awr 
I  garu  fy  Eiriolwr  mawr. 

6  O  !  cofia  fi  pan  bwy'n  y  bedd, 
A  chasgla'm  llwchi'rlanmewnhedd: 

0  !  arddel  íi  yn  y  farn  a  dclaw, 

A  gosod  fi  ar  dy  ddeheu  law.        w. 

166.     Yjfordd  newydd. 
M.  h.— Angels'  Hymn,  27.  Lancaster,  17. 
"PFORDD  newydd  wnaed  gan  Iesu 
x     Grist 

1  basio  heibio  uffern  drist, 
Wedi  ei  phalmantu  ganddo  ef, 

0  ganol  byd  i  ganol  nef. 
2  Agorodd  ef  yn  lled  y  pen 

Holl  euraidd  byrth  y  nefoedd  wen, 
'Roi  rhyddid  i'w  gariadau  ef 

1  mewn  i  holl  drigfanau'r  nef. 

8  Os  tonau  gawn  a  stormydd  chwith, 
Mae  Duw  o'n  tu,  ni  foddwn  byth ; 
Credwn  yn  gryf,  down,  maes  o  law 
Yn  iach  i'r  lan  yr  ochr  draw. 

4  Myrddiynau  o  frodyr  anwyl  sy 
O'u  gofid  oll  yn  gorphwys  fry ; 
Cha'dd  neb  o'rrhei'ny  fyn'dyn  rhydd 
Heb  brofì  o  bwys  a  gwres  y  dydd. 

5  Pa'm  y  disgwyliwn  fyn'd  i'r  nef 
Heb  gário'r  groes  a  gariodd  ef  ? 
Mwy  melus  fydd  y  nefoedd  pan 
Yr  elom  iddi  yn  y  man.  W. 

167«        Dewis  Iesu. 
M.  h.— Boston,  25.     Sebastian,  18. 
'fj  WY'N  dewis  Iesu  a'i  farwol  glwy' 
-*-v  Yn  Frawd  a  Phriod  imi  mwy ; 
Ef  yn  Arweinydd,  Ef  yn  Ben 
I'm  dwyn  o'r  byd  i'r  nefoedd  wen. 

2  Wel,  dyma  urt,  O!  d'wedwch  p'le 
Y  gwelir  arall  fel  efe, 

A  bery'n  ífyddlawn  im  o  hyd, 
Yn  mhob  rhyw  drallod  yn  y  byd? 

3  Pwy  wrendy  ruddfan  f'enaid  gwan? 
Pwy'm  cwyd  o'm  holl  ofidiau  i'r  lan? 
Pwy  garia  'maich  fel  Brenin  ne'  ? 
Pwy  gydymdeimla  fel  efe? 

4  Wel,  ynddo  ymffrostiaf  innau  mwy ; 
Fy  holl  elynion,  d'wedwch  Pwy, 
O'ch  cewri  cedyrn,  mawr  eu  rhi ', 
All  giwyí'o  mwy  f'  Anwylyd  i?    w. 

X68*        Angeu  Crist. 
M.  H.^-Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 

CYFYNGDER  mwya'n  Pryn wr 
rhad 
Oedd  colli  gweled  gwedd  y  Tad, 
Pan  lefodd  ar  ben  Calfari, 
"  Eloi,  lama,  sabachthani  l" 
2)  O  ì  feiau  mawr,  beth  all'sech  fwy 
Na  rhoddi  i  Frenin  nefoedd  glwy*  ? 


Lladdasoch  ef ;  fe  drodd  y  rhod, 
Mae  dydd  eich  dial  chwithau'n  dod. 

3  Dirgelwch  o  anfeidrol  ry w 

I'm  Iesu  farw  ac  yntau'n  Dduw ! 
îlae'n  bleser  gan  angylion  nef 
Fyfyrio  ar  ei  angeu  ef. 

4  Dyma  lle  bydd  fy  nhrigfan  i, 

0  fewn  i  glwyfau  'Mhrynwr  cu ; 

Y  man  nas  tyr  euogrwydd  trwy, 

Y  man  nas  meiddia  Satan  mwy.  w. 

169.  "Fy  Anwylyd  sydd  wyn 
a  gwridog" 
M.  H.—Mamre,  14.    Tegid,  20. 
QS  gofyn  neb  sydd  ar  y  llawr 
^  Pam  cara'i'n  llyn  fy  îesu  mawr; 
Pe  gwelai  pawb  ef  fel  y  mae, 
Doi'r  byd  i'w  garu  yn  ddilai. 

2  'Does  unrhy  w  harddwch  jn  y  byd, 
Nac  un  o  fejyn  y  nef  i  gyd, 

Na  gras,  doethineb,  nerth,  na  dawn, 
Nad  y w  ef  yn  fy  Iesu'n  llawn. 

3  Mae'n  wyn-mae'n  sanctaidd,  mae*n 

ddifai, 
Mae'n  wridog — colli  ei  waed  a  wnai ; 
Mae'n   Iawn  tragwyddol  —  abertb 

mawr 
Yn  gymmhwys  i  mi,  lwch  y  llawr. 

4  'Nawr  Brenin  y  brenhinoedd  yw, 
Uwch  i'w  gymmharu  â  dynolryw ; 
Ithinweddau'r  Duwdod  yn  gy ttûn 
Sy'n  awr  yn  ddisglaer  ynddo  ei  hun.  w. 

1  (  0 .     ' '  YBrenin  ar  eifwdd." 
M.  H.—Melcombe,  15.    Lancaster,  17. 

'"fJAWR  ar  ei  fwrdd  mae'r  Brenin 
"*"^     mawr, 

Mewn  gwisg  o  gariad  hyd  y  llawr, 
Yn  rhoddi'n  rhad  o'ihyfryd  wledd 

1  mi  faddeuant  llawn  a  hedd. 

2  Haul  hyfryd  yw  i'm  henaid  gwan, 
Sy'n  rhoddi'r  grasau  i  darddu  i'r  lan; 
Mae'm  hysbryd  egwan  wrth  ei  fodd 
Pan  t'wyno'i  lewyrch  arna'i'n  rhodd. 

3  Ond  os  absennol  fydd  efe, 

A  chwmmwl  dudew  yn  ei  le, 

Ni  feddaf  ddim  ond  poen  a  gwae* 

A  rhy w  anghredu,  a  llwfrhau. 

4  Yn  fuan  tjT'd,  fy  Arglwydd  cun, 
Ac  eistedd  wrth  dy  fwrdd  dy  hun; 
A  boed  dy  wleddoedd  i  barhau, 

A  minnau  byth  i  lawenhau.         w. 

"íTL.Nerth  Crist  o  blmd  pechadur. 
M.  H.— Sebastian,  18.    Caernarfon,  10, 
rj.ELYNION  sydd  o  fesur  mawr 
***  Yn  curo  f'enaid  gwan  i  lawr; 
Rhaid  i  mi  gael  dy  nefol  ras 
Cyn  gallwy'n  hollol  gario'r  maes. 


AM  GRIST. 


2  Creí  yw  dy  fraích,  mawr  yw  dy  rym, 
Nid  oes  a  saif  i'w  herbyn  ddini ; 
Gair  o  dy  enau  di  dy  hun 
Ladd  fy  iigelynion  bob  yr  un. 

8  Rho  i  nii  lechu  yna'n  glyd, 
Tu  hwnt  i  swn  í'y  meiau  i  £-yd, 
Uwch  twrf  a  therntasiyn:     '  r  llawr, 
Dan  gysgod  dy  gyfiawndci  niawr.    w. 

172.     Haeddiani  yr  Oen. 

M.  H— Boston,  25.    Sarum,  23. 

'TJOES  arnaf  eisieu  yn  y  byd 
-^  Ond  golwg  ar  dy  haeddíant  drud, 
A  chael  rhyw  brawf  o'i  nefol  rin, 
I  'mado'n  lân  â  mi  fy  hun. 

2  'Rwyf  yn  ei  wel'd,  ei  wel'd  o  bell, 
Na'r  cwbl  dan  yr  haul  yn  well; 
Ond  0 !  na  allwn  ddringo'n  awr 
I'r  man  lle  mae'n  dyferu  i  lawr. 

8  Er  bod  dy  haeddiant  gwerthfawr  drud, 
Yn  fwy  na'r  nef,  yn  fwy  na'r  byd, 
Yn  rhyw  anfeidrol  berífaith  Iawn, 
'Rwy'n  methu  gorphwys  amo'n  ilawn. 

4  'Rwy'n  ymdrybaeddu  yn  fy  ngwaed, 
Yn  nghanol  dyrys  anial  wlad ; 
Yn  ceisio  dringo  fy  th  i'r  lan, 
Heb  etto  ddod  i'r  hyfryd  fan. 

6  O  flaen  y  drugareddfa  fawr, 
Yn  trengu  wrth  dy  draed  i  lawr, 
Gwel  y  pechadur  duaf  gaed 
Yn  br'eíu  am  rinweddau'th  waed.    W. 

1  /  3 .      Cysgod  Craig  fawr. 

M.  H.— Hen  lOOfed,  10.    Eisenach,  11. 

"D  HYW  ẃr— rhyfeddol  ẃr  yw  ef— 
-^  Sydd  imi'n  lloches  gadam  gref ; 
Fel  ucheì  graig  f'y  nghysgod  fydd, 
Rhag  marwol  wres  y  poethlyd  ddydd. 

2  Yr  hynod  Graig,  ein  Iesu  cu, 

Sy'n  llawer  uwch  na'r  nefoedd  fry ; 

O  dano  ef  y  llecha'i  'n  glyd, 

Yn  mhob  rhy  w  stormydd  ya.  y  byd. 

8  Ee  d'raw'd  y  Graig ;  mae  ffi'ydiau  hon 
Yn  oeri'r  llòsgfa  dan  fy  mron ; 
!Fe  d'raw'd  y  Graig ;  a'i  dyfroedd  pur 
Yw'm  cysur  yn  yr  anial  dir. 

4  Yn  hoiltau'r  Graig  fy  nhrigfa  fydd, 
Drwy  ryfedd  faith  drag^-ycldol  ddydd; 
Caf  yma  hyfryd  wedd  fy  Nuw, 
Disgieù'iad  ei  berfíeithiau  gwiw.  d.c. 

174.  "  Byw  i  mi  yw  CrisL" 
M.  H.— Mamre,  14.    Melcombe,  15. 

BYTT   im  yw   Crist,  er  bod  mewn 
bedd; 
By w  im  yn  eiriol  fry  mewn  hedd ; 


Byw  im  yn  Eeddyg  i  fy  nghlwy' ; 
ByVn  Frawd  a  Phriod  i  mi  niwy. 

2  Bj^w'n  Archoffeiriad  ar  fy  rhan ; 
Byw'n  nerth  a  phlaid  i  f'enaid  gwan; 
Byw'n  Frenin  ar  ei  orsedd  í'awr, 
I'm  hachub  a'm  gwaredu'n  awr. 

3  Byw  imi'n  Brophwyd  mawr  ei  ddawn, 
I'm  dysgu  yn  rhyí'eddol  iawn ; 

l'm  dwyn  i  ymwadu  â  mi  fy  hun, 
Gan  roi'r  gogoniant  iddo'n  un. 
é  Ey  mywyd  yw  mewn  cyfìawnhâd; 
Fy  ngobaith  cadarn  am  iachâd ; 
Fy  Iachawdwriaeth  oll,  a'm  cân, 
Ey  Ngheidwad  yn  y  dẁr  a'r  t«n.  E.  J. 

175.        CoronwchEf. 

M.  H.— Winchester,  9.    Lledi'od,  Y.  4. 
TTEXFFYCH  i  enw  Iesu  gwiw, 
mL~L  Syrthied  o'i  fìaen  angylion  Duw ; 
Rhowch  iddo'r  parch,  holfdeulu'r  nef : 
Yn  Arglwydd  pawb  coronwch  ef. 

2  Chwychwi  a  brynwyd  trwy  ei  waed, 
Plygwch  yn  isel  wrth  ei  draed; 
Fe'ch  tynodd  â  thrugaredd  gref : 
Yn  Arglwydd  pawb  coronwch  ef. 

3  Boed  i  bob  llwyth  a  phob  rhy w  iaith. 
Trwy  holl  derfynau'r  ddaear  faith, 
Gydganu'n  llaf'ar  iawn  eu  llef : 

Yn  Arglwydd  pawb  coronwch  ef. 
é  Er  bod  eu  beiau  'n  aml  iawn, 
Mae  ganddo  iachawdwriaeth  lawn; 
Eu  cànu'n  wjn  wna  Brenin  nef : 
Yn  Arglwydd  pawb  coronwch  ef. 
p.  {cyf.  w.  Gk) 

~i_fJQ.Gogoniant  Crist  yn  y  nefoedd. 

M.  H. — Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 

rpYR'D,  nefol  g'lomen,  oddi  fry, 
•*-  A  chod  ni  ar  dy  adenydd  cu ; 
Esgyn  a  dwg  ni  fyny'n  grwn 
Uwch  law  holl  bethau'r  by wyd  hwn. 

2  Tu  hwnt  i'r  wybren  isaf  hon, 
Lle  try  tragwyddol  oesau  llon, 
Y  mae  pleserau  pur,  dilyth, 

A  ffrwythau  i  wíedda'r  enaid  byth. 

3  O !  am  gael  golwg  hoff  o'r  wlad, 
A  gorsedd  eiii  tragwyddol  Dad, 
Lle'r  eiste  n  Prwn\vr  mawr  ei  fri 
Mewn  corph  cyfi'elyb  i'n  cyrph  ni 

4  Y  saint  o'i  gylch  addoli  maen', 

A  holl  lu'r  nef  yn  plygu  o'i  fìaen; 
Duw  sy'n  llewyrchu  trwy  y  dyn 
Ei  bur  ogoniant  ar  bob  un. 

5  Pa  bryd  daw'r  dydd,  fy  anwyl  Dduw, 
Caf  finnau  esgyn  yi\o  i  fy  w, 

Sefyll  a  phlygu  yn  eu  plìth, 
Gwel'd,  moli,  a  charu,  f'  Arglwydd 
byth?  Dr.  w. 


AM  GRIST. 


177.  JDyfais  y  Pryn  edigaeth. 

8.  8.  8.— Nazareth,  43.    Nashville,  45. 

Q  !  dyma'r  ddyfais  fwya'i  maes, 
^    Y  fwya'i  cíiariad,  fwya'i  gras, 

Agorodcí  ffordd  o'r  ddae'r  i'r  nef ; 
Cariad  heb  gyniinhar  iddo'r  un, 
A  nofiodd,  ynei  waed  ei  hun, 

Trwy  angeu,  oedd  ei  gariad  ef. 

2  Fe  gongcrodd,  trwy  angeuol  glwy', 
O  elynion  creulawn,  nerthol,  fwy 

Nag  all'sai  byd  i  goiigcro'n  un : 
Fe  faeddodd  uftern  eang,  lawn, 
Ar  ben  Calíäria  un  prycínawn, 

Yn  lân  heb  neb  ond  ef  ei  hun. 

3  Doed  bellach  Indiaid  pella'r  byd, 
Doed  gogledd,  dwyrain,  de,  ynghyd, 

Canent  ei  iachawdwriaeth  ef : 
Dadseinied  holl  dafodau'r  byd, 
Ac  aur  delynau'r  nef  ynghyd, 

Na  pheidient  tra  fo  nef  y  nef. 

4  Boed  oesoedd  meithion,  fwy  na  mwy, 
Heb  rif,  heb  ddarfod  arnynt  hwy, 

I  ganu  am  dy  ddirfawr  boen : 
Na  thawed  tafod  o  un  rhyw, 
Na  dim  o  dan  y  nef  sy'n  byw, 

Ond   sôn   ain   gongcwest  addfwyn 
Oen.  w. 

178.  Mawredd  cariad  Crist, 

8. 8. 8.— Nashville,  45.  Llangoedmor,  y.  9. 

"^JIS  gall  angylion  nef  y  nef 
•^1   Pynegu  maint  ei  gariad  ef, 

Mae  angeu'r  groes  yn  drech  na'u 
dawn  : 
Bydd  canu  uwch  am  Galfari 
Na  gly wodd  yr  angylion  fry, 

Pan  ddelo  Salem  bur  yn  llawn. 

2  Nis  teimlodd  neb  ond  ef  ei  hun 
Anfeidrol  werth  fy  enaid  cun— [drud: 

Uwch  da,  uwch  aur,  uwch  perlau 
Ni  thalai  dim  ond  gwaed  fy  Nuw — 
Angeuol,  farwol  loes,  a  by  w, 

A'm  prynai  o  dragwyddol  lid. 

5  Y  penaf  drysor  heddy  w  yw, 

0  í'ewn  y  neíbedd,  gwaed  fy  Nuw, 
Holl  sylwedd  y  caniadau  i  gyd ; 

A  dyna'r  gwaed  a  roddodd  iawn 

1  ddwyfol  ddigder,  perfíaith  lawn ; 
îy  hedd  a'm  cysur  yn  y  byd. 

4  Am  iddo  farw  ar  y  bryn, 
Cadd  f 'enaid  bach  ei  brynu'n  llyn, 
A'i  dynu  o'i  gadwynau'n  rhydd : 
Wel  beìlach,  dan  ei  haeddiant  ef, 
Fel  cysgod  cedrwydden  gref, 
Gorphwysaf    mwy    yn    ngwres    y 
dydd.  W. 


179.  Gorsedd  gras  ar  Galfaria. 
8.  8.  8.— Altorf,  41.    Nazareth,  43. 

"g  OED  bryn  y  groes,  boed  Calfari,[bri, 
•^  Yn  uwch  na'r  bryniau  mwya  'u 

Can's  yma  collwyd  gwaed  fy  Nuw ; 
Ac  yma  rhedcdd  cariad  pur, 
Yn  afon  ddifrycheulyd,  glir, 

I'm  golchi,  'r  ffîaidd,  dua'i  liw. 
2  Na  foed  im  feddwl,  ddydd  na  nos, 
Ond  cariad  perfiaith  angeu'r  groes ; 

Hwn  alwaf  mwy  yn  orsedd  gras : 
Ar  Galfari  mae  maingc  y  nef, 
Yn  agos  at  ei  groesbren  ef ; 

Oddi  yno  rhoddir  hedd  i  maes. 
S  Beth  bellach  wnaf  â'r  anial  fyd 
Sydd  yn  dymhestloedd  trwycîdo  i  gyd, 

Bwystíilod  rheibus  ynddo  o'r  bronf 
Mae  genyf  fil  hyfrydach  lle, 
Mae'm  lesu  eisoes  ynddo  fe, 

Ond  rhoi  ffarwel  i'r  ddaear  hon. 
4  'Dwy'n  ofni  ond  yr  afon  ddu 
Sydd  rhyngwyf  a  fy  nghartref  fry— 

Yr  angeu  glâs  wnaeth  fyrdd  yn 
Fy  enaid,  'maíael  yno  yn  llaw  [wan : 
Yr  hwn  ei  hun  aeth  drwycldi  draw, 

Ac  yn  ei  law  mi  ddof  i'r  lan.     w. 

180.  Hawddgariüch  Crist. 
8.8.8.— Nashville,  45.  Llangoednior,  t.  9. 

"\TI  welodd  llygad  dyn  erioed, 

■^^   Ni  chlywodd  clust  0  dan  y  rhod 

Am  neb  cyftelyb  iddo  ef : 
O !  Rosyn  Saron  hardd  ei  liw! 
Pwy  ddod  i  maes  rinweddau'm  Duw  t 

Efe  yw  by wyd  nef  y  nef. 

2  Mae  yn  ei  glwyfau  drysor  drud, 
I  faddeu  beiau  pena'r  byd, 

O  flaen  yr  orsedd  buraf  sydd ; 
Ni  all  euogrwydd  yno  ddim, 
Fe  gyll  holl  ddeddfau  Sinai'u  giTm ; 

Maddeuant  perffaith  garia'r  dydd. 

3  Fe  ddaw  diwrnod— doed  pan  ddèl, 
A'r  llygaid  yma'u  hun  a'i  gwel, 

Pan  ymdclangoso'i  fawredd  ef,  [bri, 
Mewn  rhwysg  a  harddwch,  parch  a 
Yn  mhlith  cwmpeini  aneirif  lu, 

Pydd  yn  rhyfeddod  nef  y  nef. 

4  O  !  f 'enaid,  edrych  arno'n  awr, 
Yn  llanw'r  nef,  yn  llanw'r  llawr, 

Yn  holl  ogoniant  dŵr  a  thir ; 
Nid  oes,  ni  fu  erioed,  ni  ddaw, 
O'r  dwyrain  i'r  gorllewin  draw, 

Gyfielyb  i'm  Hanwylyd  pur. 

5  Mi  garaf  fy  Anwylyd  mwy, 
Ddioddefodd  troswyf  farwol  glwy', 

Agorodd  ffynnon  loyw,  fyw, 
I  olchi  hen  archollion  wnaed 
Gan  bechod  câs,  o'm  pen  i'm  traed, 

Y    dyfrocdd   dardd   dan  groes  ty- 
Nuw.  w. 


AM  GRIST. 


181.  Iaion  a  maddeuant, 

8. 8. 8.— Nashville,  45.  Llangoedmor,  T.  9. 
fyWNAED  congcwest    ar    Galfaria 
^    fryn, 
Am  dani  canodd  myrdd  cyn  hyn : 

Fe  faeddwyd  uffern  faith  i  gyd ; 
Fe  brynwyd  gwael  goîledig  ddyn, 
Ee  wnaed  y  ddwyblaid  ddig  yn  un, 

A  gwaed  Iachawdwr  mawr  y  bycí. 

2  Wel,  dyma'r  Cyfaill  goreu  gaed ; 
Mae'n  ganmil  gwell  na  mam  na  thad ; 

Yn  mhob  caledi  ffyddlawn  yw : 
Mae'n  medru  maddeu  a  chuddio  bai, 
Ac  o'i  wir  fodd  yn  trugarhau 

Wrth  bechaduriaid  gwael  eu  rhyw. 

3  Yr  afon  fawr  o  waed  y  groes 
Yw  iechyd  f'enaid  ddydd  a  nos  : 

A  thyma  pam  yr  wyf  yn  fy w : 
Mae'r  ffynnon  fywiol,  fawr,  ddi-drai, 
Yn  para  byth  i  ddyfrhau— 

Anfeidrol  haeddiant  gwaed  fy  Nuw. 

4  Ei  haeddiant  mawr  anfeidrol  ef, 
A  Iwyr  foddlonodd  nef  y  nef, 

A  geidw'm  henaid  yn  ddigryn ; 
Yn  ngwres  y  dydd  a'r  stormydd  mawr. 
Efe  a'm  daliodd  hyd  yn  awr : — 

Gogoniant  byth  i  Geidwad  dyn. 

M.  E. 

182.  Cwymp  Eden,  a  chodiad 

Calfaria. 
.     8.  8.  6.— Sharon,  52.    Henffordd,  54. 
"yN  Eden,  cofiaf  hyny  byth, 
■*■    Bendithion  gollais  rif  y  gwlith ; 

Syrfchiodd  fy  nghoron  wiw : 
Ond  buddugoliaeth  Calfari 
Ennillodd  hon  yn  ol  i  mi ; 
Mi  ganaf  tra  bwyf  byw. 
2  Ar  Galfari,  yn  ngwres  y  dydd, 

Y  caed  y  gwystl  niawr  yn  rhydd, 
Trwy  golli  gwaed  yn  lli'; 

'Nawr  dim  heb  dalu,  rhoddwyd  iawn 
Nes  clirio  llyfrau'r  nef  yn  llawn, 

Heb  ofyn  dim  i  mi. 
8  Efydd,  dacw'r  fan,  a  dacw'r  pren, 
Yr  hoeliwyd  arno  D'wysog  nen, 

Yn  wirion  yn  fy  lle : 

Y  ddraig  ysigwyd  gan  Dduw-ddyn, 
Can's  clwyfwyd  dau,  gorchfygodd  Ún, 

Ac  Iesu  oedd  efe.  "W. 

183.  Bachgen  a  aned  i  ni. 

m.  s.— Morganwg,  65.    Bethania,  66. 
TDACHGEN  a  aned,  Mab  róVd  in; 
JJ    Ei  en  w  sy'n  Rhyfeddol ; 
Ar  ysgwydd  hwn  lly wodraeth  gaed, 

Duw  caclarn,  Tad  tragwyddol. 
2  Chwilio  ei  berson  hardd,  a'i  waith, 

Sy'n  orchwyl  maith  anfeidrol ; 


Ee  elwir  yma,  a  thrwy'r  ne', 
Ei  enw  e'n  Rhyfeddol. 

3  Deonglwch  hyn,  ddysgedig  rai : 

Rhyfeddu  mae'r  cenhedloedd — 
P'odd  gall'sai  Mair  ei  gynnwys  ef 
Na  chynnwys  nef  y  neí'oedd "? 

4  Mae  holl  dcloethineb  Duw  ynghyd 

Yn  cwrádyd  yn  ei  berson  ; 
Nid  rhyfedd  fod  myrddiynau'r  nef 
'N  ei  foli  ef  yn  gysson.  W. 

184.  Cyflawnder  Crist. 

m.  s—  Dyírdwy,  63.    Silesia,  62. 
Çyi  ystlys  bur  yn  cwympo  i  lawr 
w    Yn  aíon  fawr  lifeinoì, 
Hedd  a  maddeuant  sy'n  ddidrai, 
Eyth  i  barhau'n  drugwyclclol. 

2  Rhaid  i  mi  gael  pob  gras,  pob  dawn, 

O'th  drysor  llawn  yn  gyfan ; 
Ac  oni  châf,  fy  enaid  prudd 
A  gyll  y  dydd  yn  fuan. 

3  Dy  wisg  dy  hun,  cyfiawnder  hael, 

Raid  i  mi  gael  yn  mlaenaf ; 

Nid  oes  ond  ofni  dan  fy  mron 

Nes  caffwyf  hon  am  danaf. 

4  Dy  nerth  drachefn,  rho  i'm  rhan ; 

Nid  wyf  ond  gwan  yn  erbyn 
Torf  o  elynion  creulawn  cry' 
Yn  wastad  sy'n  fy  nghanlyn. 

5  O !  fy  Iachawdwr  gwerthfawr,  rhad  1 

Nid  oes  oncl  gwaed  dy  galon, 
Yn  unig  gysur  dan  y  ne' 
Ddyddana'r  pererinion.  W. 

185.  Gorphenwyd. 

m.  s—  Morganwg,  65.    Oldenburg,  60. 
T>AN  hoeliwyd  lesu  ar  y  pren, 
-L   Yr  haul  uwch  ben  dywyllwyd ; 
Ond  wele !  yn  y  t'wyllwch  mawr 
Daeth  gwawr  o'r  gair  "Gorphen- 
wyd!" 

2  Pan  y  croeshoeliwyd  Iesu  cu, 

Pyrth  uffern  ddù  a  lomvyd ; 
Ond  trodd  y  pyrth  i  siomiant  trist 
Pan  lefod'd  Crist,  "Gorphenwyd  !" 

3  Pan  y  dechreuodd  Crist  dristau, 

Telynau'r  nef'  ostegwyd ; 
Ond  dyblodd  cân  y  drycledd  nef 
Panìefodd  ef,  "  Gorphenwyd!" 

4  Holl  lafur  Crist  trwy  boenus  daith 

A'i  galed  waith  dclibenwyd, 
Pan  roes,  â'i  olaf  anadl  gref, 
Yr  uchel  lef,  "  Gorphenwyd  I" 

188.        rhan  ii. 

M.  s— Morganwg,  65,    Oldenburg, 60. 
"IY'rUR  y  gwahân  dros  amser  maith, 
-^  Na  ddo  un  waith,  ni  syflwyd ; 
Dattododd  hwn,  er  cryfed  oedd, 
O  naen  y  floedd,  "  Gorphenwyd  i" 


AM  GRIST. 


£  Hoîl  aìlu  Satan  roed  yn  gaeth, 
A'r  fuddugoliaeth  gafwyd, 
Pan  lefodd  Crist,  ar  derfyn  awr 

Y  rhyfel  mawr,  "Gorphenwyd  !" 

3  Cyfiawnder  Dinv  mewn  dwyfol  Iawn 

Yn  gytìawn  a  foddlonwyd, 
Pan  îefodd  Crist  y  nawfed  awr 

Y  gwerthfawr  air,  "  Gorphenwyd!" 

4  Yr  ebyrth  oll  er  dechre'r  byd, 

Yn  Nghrist  a  gydsylweddwyd; 
Ei  Jubili,  trwy'i  àngeu  ef, 
Gyhoeddai'r  llef,  "  Gorphenwyd!" 

187.  E-HAN  III. 

m.  s.— Silesia,  62.    Oldenburg,  60. 
TV  TAE  Duw  yn  maddeu  a  glanhau, 
■* >_L  Yn  angeu'r  Üen  a  laddwyd ; 
A  dyma  waith  efengyl  gref, 

Attseinio'r  llef,  "  Gorphenwyd !" 
2  I'r  gwan  eran  Satan  lawer  gwaith 

Colliadau  'i  daith  edliwiwyd; 
Ond  caed  diangfa  lawer  tro 

Wrth  gofio'r  gair,  "  Gorphenwyd  !" 

5  Troes  cysgod  angeu'n  foreu  ddydd, 

Ei  'storinydd  a  ostegwyd, 
Wrth  gofìo,  yn  yr  o'-iau  blin, 

Attì  rin  y  gair,  "  Gorphenwyd !" 
4  Daw  gweiniaid  Seíon  uweh  law  poen 

I  ẁydd  yr  Oen  a  laddwyd ; 
Ar  ben  eu  taith  cânt  hwythau'n  wir 

Gydwaeddi'r  gaù*,  "  Gorphenwyd !" 

J-OÖ.         Y  gdìi  n ewydd. 
M.  s,— Silesia,  62.    Aberystwyth,  61. 
IV TAE'r  gwaed  a  redodd  ar  y  groes 
""     O  oes  i  oes  i'w  goíìo ; 
Ehy  fyr  yw  tragwyddoldeb  llawn 
I  ddy  weyd  yn  iawn  ani  dano. 
2  Prif  destyn  holl  ganiadau'r  nef 
Yw,  "  íddo  ef,"  a'i  haeddiant; 
A  dyna  sain  telynau  glân 
Ar  uchaf  gàn  gogoniant. 
8  Mae  hynod  rinwedd  gwaed  yr  Oen, 
A'i  boen  wrth  aehub  enaid, 
Yn  seinio'n  uwch  ar  dannau'r  nef 
Na  hyfryd  lef  seraphiaid. 
é  'Mhen  oesoedd  rif  y  ty  wod  mân 
Ni  bydd  y  gàn  ond  dechreu ; 
Rhyw  newydd  wyrth  o'i  angeu  drud 
A  ddaw  o  hyd  i'r  goleu. 

6  Ni  thraethir  maint  anfeidrol  werth 

Ei  aberth  yn  dragywydd : 
Er  treulio  myrdd  o'òesoedd  glân, 
Ni  bydd  y  gàn  ond  newydd.    et.  w. 

189.  Digonolrwydd  àberth  Crist. 
M.  S—  Dyfrdwy,  63.    Mary,  69. 
]VJ"A  foed  i'm  henaid  euog  trist 
•*•*   Ond  haeddiant  Crist  yn  gyfran ; 


Ei  aberth  ef,  llawn  ddigon  yw 
I  feddwl  Duw  ei  hunan. 

2  Os  daw  cydwybod  lawn  o  dán, 

Cyfiawnder  glàn,  a'r  çyfraith, 

Fra  gofyn  mwy,  fy  atteo  llawn 
Yw'r  Iawn  à  dalwyd  unwaith. 

3  Melldithied  Ebal  uwch  pob  bai, 

Taraned  Sinai  danllyd ;        [wledd, 
Yn  nghysgod   Crist,   a'i   Iawn,    caf 
Heb  ofni  cledd  na  drygfyd. 

4  Pwy  draetha'n  llawn  ddyfnderoedd 

Yr  aberth  a'i  fendithion  ?    [gwerth. 
I  ddyn  caed  heddwch  nef  yn  ól, 
A  Duw'n  dragwyddol  foddlon. 

5  Rhyfeddir  byth  y  geni'n  dlawd, 

1  byw  dan  wawd  a  chroesau, 

Y  dioddef  cosb  heb  unrhy  w  fai, 

A'r  ufuddhau  heb  rwymau. 

6  Yr  uchel  gân  fydd,  "Id'do  ef !" 

Trwy  nef  y  nef  yn  seinio : 
Yr  ing,  yr  Iawn,  a'r  gwaedlyd  chwys, 
A  felus  gofir  yno.  b.  o. 

190.  Myfyrdod  ar  Grist. 

M.  s.— Silesia,  62.    Dyfrdwy,  63. 
A  R  Grist  a'i  angeu  boed  o  hyd 
"^-  Ein  bryd  a'n  myfyrdodau; 
Mae'n  ogoneddus,  hawddgar  iawn, 
A  llawn  o  ryfeddodau.  j.  h. 

191.  Enw  grasol  Iesu. 

M.  s.— ^lorganwg,  65.    Persia,  68. 
"Tl/TAE  enw  Crist  i  bawb  o'r  saint 
U*-L  Fel  enaint  tywalltedig, 
Ac  yn  adfy wiol  iawn  ei  rìn 
I'r  enaid  blin  lluddedig. 

2  Pan  fyddo  f'enaid  vn  y  llwch, 

A  th'wy llwch  fel'  y  fagddu, 
Mae  dawn  a  nerth  rm  ttwyn  yn  ol 
Yn  enw  grasol  Iesu. 

3  Gobeithiwch  ynddo,  bawb  o'r  saint, 

Er  cymmaint  yw  eirh  gofìd, 
Gan  wybod  fod  eich  Priod  gwiw 
Yn  û'yddlawn  i'w  addewid.   js.  H. 

19  2.      Crisl  yn  ooh  peth. 
M.  s.— Sabbath,  59.    Oldenburg,  60. 
Cj AXCTEIDDRWYDD  im  yw'r  Oer- 
*°    di-nam, 

'Nghyíìawnder.  a'm  doethineb, 
Fy  mhrynediíraeth  o  bob  pla, 
Fy  Nuw  i  dragwyddoldeb. 
2  'DairSatan,  deddf,  na  gweddill  bai, 
Ddim  damnio  rhai  crediniol: 
Mae  gwaed  yr  Oen  âg  uchel  lef 
O  fewn  i'r  nef  yn  eiriol. 
8  O !  golch  fi  beunydd,  golch  fì'n  lân 
Golch  fi  yii  gyfan,  Arglwydd; 


AM  GRIST. 


Fy  nwylaw,  calon,  pen,  a'm  traed, 
Golch  íì  á'th  waed  yn  ebrwydd. 
4  Bedyddia  fi  â'r  Ysbryd  Glân, 
d  pẃerus  ne 
Caiif  ysbrycl  barn  a  llosgfa  fod 

sgara  weddill  pecbod  cas, 
v'  ì  li  á'th  ras  yn  dri. 
Yn  berflaith  hardd,  yn  deiíü  wiw, 
Adeilad  Duw  ei  hunan. 

6  O  fe\sn  i'r  wlad  tu  draw  i'r  bedd 

Caf  weled  gwedd  ei  wyneb, 
Ac  yn  ei  fŷnwes  llechu  caf, 
Hyd  eithaf  trugwyddoldeb. 

7  Fe  gasgla'm  llwch  o'rbedd  i'r  lan, 

■yno ; 
Caf  gorph  fel  fý  Anẁylyd  gwiw, 

ryd  liw'n  disgleiria  w, 

193.  Tegwch  a  gras  Crist. 

m.  B. — Morganwg,  65.    Baden,  6i. 
"]\  TAE'm  Prynwr  mawr  yn  Dduw,  yn 
-L>J-  Ac  felly'n  perthyn  imi ;      [ddyn, 
Tywysog  cadarn,  Erënin  cry', 
Yw'r  lesu  fu'n  fy  mhrynu. 
2  Mae'n  wyn  a  gwridog  yn  ddi-lai, 
Ar  ddengmil  mae'n  riu 
Nid  oedd  neb  teilwng  ond  efe 
Fod  yn  y  ne'n  teyrnasu. 

8  Hae'n  wridog,  fe  ddioddefodd  fry 

Ar  Galíari  farwolaeth; 
Fe'n  prynodd  trwy  ei  waed  di-nam 

O  ddygn  ddamnedigaeth. 
4  Pe  chwilid  fry  yn  mhlith  y  sêr, 

Y  byd,  a'r  dyfnder  isod, 
'Does  neb  a  fu,  na  neb  y  sy, 

Gyffelyb  i  fy  Mhriod. 
6  Mae  ynddo  ddwfn  f'òr  di-drai 

0  gariad  a  thosturi; 
Mae'h  barod  iawn  i  faddeu  bai 

Ei  briod  a'i  ddyw i 
6  Ni  feddaf  ffrynd,  na  mam,  na  thad, 

A'r  cyfryw  gariad  imi; 
Mewn  culni,  gofid,  poen,  a  gwae, 

Yn  wastad  mae'n  fy  ngharu.         w. 

194.  Noddfa  yr  enaid  yn  Nghrist. 
m.  s  —  Sabbath,  59.    Trallwm,  67. 

rpi  yw  fy  ngrym,  fy  nghraig,  a'm  tẃr, 
-L   Fy  no'ddi'a  aiwr  o  ymi 
Fy  nrygu  mae  yn  ngallu 

Ynot  yr  wv'l 
2  Fy  hedd  a'm  cysur  oddi  fry 

Yu  tarddu  sy  yn  iysson  ; 
Oni  bae  hyn,  gan  swn  pob  gwae, 

Llewyçu  wnai  fy  r.ghalon. 
8  Castell  wyt  ti,  Tŵr  cadarn  cry*, 

Yn  nyddiau  du  ci—:'  iwed; 
Dy  enw,  lesu,  yn  noddfa  cawn, 

Gysurus  iawn  i*r  gweiniaid. 


4  Pan  ddelo  drygau  rif  y  írwlith 
I  mewn  i  bith  dy  bobol, 
A'r  íiwrn  saith  boethach,  y  pryd  hyn 
'i  i  f'yddi  yn  y  canoL  w. 

195.  ArchojTeiriad  trugarog. 
M.  s .— ^lorganwg,  65.    Dyfruwy,  63. 

pOFFAVrX  yn  W  r,harch 

*■*'  Am  ras  eirí  Harchoffeiriad ; 
U.   y  wpi  -  ■  wn, 

ves  lawn  o  gariad. 

2  Ní  ddifíydd  lin  fo'n 

Yn  líiìíin  fe'i  elr . .  i  ich ; 

Y  gprsen  ysi| 
Y  gwan,  í'e'i  gyr  ỳn  ^iy.'aeh. 

3  Am  hyi 

yder; 
Cawn  dderbyn  gw  ^u, 

Mewn  awr  o  ddu  -  ±jt.  w. 

196.  Brav:  1  y a  Bryn v:r. 

m.  B.— Sabbath,  59l    i\Urganwg,  65. 

T)U\y  ymddar^osocli 

•^  Fe  gafwyd  lírawd  yn  Brynwr; 

Hi  i dí'o, 

A  gredo  i'r  Gwaredwr. 
2  Yr  aberth  mawr  fu  ar  y  groes, 

A'r  lawn  a  roes  yr  Iesu, 
Yw'm  hunig  obaith  yn  mhob  man 

Daw  f' enaid  gwan  i  ryny.        j.  H. 

197.  Pẃ  IJíth  yn  &gkrist. 

M.  c— Martyidom,  90.    Gìoucester,  76. 

rpi,  Iesu,  ydwyt  oll  dy  hun 

-*-  Fy  medciiant  ar  y  llawr ; 

A  thfdy  hnnan  fydd  fy  oll 

0  fevvn  i'r  nefoedd  í'awr. 

2  Mae  'nymuniadau  maith  eu  hyd 

Yn  pwyntio  oll  yn  im, 
Dros  bob  gwrthddi-ychau  ís  y  i 
Ac  atat  ti  dy  hun. 

3  0  !  ffynnon  trugareddau  maith ! 

Dicîerfyn  y  w  dy  ras, 
I  roi  trysorau  pena'r  nef 
I'r  tlòtaf  uniiL 

4  Fy  unig  gy sur  dan  bob  gwae 

*Dy  l'ôà  di  imi'n  D 
Ac  ỳn  dy  gysgod  mi  af' trwy 
Gystuddiau  o  bob  i 

5  Anghyfnewidicl  gair  y  nef, 

Üiiü  cyinewidiol  ü ; 
Am  hynmi  saîar',  doed  a  ddeJ, 
Mae'r  aíael  ncraf  íry.  w. 

198»  Golud  Ori 

M.  c— St.  Stephen,  78.    Martyrdom,  90. 
"Y"  MAE  trysorau  dwyfol  ras 
J-     O  lawer  uwch  eu  rhyw 
K"a  dim,  o  'i  ith  i'r  byd, 

Erioed  a  grèodd  Duw. 


AM  GBJST. 


2  Tra  caffwyf  yfed  ar  fy  nhaith 
O'r  ffynnon  loyw  glir, 
Nid  ofnaf  ronyn,  er  eu  grym, 
,    O  ddrygau'r  anial  dir. 
S  Er  fod  picellau  tanllyd  iawn 
Yn  hedeg  yn  eu  grym ; 
Yn  erbyn  cariad  dwyfol  pur 
Nis  gallant  ddrygu  dim. 
4  Ac  mi  ymffrostia'  yn  nerth  y  nef— 
Yn  nerth  y  nef  ei  hun ; 
Ee  bwysa  haeddiant  dwyfol  pur 
Fwy  na  phechodau  dyn.  w. 

199.  Gobaith  trwÿr  gwaed. 

M.  c— St.  Mary,  92.    Windsor,  95. 
\\/"EIi,  dyma'r  eiddil,  dyma'r  gwan, 

v  '    Yn  gruddfan  wrth  dy  draed, 
Tu  hwnt  pob  gobaith  i  gael  byw 
Ond  trwy  dy  ddwyfol  waed. 

2  Rhifedi  'meiau  sydd  dros  ben 

Pob  haeddiant  oll  o  ddyn ; 
Ac  nid  oes  genyf  noddfa  im 
•     Ond  haeddiant  Duw  ei  hun. 

3  Mor  anobeithiol  yw  fy  mriw, 

'Da'i  'mofyn  meddyg  mwy 
Ond  ato  ei  hunan  ar  y  pren 
Ddioddefodd  farwol  glwy\ 

4  Am  iddo  yno  grymu  ei  ben, 

A  marw  ar  y  groes, 
Mwy  na  rhifedi  beiau'r  byd 
Ywhaeddiant  dwyfol  loes. 

5  Wel,  dyma'r  unig  fan  y  mae, 

Os  oes,  hn  gael  iachâd ; 
Ac  yma  eredaf,  os  câf  rym, 
Mewn  dynol  ddwyfol  waed ; 

6  Ac  yna  gwnaed  y  ddaear  fawr 

Ei  gwaethaf,  foreu  a  nawn  ; 
O  fewn  fy  noddfa  sanctaidd  bur, 
Y  byddaf  ddedwydd  iawn.        w. 

200.  Ffordd  at  yr  Orsedd. 

M.  c— Martyrdom,  90.     Ballerma,  91. 
11 TAE  pyrth  y  nef  o  led  y  pen, 
-L'-L  Mi  welaf  fòr  o  waed, 
Y  gallaf  fi'r  ffieiddiaf  ddyn, 
Yn  hollol  gael  iachâd. 
2  Mae'r  orsedd  fawr  yn  awr  yn  rhydd, 
Gwrandewir  llais  y  gwan; 
Wel,  cyfod  belîach,  f  enaid  prudd, 
Anadla  tua'r  lan. 
$  Wei,  anfon  eirchion  aml  rif, 
I  mewn  i  byrth  y  nef ; 
Gwrandev.  ir  pob  amddifad  grî 
Yn  union  ganddo  ef. 

4  Myfi  anturia'n  awr  yn  mlaen, 

Heb  alwad  îs  y  ne', 
Ond  fod  pcTffeithi-wyddmawr  y  groes 
Yn  atteb  yn  fy  lle. 

5  Calfaria  fryn  yw'r  unig  sail 

Adeiìaf  arao  mwy ; 


A  gwraidd  fy  nghysur  fyth  gaiff  fod 
Mewn  dwyfol  farwol  glwy'. 
6  Ellyllon  uffern  nis  gall  ddim, 
Er  cymmaint  y  w  eu  rhi' ; 

Myrddiynau  o  weithiaumwyyw  pwys 
Och'neidiau  Calfari.  W, 

201,  Y  groes  a'r  eiriolaeth. 
M.  C.-— Martyrdom,  90.  Ballerma,  91. 
"M"I  dafla'  maich  oddi  ar  fy  ngwar 
"L*-1-  Wrth  deimlo  dwyfol  loes ; 
Euogrwydd  fel  mynyddau'r  byd 
Dry'n  ganu  wrth  dy  groes. 

2  Os  edrych  wnaf  i'r  dwyrain  draw, 

Os  edrych  wnaf  i'r  de, 
Yn  mhlith  a  fu,  neu  ynte  ddaw, 
'Does  debyg  iddo  fe. 

3  Ee  rodd  ei  ddwylaw  pur  ar  led, 

Ee  wisgodd  goron  ddrain, 
Er  mwyn  i'r  brwnt  gael  bod  yn  wyn 
Eel  hyfryd  lian  main. 

4  Esgyn  a  wnaeth  i  entrych  nef 

I  eiriol  dros  y  gwan ; 
Ee  sugna  f 'enaid  innau'n  lân 
I'w  fynwes  yn  y  man. 

5  Ac  yna  câf  fod  gydag  ef 

Pan  êl  y  byd  ar  dân, 
Ac  edrych  yn  ei  hyf  ryd  wedd, 
Gan'  harddach  nag  o'r  blaen.    w. 

202.  "  Anfeidrol  ddiuyfol  glwyf." 
M.  c— Martyrdom,  90.    St.  Stephen,  7a 

"JSJIS  gall  angylion  pur  y  nef, 
•*■     A'u  donian  aml  hwy, 
Eyth  osod  allan  werthfawr  bria 
Anfeidrol,  ddwyfol  ghvy'. 

2  Dioddefodd  angeu,  dygn  boen, 

A  gofir  tra  bo'r  nef ; 
Fy  nerth,  fy  nghyfoeth,  a  fy  mraint, 
A'm  noddfa  íawn  y  w  ef. 

3  Ee'm  denodd  i,  yn  ddirgel  iawn, 

A  distaw,  ar  ei  ol ; 
Ac  mewn  afonydd  dyfnion,  llawn, 
Fe'm  cym'rodd  yn  ei  gôl. 

4  Na  foed  fy  mywyd  bellach  mwy 

Yn  eiddo  i  mi  fy  hun ; 
Ond  treulier  fy  munydau  i  gyd 
Yn  glod  i'm  Harglwydd  cun. 

5  A  gâd  im  brofì'th  nefol  hedd 

Yn  mhob  anadliad  pur ; 
Ac  felly  myn'd  o'r  byd  i'r  bedd 
Mewn  hûn  nefolaidd  wir.         w. 

203.  lesu  yn  fwy  narr  nef. 

M.  c— M artyrdom,  90.    Gloucester,  76. 
"MI  feddaf  ar  y  ddaear  fawr, 
^   Ni  feddaf  yn  y  ne', 
Neb  ag  a  bery'n  anwyl  im 
Yn  unig  ond  efe. 


AM  GRIST. 


2  Mae  ynddo'i  hunan  drysor  mwy 

Na  fedd  yr  India  lawn ; 
Ee  brynodd  imi  fwy  na'r  byd 
Ar  groesbren  un  prydnawn. 

3  Ee  brynodd  ìmi  euraidd  wisg, 

Trwy  ddioddef  marwol  glwy'; 
A'i  angeu  ef  a  guddia  m  gwarth 
I  dragwyddoldeb  mwy. 

4  0 !  na  allwn  rodio  er  ei  glod, 

Ac  iddo  bellach  fy  w, 
A  phob  anadliad  fyn'd  i  maes 
I  ganmol  gras  fy  Nuw.  W. 

204.  Melusder  a  phurdeb  cariad 

Crist. 
M.  C— "Parrant,  83.    Tiverton,  86. 
f)  î  DEFFRO'n  foreu,  f'enaid  gwan, 
^  •    Ar  doriad  cynta'r  dydd, 
A  llwyr  gysegra  ddyddiau  d'oes 
I'r  gwrthddrych  goreu  sydd. 

2  Câf  yfed  yma  gariad  pUr, 

Na  phrofodd  cnawd  mo'i  ryw, 
Ac  ymddifyru  uwch  y  býd, 
Ar  bur  bleserau'm  Duw. 

3  Uwch  cyrhaedd  pob  serchiadau  gwael 

Yw'r  cariad  pur  ei  flas 
Ag  sydd  yn  llifo'n  loyw  ffrwd 
O  iachawdwriaeth  gras. 

4  Yma  dymunwn  dreulio'm  hoes, 

O  foreu  hyd  brydnawn ; 
Lle  cawn  i  wylo  cariad  pur 
Yn  ddagrau  melus  iawn.  W. 

205.  Dyfnderoedd  gras. 

M.  c— St.  Ann.  79.    Christchurch,  85. 
TJYD  yma,  ni  ddych'mygodd  dyn, 
-LJL  Dan  entrych  awyr  las, 
Y  fath  ddyfnderoedd  hyfryd  sydd 
Mewn  gwaredigol  ras. 

2  Ni  fu  trugáredd  faith,  na  gras, 

Na  chariad  îs  y  nef, 
Yn  mhlith  angylion  ucha'u  gradd, 
Cyffelyb  sy  ŷnddo  ef. 

3  0  î  annherfynol  fôr  didrai, 

O  haeddiant  ac'  o  ras, 
'Dall  tragwyclcloldeb,  er  ei  hycì, 
Ei  ífeindio  fyth  i  maes. 

4  Ac  yn  ei  gariad  dwfn  a  maith, 

Minoíìaf  tua'r  nef; 
Ac  nid  oes  dymmhestl  fyth,  na  thon, 
Yn  rhuo  ynddo  ef. 

5  A  châf,  ar  ol  blinderau  maith, 

Yn  hyfryd  lanio  draw ; 
Ac  yfed  gwleddoedd  sanetaidd,  pur, 
Ryw  d'decuyydd  ddydd  a  ddaw.   w. 

206.  Ffyddlondeb  Crist. 

M.  C— Ballerma,  91.    Martyrdom,  90. 
"KTI  fethodd  gweddi  daer  erioed 
■*■ '  A  chyrhaedd  hyd  y  nef  j 


Ac  mewn  cjrfyngder,  f  enaid,  rhed 
Yn  union  ato  ef. 

2  Ac  nid  oes  cyfaill  mewn  un  man, 

Cyffelyb  icldo'n  bod, 
Pe  baem  yn  chwilio'r  ddaear  faith, 
A  holl  derfynau'r  rhod. 

3  Yn  mhob  rhyw  dcloniaumae  yn  fawr, 

Anfeidrol  yw  ei  rym, 
Ac  nid  oes  pwysau  ar  ei  ras, 

Na'i  haeddiant  dwyfol  ddim. 
é  Mae  ei  ffyddlondeb  fel  y  môr, 

Heb  fesur,  ac  heb  drai ; 
A'i  drugareddau  hyfryd  sy 

'N  dragy  wydd  yn  parhau.         w. 

207.       khan  ii. 

M.  C— Ballerma,  91.    Martyrdom,  90. 
A  NTUIMAE  at  ei  orsedd  fwyn 
■"■  Dan  eithaf  ty wyll  nos ; 
Ac  mi  orphwysaf,  doed  a  ddêl, 
Ar  haeddiant  gwaed  ei  groes. 

2  Mae  ynddo  drugareddau  fìl, 

A  chariad  heb  ddim  trai, 
A  rhyw  ffyddlondeb  fel  y  môr 
At  ei  gystuddiol  rai. 

3  Mi  rof  ffarwel  i  bob  rhy  w  chwant— 

Pob  pleser  is  y  nen ; 
Ac  'rwy'n  cymmeryd  Iesu  o'm  bodd 

Yn  Briod  ac  yn  Ben. 
4.  Ni  welaf  wrthddrych  mewn  un  man, 

O'r  ddaear  lâs  i'r  ne', 
A  dâl  ei  garu  tra  fwyf  byw, 

Yn  unig  ond  efe.  w. 

208.  Ymddifyru  yn  yr  lesu. 
M.  C—French,  77.    Farrant,  83. 
TESU,  difyrwch  f  enaid  drud 
•*•    Yw  edrych  ar  dy  wedd ; 
Ac  mae  llyth'renau  d'enw  pur 
Yn  fy wyd  ac  yn  hedd. 
2  A  than  dy  aden  dawel,  bur, 
JRwyf  yn  dymuno  by  w, 
Heb  ymbleseru  fyth  mewn  dim 
Ond  cariad  at  fy  Nuw. 
8  O !  cau  fy  llygaid,  rliag  im  weFd 
Pleserau  gwâg  y  bycÇ 
Ac  i  mi  ẃyro  byth  oddi  ar 
Dy  lwybrau  gwerthfawr  drud. 

4  'Does  genyf  ond  dy  allu  mawr 

I'm  nerthu  i  fyn'd  yn  mlaen ; 

Dy  iacîiawclwriaeth  y  w  fy  ngrym, 

Fy  nghorigcwest,  a  fy  nghân. 

5  Melusach  nag  y^v'r  diliau  mêl 

Yw  munycl  o'th  fwynhau ; 
Ac  nid  oes  genyf  bleser  sydd 
Ond  hyny  yn  parhau. 

6  A  phan  y  syrthio  ser  y  neii, 

ì'el  ffigys  îr  i'r  llawr, 


AM  GILIST. 


Bydd  fy  nyddanwch,  heb  ddim  trai, 
011  yn  fy  Arglwydd  mawr.         w. 

209.  Pechod  yn  croeshoelio  Crist. 
M.  c. — Bangor,  94.    Worcester,  98. 

"PY  meiau  trymion,  luoedd  maith, 

A  waeddodd  tua'r  nen ; 
A  thyna.  pa'm  'roedd  rhaid  i'm  Duw 
Ddioddef  ar  y  pren. 

2  Hwy  dy  fradychodd,  anwyl  Oen, 

Hwy  oedd  y  goron  ddrain, 
Hwy  oedd  y  ínangell  greulawn,  gref, 
Hwy  oedd  yr  hoelion  main. 

3  Fy  meiau  oedd  y  way  wffon 

Drywanai  'i  ystlys  bur, 
Fel  rhedodd  ffrwd  o  dan  ei  fron 

O  waed  a  dyfroedd  clir. 
á  0  !  gariad  anorchfygol,  maith, 

Heb  gymmhar  iddo'n  bod ; 
Cariad,  i  angel  ac  i  saint, 

O  anghymmharol  nôd. 
6  O !  maddeu  mai,  a  chliria'n  llwyr 

F'  euogrwydd  oll  i  gyd ; 
Ac  na'd  fi  glwyfo'th  fawredd  mwy 

Tra  'n  aros  yn  y  byd.  w. 

210.  Bendithion  y  prynedigaeth. 
M.  C— Frencb,  77.    Christchurch,  85. 

Y  CWBL  feddaf  oll  yn  un, 
•*■     0  entrych  nen  i'r  llawr, 

A  row'd  yn  nghadw  i  gyd  dan  sêl 
Yn  haeddiant  Iesu  mawr. 
2  Mae  yma  ffynnon  sy'n  glanhau 
Budreddi'r  brwnt  yn  lân ; 
A  hyfryd  olchi'r  ífiaidd,  câs, 
Yn  loyw  fel  y  gwlân. 
8  'Does  unrhy  w  gyflwr  îs  y  nef 
A  glyw'd'am  dano  sôn, 

Y  pwysa'i  anwireddau  fwy 

Na  gwerthfawr  waed  yr  Oen. 

4  Maddeuant  sy  yma,  perífaith,  llawn, 

I'r  cystuddiedig  rai ; 
Mae'r  haeddiant  fry  yn  clirio'n  lân 
Bob  rhyw  aneirif  fai.  W. 

211.  Yr  un  testyn. 

m.  c  — St.  Stephen,  78.    Farrant,  83. 
VN  mhlith  holl  ryfeddodau'r  nef, 
■*•    Hwn  y w  y  mwyaf  un, 
Gwel'd  yr  anfeidrol  ddwyfol  Fod 
Yn  gwisgo  natur  dyn. 

2  Ni  chaiff  fod  eisieu  byth,  na  thrai, 

Tra  seren  yn  y  nef, 
Ar  neb  o'r  rhai  a  roddo'u  pwys 
Ar  ei  gyfiawnder  ef. 

3  Doed  y  trueiniaid  yma  'nghyd, 

Finteioedd  heb  ddim  rhi' ; 
Cânt  eu  diwallu  oll  yn  llawn 
0  ras  y  nefoedd  í'ry. 


4  Fe  ylch  ein  beiau  i  ffwrdd  à'i  waed, 
Fe'n  càna  oll  yn  wyn ; 
Fe'n  dwg  o'r  anial  maith  imaes, 
I  ganu  ar  Seion  fryn.  w. 

212.  Yr  un  testyn. 

m.  c— St.  Ann,  79.    Christchurch,  85. 
TyEL,  dyma  gyfoeth  gwerthfawr, 
* »         llawn, 

Uwch  holl  drysorau'r  llawr, 
Wedi  ei  roi  gadw  oll  ynghyd 
Yn  haeddiant  Iesu  mawr. 

2  Ei  gariad  lifodd  ar  y  bryn, 

Fel  moroedd  mawr  di-drai ; 
Ac  fe  bwrcasodd  yno  hedd 
Tragwyddol  i  barhau. 

3  Ei  gariad  bery  pan  bo'r  byd 

A'r  haulwen  fawr  yn  ddim ; 
Ac  nid  oes  gariad  yn  y  byd 
Gyffelyb  idd  ei  ryra. 

4  Pan  syrthio'r  sêr  fel  ffìgys  îr, 

Fe  bery  gras  fy  ìsruw : 
A'i  faith  ffyddlondeb  tra  fo  nef, 
Anghyfnewidiol  yw.  w. 

213.  Bhagoriaeth  doniau  Crist. 
M.  C— Tallis,  84.    St.  Stephen,  78. 
"ÜFARWEL,  greaduriaid  gwycha'u 
■*-       rhyw, 

Pob  enwau  îs  y  ne'; 
Ni  welaf  wrthddrych  wrth  fy  modd 
Yn  unig  ond  efe. 

2  Mae'i  ddoniau  yn  rhagori  'mhell 

Ar  holl  frenhinoedd  byd ; 
A  theimlo  'rwyf  ei  fod  ei  hun 
Yn  hollol  lanw  'mryd. 

3  Mae'i  eiriau  fel  y  diliau  mêl, 

A'i  holl  orch'mynion  sy 
I  gyd  yn  dangos  rhinwjjdd  maith 
Sancteiddrwydd  nefóedd  fry. 

4  Mae'i  addewidion  fel  yr  haul, 

Yn  sicr  gadw'u  lle ; 
Ac  nid  ä'r  sillaf  leia'  ar  goll 
O'i  hyfryd  eiriau  e'. 

5  A  minnau'n  hollol  rof  fy  mhwys 

Ar  allu  'Mrenin  mawr, 
Yr  hwn  a'ra  nertha  i  fyned  trwy 
Gystuddiau  maith  y  M-àwr.       w. 

214.  Y  cyfan  dan  aiodurdod 

Crist. 
M.  C— St.  Ann,  79.    St.  James,  82. 
'T^A'I  mofyn    haeddiant  byth,  na 
-^        nerth, 

Na  ffafr  neb,  na'i  hedd, 
Ond  hwnw'n  unig  gwyd  fy  llwch 
Yn  fy  w  i'r  lan  o'r  bedd. 
2  Mae'n  eistedd  ar  ddeheulaw'r  Tad, 
Ar  orsedd  fawr  y  nef ; 


AM  GRIST. 


Ac  y  mae'r  cyfan  sydd  mewn  bod 

Dan  ei  awdurdod  ef. 
8  Fe  gryn  y  dclae'r  ac  uífern  fawr 

Wrth  àmnaid  T'wysog  nen; 
0 !  fatli  ogoniant  liwnw  fu 

Yn  dioddef  ar  y  pren. 
4  O  Iesu !  cymmer  fi  i  gyd, 

Fel  mynost  gâd  im  fod, 
Ond  im  eael  treulio  pob  yr  awr 

Yn  hoílol  i  dy  glod.  W. 

215 .  Y  cwbl  yn  JŸghrist. 

m.  c— Martyrdom,  90.    Bedford,  89. 
"M~I  af  yn  mlaen  yn  nerth  y  nef 
■***■  Tua'r  paradwysaidd  dir ; 
Ac  ni  orphwysaf  nes  cael  gwel'd 

Fy  etifeddiaeth  bur. 
2  Mae  llais  yn  galw  i  maes  o'r  byd 

A'i  bleser  o  bob  rhyw ; 
Minnau  wrandawa'r  hyfryd  sŵn— 

Llais  fy  Anwylyd  yw. 
•  S  'Dwy'n  gwel'd  ar  aswy  nac  ar  dde, 

'Mhlith  holl  wrthdclrychau'r  byd, 
Ddim  dâl  ymddiried  yií  ei  nerth, 

Na  rhoddi  arno  'mryd. 
4  Iesu  yw  tegwch  ma\vr  y  byd, 

A  thegwch  pena'r  nef ; 
Ac  y  mae'r  cwbl  sydd  o  werth 

Yn  trigo  ynddo  ef. 
6  A  boed  fy  mhleser  bellach  byth 

O  dan  ei  aden  wiw ; 
Na  foed  difyrwch  genyf  mwy 

Mewn  dim  ond  yn  fy  Nuw.      W. 

216.  Coroni  Iesu  yn  ben. 

M.  c— St.  Ann,  79.  St.  George,  81. 
T)YRCHAFER  enw  Iesu  cu 
•^  Gan  seintiau  is  y  nen ; 
A  holl  aneirif  luoedd  nef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

2  ^ngylio^ glân,  sy'n  gwylio'n  gylch 

O  ddeutu  ei  orsedd  wen, 
Grosgordclion  ei  lywoclraeth  ef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

3  Hardd  lu'r  merthyri,  sydd  uwch  law 

Erlyniaeth,  braw,  na  sen, 
A  llafar  glod  ac  uchel  lef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

4  Yr  holl  brophwydi'n  awr  sy*n  gwel'd 

Y  Meichiau  mawr  heb  len, 
A'i  apostolion  yn  gyd-lef, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

5  Pob  perchen  anadl,  yn  mhob  man, 

Dan  gmnpas  haul  y  nen, 
Ar  fòr  a  tliir,  mewn  gwlad  a  thref, 
Coronwch  ef  yn  ben. 

6  Na  enwer  enw  neb  ond  hwn 

Fu  farw  ar  y  pren, 
Drwy'r  ddaear  faith,  nac  yn  y  nef : 
Coronwch  ef  yn  ben,  s .  e. 


217«      Molìant  i'r  Oen. 

M.  c— Tiverton,  86.    Bedford,  S9. 
rjYDL'XWX  â'r  angylion  fry, 
^  Ein  tannau  yn  gytttm  ; 
"Deng  mil  o  filoedd  yw  eu  cân, 
Er  hyn  nid  y  w  ond  un." 

2  Os  ydyw'r  Oen  fu  farw'n  sail 

Eu  holl  ganiaclau  hwy, 
Mae'n  haecldu,  am  farw  drosom  ni, 
Ein  mawl  fil  filoedd  m\\-y . 

3  Ac  ef  yn  unig  biau'rmawi, 

Drwy  dciwyfol  hawl  ddiíyth, 
A  chlocl  uwcìi  law  a  alìwrn  ni 
Ei  rocldi  iddo  byth. 

4  Cydimed  pob  creadur  byw, 

Uwch  law  ac  is  y  nen, 
I  roddi  ynghyd,  can's  teilwng  yw, 

Y  goron  ar  ei  ben. 

5  Doed  y  greadigaeth  eang  oll, 

Ag  un  soniarus  lef, 
I  ogoneddu'r  addfwyn  Oen, 
A  thraethu  ei  foliant  ef.    p-r.  w. 

218.  Clod  i  Dduw  mevm  cnawd. 
m.  c— St.  Stephen,  78.    St.  George,  81. 

Q-OGOXIANT  fyddo  i'th  enw  mawr 
^  Am  ddod  i  brynu  dyn, 
A  disgyn  o  dy  lys  i  lawr 
I'th  wneyd  â  ni  yn  un. 

2  I  anial  pell  y  crwydrai'n  traed 

Oddi  wrthyt  ti,  O  Dduw ! 
Ond  yn  ein  natur  fe  dy  gaed 
Mewn  agwedd  gwas  yh  byw. 

3  Mewn  cariad,  Iesu,  doist  i  lawr 

I'r  byd  o  entrych  ne'; 
Mewn  cariacl  cwi'ddaist,  do,  â'r  awr 
I  farw  yn  fy  lle. 

4  Me\vn  cariad  gwisgaist  goron  ddrain, 

Y  fantell  goch,  a'r  cur ; 

Mewn  cariad  cym'raist  bigau  main 

Y  llymion  hoelion  dur. 

5  Daeth  prynedigaeth  gyda'th  waed 

A  lifocld  ar  y  pren ; 
Gorphenaist  iachawdwriaeth  râd ; 
Agoraist  ddrws  y  nen.  d.  m. 

219.  Enw  Crist. 

M.  C.—Farrant,  83.    Tallis,  84. 
"IV/rOIl  beraidd  i'r  credadvn  gwan 
X>J-  Yw  hyfryd  enw  Crist:       [gìwy*, 
Mae'n   llaesu   ei  boen,    yn  gwella'i 

Yn  llacld  ei  ofnau  trist. 

2  I'r  ysbryd  clwyfus  rhydd  iachâd, 

Hedd  i'r  drallodus  fron ; 
Mae'n  fanna  i'r  newynog  ddyn, 
I'r  blin,  gorphwrysfa  lon. 

3  Hoff  enw !  fy  Ymguddfa  mwy, 

Fy  Isghraig  a'm  Tarian  yw;' 


AM  GRIST. 


Trysorfa  ddiball  yw  o  ras 

I  mi  y  gwaela'n  fy w. 
4  Iesu,  fy  Mhrophwyd,  a  fy  Mhen, 

F'  Oífeiriad  ruawr,  a'rn  Brawd, 
Py  my  wyd  i,  íÿ  ffordd,  fy  nôd, 

Derbyn  fy  moliant  tlawd.    N.  c.D.cs. 

2i  2  0  .lachawdwriaeth  a'i  chyjíawnder. 

m.  c— St.  George,  81.    York,  80. 
"]\/r  AE'r  iachawdwriaeth  rad  mor  fawr, 
-LVJL  Mae'n  achub,  mae'n  glanhau, 
Troseddwyr  duaf  daear  lawr ; 

Gwnawn  ynddi  lawenhau. 

2  Cael  derbyn  o'i  chyflawnder  cûn 

A  wna  y  trist  yn  llon  ; 
Gogoniant  Duw,  dedwyddwch  dyn, 
Sydd  yn  gyttûn  yn  hon. 

3  Mae  Iesu  Grist  yn  drysor  mwy 

Na  holl  drysorau'r  byd  : 
Daeth  hedd  à  bywyd  ini  trwy 
Ei  ryfedd  angeu  drud.  J.  H. 

221.  Y  Prophwyd  mawr. 

m.  c— Erench,  77.    St.  Stephen,  78. 
"fi/T  AE  Iesu  Grist  yn  Brophwyd  mawr, 
-LVJ-  Y  mwyaf  y w  i  gyd ; 
Er  maint  ein  t'wyllwch,  wele  wawr — 
Crist  yw  goleuni'r  byd. 

2  O  Brophwyd  mawr !  i'w  enw  boed 

Anrhydedd  a  mawrhâd : 
Daeth  â'r  newyddion  goreu  erioed 
Am  iachawdwriaeth  rad.  | 

3  Mae  yn  amlygu  pethau'r  ne' 

Yn  eu  prydferthwch  coeth : 
Pwy  sydd  yn  dysgu  fel  efe  ? 
Mae'n  gwneyd  y  ífol  yn  ddoeth. 

4  O  !  Brophwyd  mawr  yn  Seion  sydd, 

Ti  a  oieuaist  fyrdd  : 
A'th  air  a'th  Ysbryd  etto  bydd 
I'm  harwain  yn  dy  ftÿrdd. 

5  Dwg  fi,  y  ffolaf  un  a  gaed, 

O'r  dwfn  dywyllwch  du : 
Gâd  i  mi  eistedd  wrth  dy  draed, 
I  wrandaw  d'eiriau  cu.  e.  e. 

222.  Golwg  ar  groes  Crist 

M.  c .— St.  James,  82.    St.  Stephen,  78. 
'"T)OES  neb  ond  ef,  fy  Iesu  hardd, 
-*^     \  ddifhon  lanw  'mryd; 
Fy  holl  gysuron  byth  a  dardd 
O'i  ddirfawr  angeu  drud. 
2  'Does  dim  yn  gwir  ddifyru  f  oes 
Helbulus  yn  y  byd, 
Ond  golwg  mynycn  ar  y  groes, 
Lle  talwyd  iawn  mewn  pryd. 
8  Mi  welaf  le  mewn  marwol  glwy* 
I'r  euog  guddio'i  ben ; 
.  Ac  yma  llechaf  nes  myn'd  trwy 
Bob  aflwydd  îs  y  nen.  w.  B. 


4  Yr  Iawn  a  dalwyd  ar  y  groes 
Yw  sylfaen  fenaid  gwan ; 
"Wrth  bwyso  arno  ddydd  a  no9 
'Rwy'n  disgwyl  dod  i'r  lan.  w.  J. 

223.  Coronau  lawer. 

M.  c— St.  Ann,  79.    St.  James,  82. 
rjLODFORWCH  enw  Mab  Duw  Iôn. 
^  xlngylion  gwynion  gwawr ; 
0  !  deuwch  a  choronwch  ef 
Yn  Llywydd  nef  a  llawr. 

2  Seraphiaid  nef,  pob  un  â'i  dant, 

Dan  ganu  moliant  mawr, 

O  !  deuwch  a  choronwch  ef 

Yn  Lly wydd  nef  a  llawr. 

3  Ei  chwerwaf  angeu,  byth  na  bo 

I'w  saint  angíioíio'r  awr ; 

O !  deuwch  a  cíioronwch  ef 

Yn  Lly wydd  nef  a  llawr. 

4  Pob  llwyth  ac  iaith,  hil  Adda  i  gyd, 

Trwy"r  holl  gwmpasfyd  mawr, 
O  !  deuwch  a  choronwch  ef 
Yn  Lly wydd  nef  a  llawr.     js.  h. 

224.  Cadarn  i  iachau. 

m.  c— York,  80.    St.  George,  81. 
Ç\$  ydwyf  wael  fy  llun  a'm  lliw, 
^  Os  nad  j\v  'mriw'n  gwellhau, 
Af  at  y  Mecldyg  mawr  ei  fri, 
Sy'n  gadarn  i  iachau. 

2  O'm  peni'm  traed,  'rwy'n  glwyfus  oll, 

Pob  archoll  yn  dyfnhau : 
Neb  ond  y  Meddyg  da  i  mi, 
Sy'n  gadarn  i  iachau. 

3  Os  wyf  heb  rym  i  ddim  sydd  dda, 

Dan  bwys  fy  mhla'n  Uesgau, 
Rhydd  Iesu  gryfder  i'r  di-rym ; 
Mae'n  gadarn  i  iachau. 

4  0  ddydd  i  ddydd,  caf  nerth  i  ddal ; 

Mae'i  ras  yn  amlhau  : 
Am  hyn,  nid  anobeithiaf  ddim, 
Mae'n  gadarn  i  iachau.  E..T. 

225.  Crist,  pen  yr  Eglwys. 

M.  c— Erench,  77.     Mart^a-dom,  90. 
"DAN"    sycho'r    moroedd    dyfnion, 
J-   Pan  syrthio  sêr  y  nen,        [maith, 
Yr  hwn  fu  farw,  ac  sydd  fyw, 
Ar  Seion  fydd  yn  ben. 

2  Ei  enw  bery  tra  bo  haul, 

Yn  glodíawr  byth  y  bydd; 

Ac  ni  bydd  diwedd  ar  ei  glod 

I  dragwyddoldeb  ddyclcl. 

3  Bendithion  rif  y  ty wod  mân, 

A  gwlith  y  ddnear  lawr, 
Yn  nghadw  i'r  ffycldloniaid  sydd 
Byth  yn  eu  Harglwydd  mawr. 

4  Aed  enwau'r  byd  i  gyd  yn  ddim, 

Dyrchafer  Brenin  nef ; 
Mae  pob  cyflawnder,  gras,  a  nerth, 
Yn  trigo  ynddo  ef.  M.  B. 


AM  GRIST. 


226.      Mawl  íV  Ceidwad. 
7.  8.— Hosannah,  T.  32. 

TTOSANNA,  Haîeluwiah, 

■J-L  I'r  Oen  fu  ar  Galfaria ; 
Gorphenwyd  iachawdwriaeth  dyn, 

Efe  ei  hun  yw'r  noddfa : 

Tragwyddol  ddiolch  iddo 

Am  faddeu  a  thosturio ; 
Anfeidrol  fraint  i  lwch  y  llawr 

Fod  croeso'n  awr  ddod  ato. 
2     Mae'n  achub  hyd  yr  eithaf 

Y  pechaduriaid  mwyaf ; 
Fe  drefnwyd  ffordd  i  gadw  dyn 

Gan  Dri  yn  un  Ieîiofah ; 

Anturiwn  ninnau  arno, 

Mae'r  Iesu'n  achub  etto, 
A  chroeso  i  bechaduriaid  mawr 

Bob  munyd  awr  ddod  ato. 
8     Mae'r  ddyled  wedi  ei  thalu, 

Ac  uffern  wedi  ei  maeddu, 
Gobeithiol  garcharorion  sy 

Yn  dod  yn  llu  i  fyny : 

Mae'r  pyrth  yn  Uawn  agored, 

Doed  lsrael  o'r  caethiwed ; 
Pob  llesg  a  gwan,  fyth  ger  ei  fron, 

Ei  wyneb  llon  gánt  weìed.      d.  c. 

227«  Canmawl  cariad  Crist. 
2.  8.— Aberdeen,  103.    Potsdam,  104. 
p.LOD,  clod 

^  I'r  Oen  a  laddwyd  cyn  fy  mod ; 
Y  parch  a'r  mawl  i'w  enw  boed, 

Am  iddo  erioed,  o'i  gariad  rhad, 
Hoi  'i  serch  ar  wael  syrthiedig  ddyn ; 
Mawr  iawn  yw  rhin  ei  werthfawr 
waed. 

2  Daw  dydd 

I'r  carchar'orion  fyn'd  yn  rhydd, 
O'u  holl  gadwynau  tynion  sŷdd; 

Mor  felus  fydd  eu  caniad  îiwy ; 
Am  ddioddefaint  addfwyn  Oen, 

Bydd  hyfryd  sôn,  heb  ddiwedd  mwy. 

3  Daw,  daw 

Yr  hyfryd  foreu,  mae  ger  llaw, 
Bydd  pawb  â'i  delyn  yn  ei  law,  [Oen ; 

Heb  ofn   na  braw,  yn    nghwmni'r 
Ond  canu  i  drnírwyddoîdeb  maith, 

Ar  ben  y  daith,  heb  friw  na  phoen. 

AN. 

228.  Angeu  ac  adgyfodiad  Crist. 
7. 6.  d.— Manheim,  111.    Meirionydd,  109. 
Q  !  ENW  ardderchocaf 
^    Yw  enw  marwol  glwy* ; 
Caniadau  archangylion 

A  fydd  fatli  enw  mwy : 
Bydd'  yr  anfeidrol  ddyfais 

O  brynedieraeth  dyn, 
Gfon  raddau  "filoedd  yno 
Yn  cael  ei  chanu'n  un. 


2  Fe  ddaeth  i  wella'r  archoll 

Trwy  gymm'ryd  ciwyf  ei  hun, 
Etifedd  nef  yn  marw 

I  wella  marwol  ddyn : 
Yn  sugno  i  maes  y  gwenwyn 

A  rodd  y  sarph  i  ni, 
Ac  wrth  y  gwenwyn  hwnw 

Yn  marw  ar  Galfari. 

3  Deg  dryll  ar  huarain  arian, 

Fy  lesu,  oedd  dy  bris : 
A  all'sai  ddim  o'r  arfaeth 

Dy  werthu'n  uwch  neu'n  ìs  ? 
Anfeidrol  ddiystyi'wch ! 

Fe  dal'sai  'Mhrynwr  mawr 

Y  nefoedd  fil  o  weithiau, 
A  mil  o  weithiau'r  llawr. 

4  Bechadur !  gwel  e'n  sefyll 

Yn  llonydd  ar  y  groes ; 
Clyw'r  gruddfan  sy  yn  ei  enaid 

Dan  ddyfnder  angeu  loes ; 
O  !  gwrando  ar  ei  ruddfan  ! 

Mae  pob  ochenaid  ddrud 
Yn  ddigon  mawr  o  haeddiant 

Ei  hun  i  brynu  byd. 

5  Gv;el  ar  y  croesbren  acw 

Gyfiaŵnder  mawr  y  ne', 
Doethineb,  a  thrugaredd, 

Yn  gorwedd  mewn  un  lle, 
A  chariad  anfesurol, 

Yn  awr  i  gyd  yn  un, 
Fel  afon  fawr  lifeiriol 

Yn  rhedeg  at  y  dyn. 

6  Cynnefm  iawn  â  dolur, 

Gofidus  iawn  a  fu, 
Fel  doi  tangnefedd  rhyfedd, 

Ac  iechyd  llawn  i  ni ; 
Fe  ddygodd  ein  doluriau, 

A'n  cíwyfau  bob  yr  un, 
Trwy  rym  tragwyddol  gariad, 

O  fewn  ei  gorph  ei  hun. 

229.       Rhan  ii. 

A  C  yna  adgyfododd 
•"■  Yn  ogoneddus  iawn ; 
Daeth  boreu  teg  a  hyfryd, 
'Nol  stormus,  ddu  brydnawn : 

Y  gadwyn  fawr  a  dorodd 
Ar  foreu'r  trydydd  dydd ; 

Fe  goncrodd  angeu'i  hunan : 
Ó'r  carchar  daeth  yn  rhydd. 

2  I  fyny  daeth  o  Edom, 

•   A'i  wisg  yn  goch  ei  lliw ; 
Nis  gali'sai  un  creadur 

Mewn  cadwyn  gadw  Duw: 
Fe  dorodd  rym  yr  angeu, 

Aororodd  cldrysau'r  bedd ; 
Palmantodd  ffordd  o'r  ddaear 

Yn  awr  i  ganol  hedd. 

3  Mae'r  ffynnon  yn  agored ; 

Dewch,  edifeiriol  rai ; 
Dewch  chwithau,  yr  un  ffunud, 
S/n  methu  edifarhau; 


AM  GRIST. 


Dewch,  gafodd  galon  newydd, 

Dewch  chwithau  na  chadd  un 
I  olchi  pob  budreddi 

Yn  haeddiant  Mab  y  dyn. 
ú  O !  Iachawdwriaeth  gadarn, 

O!  Iachawdwriaethglir; 
Fu  dyfais  o'i  chyffelyb 

Erioed  ar  fôr  na  fchir : 
Fe  rodd  ei  fywyd  drosom: 

Beth  all  ef  ballu  mwy  ? 
Mae  myrdd  o  drugareddau 

Difesur  yn  ei  glwy'. 
6  0 !  ras  didrai,  diderfyn, 

Tragwyddol  ei  barhâd  î 
Yn  nghlwyfau'r  Oen  fu  farw 

Yn  unig  mae  iachâd ; 
Iachâd  oddi  wrth  euogrwydd, 

Iachâd  o  ofnau'r  bedd ; 
A  chariad  wedi  ei  wreiddio 

Ar  sail  tragwyddol  hedd.    W.— TH. 

230.  Mawl  am  drefn  iachawd- 

wriaeth. 
7. 6. D— Mount  Street,  113.    Ramah,  108. 
T^Y  Nuw,  fy  Nhad,  fy  Iesu, 
**-   Boed  clod  i'th  enw  byth ; 
Doed  dynion  i  dy  foli 

Fel  rhif  y  boreu  wlith ; 
O !  na  bai  gwellt  y  ddaear 

011  yn  delynau  aur, 
I  ganu  i'r  hwn  a  anwyd 
Yn  Methle'm  gynt  o  Fair. 
2  O  Iesu !  pwy  all  beidio 
Dy  ganmol  ddydd  a  nos  ? 


A  phwy  all  beidio  cofìo 

Dy  farwol,  ddwyfol  lo< 
A  phwy  all  beidio  canu 


Âm  iachawdwriaeth  rad, 
Ag  sydd  yn  teimlo  gronyn 

0  rinwedd  pur  dy  waed? 
3  O  Arglwydd !  rho  i  mi  dafod 

Nas  tawo  ddydd  na  nos ; 
Ond  dweyd  wrth  bob  creadur 

Am  rinWedd  gwaed  y  groes ; 
Na  ddelo  gair  o'm  genau, 

Yn  ddirgel  nac  arg'oedd, 
Ond  am  fod  Iesu  anwyl 

Yn  wastad  wrth  fy  modd.   W.— TH. 

231 .  Dim  ynlawn  ond  aberth  Crist. 
7.6.D.— Abertawe,T.39.  Caerllyngoed,117. 
T>A  fodd,  fy  enaid  euog, 
-L    Y  sefì  yn  erbyn  grym 
Cyfìawnder  hyd  yr  eithaf, 

Na  ad  heb  dalu  ddim, 
Sy'n  chwilio  yr  arenau, 

A  holl  ddyfnderoedd  dyn, 
Yn  eglur  fel  yr  hculwen 

1  lygadDuwei  hun? 

2  Pa  aberth  roddir.  Arjrlwydd, 
Am  bechod  sydd  mor  fawr, 


A'i  bwysau  fel  y  bryniau, 

Ei  rif  fel  gwellt  y  llawr? 
Ai  miloedd  o  fyheryn 

Wna  f  'enaid'  bach  yn  wyn, 
Neu  fyrdd  o  ffiydiau  olew, 

Neu  lawer  gyda  hyn  ? 

3  Nid  edrych  Iôr  ar  weddi, 

Nid  edrych  Iôr  ar  waith, 
Nac  offrwm  poeth,  nac  aberth, 

Mawl,  nac  elusen  chwaith, 
Na  llafur,  na  diwydrwydd, 

Zel,  nac  ymprydiau  trist, 
Na  dim,  at  faddeu  pechod, 

Ond  angeu  Iesu  Grist.    , 

4  Os  Satan,  neu  gydwybod, 

Neu  lym  gyfiawnder  Duw, 
A  blediant  echryslondeb 

Y  pechod  drwg  ei  ry w ; 
Mai  gwâg  yw  pob  creadur 

Am  dano  i  wneuthur  lawn; 
Cyhoeddi  mae.'r  efeníryl 

Fod  Iesu  Grist  yn  llawn.  w.— G.D.o. 

232 .  Galwad  ar  yr  holl  greadigaeth 

.    i  foli  Iesu  Grist. 
7. 6.  D.— Meirionydd,  109.    Ramah,  108. 

A  M  hyny  pob  creadur, 
•^*  Wel  rhoddwch  allan  gân, 
O'r  mwyaf  eu  maintioli, 

Hyd  at  y  lleiaf  mân ; 
Cyhoeddwch  gyda'ch  gilydd, 

Yn  llawen,  nid  yn  drist, 
Am  glod  didrai,  diderfyn, 

A  daioni  Iesu  Grist. 

2  Chwi,  bryfed,  ef  clodforwch, 

Sy'n  isel  ar  y  llawr, 
I  lwch  y  ddaear  atoch 

Daeth  y  Messiah  mawr ; 
YmlusgiaidíO!  dyrchefwch 

Soniarus  gân  o'r  trwch ; 
Bu  Iesu  dri  diwrnod 

Yn  gorwedd  yn  y  llwoh. 

3  Chwi,  adar  ar  yr  aden, 

Sy'n  chwareu  ar.y  pren, 
Rhowch  eich  telynau:n  barod 

I  foli  Brenin  nen ; 
Holl  goedydd  yr  anialwch, 

O  !  curwch  ddwylaw  'nghyd ; 
Rhyfeddod  iddo  farw 

Ac  e'n  Greawdwr  byd. 

4  Anadled  yr  awelon, 

Murmured  pob  rhyw  nant» 
Ryw  swn  soniarus  hyfryd, 

Fel  bysedd  by w  ar  dant, 
Fr  hwn  ei  hun  sydd  uynnon 

O  ddwfr  y  bywyd  pur, 
Ac  yn  anadlu  o'i  Ysbryd 

Gysuron  gloyw,  chr. 

5  Fellt !  fflamiwch  ei  anrhydedd, 

Daranau  l  seiniwch  chwi 


AM  GRIST. 


Ei  gîod,  tra  fyddo'r  moroedd 

Yn  rhuo  i  raaes  ei  fri ; 
Chwi,  ddefaid  mán  a  geifr, 

Cwblhewch  yr  anthem  hyn, 
Fel  oen  dan  law  y  cneiíìwr 

Bu  ar  Galfaria  fryn. 

6  Ti,  ffynnon  y  goleuni, 

Ymgryma  i  lawr  dy  ben, 
I  Haul  ìnil  mwy  ei  lewyrch 

Disgleiriaf  yn  y  nen ; 
Dwêdyn  dy  dro  diderfyn 

Am  gìod  a  mawl  fath  un, 
Sydd  â'i  belydrau  dwyfol 

Yn  g'leuo  enaid  dyn. 

7  Angylion,  archangylion, 

Cydfolwch  iddo  èf ; 
A  dysgwch  ei  glodfori 

Efhefyd,  nefynef; 
Chwi  weìsoch  anfeidroldeb 

Ei  air  a'i  ryfedd  rym, 
Pan  welsoch  natur  eang 

Yn  tarddu  maes  o  ddlm. 

8  Mil  mwy  oedd  eich  rhyfeddod 

Yn  Gethsemane'n  awr, 
Wel'd  chwys  a  gwaed  yn  ddafnau 

Yn  syrthio  ar  y  ilawr ; 
Pwys  bai  ìúliogaèth  Adda 

Yn  gwasgu  i  lawr,  yn  dŷn, 
Yr  hwn  a  rodd  eich  bywyd 

Ryw  oesoedd  maith  cyn  hyn. 

9  Ond  dyn  yn  enwedigol ! 

Ië,  dyn,  dyrchafed  lef, 
Mewn  haleluwia  dyblyg, 

O'r  ddaear  gron  ì'r  nef ; 
Can's  dros  y  dyn  yr  hoeliwyd 

Ef  ar  y  croesbren  mawr, 
A  thros  y  dyn  gorweddodd 

Yn  ngwaelod  bedd  i  lawr.w  —  g.d.c. 

23o.  Gahcad  ar  bob  gradd  i  foli 
y  Gwaredwr. 
7.  6.  D.— Ramah,  10S.    Syria,  T.  38. 
"DETH  bynag  yw'r  gwahaniaeth 
"^  Rhwng  graddau  yn  y  byd, 
Yr  Iawn,  heb  dclerbyn  wyneb, 

Oedd  drosom  ni  i  gyd ; 
Am  hyn,  frenhinoedd,  cwympwch 

O'ch  gorseddfeydd  i  laŵr, 
Sy'n  ifori  o'r  drutaf, 

Ger  bron  y  Brenin  mawr. 

2  Chwi  dlodion,  chwi  gystuddiol, 

Digysur,  fyth  na  thewch, 
Ond^byddwch  bellach  lawen 

Draciiefn  llawenhewch ; 
Dewisodd  yntau  dlodi, 

A  gwawd,  ac  angeu  du, 
Pel  byddech  chwin  frenhinoedd 

Yn  yr  wybrenau  fry. 

3  Chwi  henaint,  sy'n  ymgrymu 

Dan  bwys  blynyddau  hir, 


Yn  rhedeg  gydag  angeu 

Tua'r  anglìofus  dir ; 
Crist  unig  pwyswch  arno, 

Craig  eich  heneidiau  trist ; 
A'r  gair  diweddaf  dd'wedoch 

Boed  fawl  i  Iesu  Grist. 
4  A'r  cyntaf  dd'wedoch  chwithau, 

Eabanod  egwan,  prudd, 
Boed  clod  i  enw'r  Iesu, 

A  dechreu  gyda'r  dydd; 
Parhewch  hyd  fyth  i'w  foli, 

De\viswch  ef  yn  rhan ; 
Er  mwyn  i  chwi  gjmnyddu, 

Daeth  ef  yn  faban  gẁan.w.— G.D.04 

234.  w  Haeddiant  mawr  yr 

àberth." 
7.  6.  D.— Mount  St.,  113.    Hamah,  108. 
X>A  le  dechreuaf  ganu 
x    Am  ddvv-yfol  farwol  loes, 
A  haeddinnt  mawr  yr  aberth 

Eu'n  hongian  ar  y  groes  ? 
Anfeidrol  b\vj*sau  pechod 

A  wasgwyd  arno  ef, 
A'r  pris  anfeidrol  dalwyd 

I  groesi  llyfrau'r  nef. 

2  Mi  ganaf  tra  fo  anadl 

0  fewn  i'r  ffroenau  hyn, 
Am  gariad  yn  dioddef 

Ar  ben  Calfaria  fryn ; 
Am  goron  ddrain  bìethedig, 

Am  hoelion  ecarwa'u  rhyw— 
I  gànu'm  henaid  euog 

Éel  eira  gwyna'i  liw. 

3  Ee  rwygwyd  muriau  cedyrn, 

Fe  d"orwvd  dorau  pres, 
Oedd  rnyngom  ni  a'r  bywyd— 

Mae'r  bywyd  hedciyw'n  nes ; 
Palmantwyd  yr  holl  lwybrau, 

Mae'r  pyrth  o  led  y  pen, 
O  ddyfnder  clinas  distryw 

1  eitha'r  nefoedd  wen. 

4  Ee  bery  trmrareddau 

'R  cyfammod  gwerthfawr  drud, 
Pan  ddarfo'r  greadigaeth 

Ddiderfyn  oll  i  gyd ; 
Ni  l)ydcl  ond  dechreu  gweled 

Daioni  mawi*  y  ne' 
Pan  gollo  haul  a  lleuad 

A'r  holl  blanedau'u  lle.  w. 

235.  Yr  arfaeth  a/r  prynedigaeth. 
7.6.D.— Mount  Street,  113.  Manheim,lll. 

"P'YTH,  fyth,  rhyfedda'i'r  cariad, 
-^    Yn  nhragwyddoldeb  pell, 
A  drefnodd  yn  yr  arfaeth 

Im  etifeddiaeth  well 
Na'r  ddaear  a'i  thrysorau, 

A'i  brau  bleserau  'nghyd: 
Fy  nghyíbeth  mawr  diderfyn 

"Yw  Iesu,  Brynwr  byd. 


AM  GRIST. 


2  Ar  noswaith  oer  fe  chwysai 

Y  gwaed  yn  ddafnau  i  lawr, 
Ac  ef  mewn  ymdrech  meddwí 

Yn  talu'n  dyled  fawr ; 
Fe.yfai'r  cwpan  chwerw 

Wrth  farw  ar  y  pren ; 
Palmantodd  ffordd  i'r  bywyd 

O'r  ddaear  hyd  y  nen. 
S  Tragwyddol  glod  i'r  cyfiawn 

Fu  farw  dros  fy  mai ; 
Fe  adgyfododd  eilwaith 

O'r  bedd  i'm  cyíìawnhau ; 
Ar  orsedd  ei  drugaredd 

Mae'n  dadleu  yn  y  ne', 
Ei  fy wyd  a'i  farwolaeth 

Anfeidrol  yn  fy  ile.  m.  e. 

236.  Brawd  a  aned  erbyn  caledi. 

7.6.D.— Meirionydd,  109.  Missionary,  110. 

TTOSANNA,  Haleluwia, 
J-J-  Fe  anwydBrawd  i  ni  j 
Fe  dalodd  ein  holl  ddyled 

Ar  fynydd  Calfari ; 
Hosanna,  Haleluwia, 

Brawd  ííÿddlawn,  di-wahân ; 
Brawd  erbyn  dydd  caledi, 

Brawd  y w  mewn  dŵr  a  thân. 
2  Brawd  anwyl  sy'n  ein  cofio 

Mewn  oriau  cyfyng  caeth ; 
Brawd  Uawn  o  gydymdehnlad — 

Ni  chly wyd  am  ei  fath ; 
Brawd  cadarn  yn  y  frwydr, 

Fe  geidw'i  frodyr  gwan; 
Yn  dirion  dan  ei  aden 

Fe  ddaw  â'r  liesg  i'r  lan.      D.  w. 

23 7  •  Graig  yr  lachawdwriaeth. 
7.6.D.— Manheim,  111.  Heol  y  Bont,  T.  35. 
Ä  M  Graig  yr  iachawdwriaeth 
■"•  Fy  enaid  egwan  cân ; 
Y  Syliaen  fawr  dragwyddol, 

Arr  hyfryd  Gongl-faen ; 
Fy  Noddfa  rhag  ystormydd, 

A  Chysgod  rhag  y  gwres ; 
Mae'n  ganmil  mwy  rhagorol 

Na  chedyrn  furiau  pres.       D.  w. 

238«  Addasriuydd  anfeidrol  y 

Gwaredwr. 
7. 6.  D.— Ramah,  108.    Meirionydd,  109. 
Ç\ !  am  gael  ffydd  i  edrych, 
^    Gyda'r  angylion  fry, 
I  fôr  yr  iachawdwriaeth, 

Dirgelwch  ynddi  sy ; 
Dwy  natur  mewn  un  persòn 

Yn  gysson  yno  gaed ; 
Anfeidrol  a  thragwyddol 
Yw  rhinwedd  dwyibl  waed. 
2  0  f 'enaid !  gwel  addasrwydd 

Y  person  dwyfol  hwn ;  . 


Anturia  iddo'th  fywyd, 

A  bwrw  arno'th  bwn: 
Mae'n  ddyn  i  gydymdeimlo 

A'th  holl  wendidau  i  gyd; 
Mae'n  Dduw  i  fynu'r  orsedd 

Ar  ddiafol,  cnawd,  a  byd.      a.  g-. 

äü9.  Hhyddid  a  maddeuant  trwy 
Grist. 
7.6.  D.— Heol  y  Bont,Y.  35.  Manheim,  111, 
A  GORODD  ddrws  i'r  caetiüon 
•"■  I  ddod  o'r  cystudd  mawr; 
A'i  werthfawr  waed  fe  dalodd 

Eu  dyled  oll  i  lawr : 
Nid  oes  dim  damnedigaeth 

I  neb  o'r  duwiol  hâd ; 
Y  gwaredigion  canant 
■  Am  rinwedd  mawr  ei  waed. 

2  Wel  dyma'r  un  sy'n  maddeu 

Pechodau  rif  y  gwlith ; 
'Does  mesur  ar  ei  gariad, 

Na  therfyn  iddo  byth ; 
Mae'n  'mofyn  lle  i  dosturio, 

Mae'n  hoflì  trugarhau ; 
Trugaredd  i'r  amddiíaid 

Sydd  ynddo  i  barhau. 

3  Teilwng  yw'r  Oen  a  laddwyd 

O'r  holí  ogoniant  mawr, 
Trwy  ganol  nef  y  nefoedd, 

Ac  yma  ar  y  llawr ; 
Pan  elo'r  holl  greadigaeth 

Yn  ulw  gan  y  tân, 
Teilyngdod  Iesu  drosof 

Fydd  fy  nhragwyddol  gân, 

4  Fe  genir,  ao  fe  genir 

Yn  nhragwyddoldeb  maith, 
Os  gwelir  un  pererin 

Mor  lesg  ar  ben  ei  daith ; 
A  gurwyd  mewn  tymmhestloedd, 

A  olchwyd  yn  y  gwaed, 
A  ganwyd,  ac  a  gadwyd 

Trwy'r  iachawdwriaeth  rad.  m.  b. 

240.  Iachawdwriaeth  trwy  Grist, 
7.  6.  D.— Syria,  t.  33.    Ehyddid,  A.  14. 
T)AETH  i  ni  iachawdwriaeth 
J-'  Trwy  eithaf  chwys  a  gwaed; 
Mae'n  codi  pechaduriaid 

O'r  dyfnder  ar  eu  traed ; 
'Da'i  byth  i  'mofyn  haeddiant, 

Trwy'r  nef  na'r  ddaear  lawr, 
Ond  haeddiant  pen  Calfaria— 

Rhinweddau'r  aberth  mawr. 
2  Pan  oedd  euogrwydd  creulawn 
.  Yn  llosgi  fei  y  tân, 
A  Satan  yntau'n  rhifo 

Fy  meiau,  fawr  a  mân; 
Anfeidrol  haeddiant  Iesu 

A  wnaeth  i'r  glorian  droi, 
A'i  nefol  ymddangosiad 

Wnaeth  i'm  gelynion  ffoi.     an. 


AM  GRIST. 


241.   Y  Mab  mewn  agwedd  gwas. 
7. 6.  D.— Meirionydd,  109.  Talyilyn,  T.  37. 

HPAD  oesoedd  tragwyddoîdeb 
J-  A  ddaeth  mewn  rgwedd  gwas; 
Cymmerodd  ein  gwendidau; 

TTel  dyma  fòr  oi^s: 
Gan  iddo  ddod  raor  isel, 

Fe  gyfýd  fyi  dd  i'r  lan, 
Yn  dystion  o'i  drngaredd 

Fr  'by  wyd  yn  y  man.  àJS. 

2í4ìZ,  Crist  fel  pren  afalau. 

7.  6.  D.— Missionary,  110.    Mount 

Street,  113. 

pWY  welaffelf'Anwylyd, 

J-    Yn  hyfryd  ac  yn  harcid, 

Fel  frrwythîawn  bren  afalau 

'X  rhagori  ar  brenau'r  ardd? 
Ces  eistedcì  dan  ei  gysgod 

Ar  lawer  eawod  ílin ; 
A'i  ffrwyth  oedd  fil  o  weithiau 
I  mi  yn  well  na'r  gwin.  j.  T. 

243.  Harddwch  y  Gwaredwr. 

7.  6.  d.— Ramah,  103.    Syria,  Y.  33. 
"]Vj~AE  myrddiwn  o  rinweddau 
~  x  Yn  eistedd  ar  ei  wedd, 
A  ennyn  fythol  gariad, 

A  ennyn  fythol  hedd ; 
A  phan  ddarfycldo'r  gorchu&d, 

Fe'i  gwel  yr  eçlwys  fawr, 
A'r  olwg  arno  a'i  sugna 

Yn  llwyr  oddi  ar  y  llawr.         an. 

244.  Diolch  am  Gyfryngwr. 
7.6.D.— St.  Mark,  T.  36.    Meirionydd,  109. 

T>A  le,  pa  fodd  dechreuaf 
Foliannu'r  Iesu  mawr  ? 
Olrheinio'i  ras  ni  fedraf ; 

Mae'n  llenwi  nef  a  llawr : 
Anfeidrol  ydy  w'r  Ceidwad, 

A'i  holl  drysorau'n  llawn; 
Diderfyn  yw  ei  gariad, 

Difesur  yw  ei  ddawn. 

2  Trugaredd  a  gwirionedd 

Yn  Nghrist  sy'n  awr  yn  un, 
Cyfiawnder  a  thangnefedd 

Ynghyd  am  gadw  dyn : 
Am  Grist  a'i  ddioddeíìadau— 

Rhinweddau  marwol  glwy', 
Y  Beinir  pèr  ganiadau 

I  dragwyddoldeb  mwy. 

3  0 !  diolch  am  Gyfryngwr— 

Gwaredwr  cryf  i'r  gwan ; 
O!  am  gael  ei  adnabod — 

Fy  Mhriod  a  fy  Rhan ; 
Fy  ngwisgo  à'i  gyfiawnder 

Yil  harctd  ger  bron  y  Tad; 
A  derbyn  o'i  gyfìawnder 

Wrttí  deithió'r  anial  wlad.     E.  B. 
S 


24o.  Unaberth. 

7.  6.  D.— Meirionydd,  109. 
TTN  waith  am  byth  oedd  ddigon 
^    I  wisgo'r  goròn  ddrain  : 
Un  waith  am  byth  oedd  ddigon 

I  ddiodde'r  bicell  fain ; 
Un  aberth  mawr  gwirfoddol 

A  ddofodd  ddwyfol  lid; 
Un  Iesu  croeshoeliedig 

Sy'n  Feddyg  trwy'r  holl  fyd.    an. 

ä4Ö.  Ejfeithiolrwydd  angeu  Crist. 
M.  B— Tytherton,  119.     Colchester,  120. 
A  I  am  fy  meiau  i 

Dioddefodd  Iesu  mawr, 
Pan  ddaeth  yn  ngrym  ei  gariad  ef 

0  entrych  nef  i  lawr? 

2  Cyflawnai'r  gyfraith  bur, 

Cyfiawnder  gafodd  iawn;. 
A'r  ddyled  fawr,  er  cymmaint  oedd, 
A  daiodd  ef  yn  llawn. 

3  Dioddefodd  angeu  loes, 

Yn  ufudd  ar  y  bryn ; 
A'i  waed  a  ylcli  yr  Ethiop  du 
Yn  lân  fel  eira  gwyn. 
4t  Bu'n  angeu  i'n  hangeu  ni 
Wrth  farw  ar  y  pren ; 
A  thrwy  ei  waed  y  dygir  llu, 
Trwy  angeu,  i'r  nefoedd  wen. 

5  Pan  grymodd  Iesu  ei  ben, 

Wrth  farw  yn  ein  Ue, 
Agorodd  ffordd,  pan  rwygai'r  llen, 

1  bur  drigfanau'r  ne\ 

6  Gorchfygocld  uffern  ddu, 

Gwnaeth  ben  y  sarph  yn  friw; 
O'r  carchar  caeth  y  dygir  llu, 
Trwy  ras,  i  deulu  Duw.  j.  B. 

247.  Gogoniant  Crist. 

m.  B.-Tytherton,  119.    St.  Michael,  121. 
-jyrAE  'n  decach  yn  ei  wedd 
±A-  O'u  bron  na  dynol-ryw; 
Nid  oes  greadur  îs  y  rhod 
Sydd  debyg  i  fy  Nuw. 

2  Dioddefodd  ar  y  pren, 

I  hoelio'i  ddwylo  a'i  draed ; 
Trywanwyd  idcl  ei  ystlys  bur, 
Daeth  alian  ddwr  a  gwaed;  . 

3  Fel  cai  y  dua'i  liw 

Ei  gànu'n  hyfryd  wyn, 
Mewn  afon  bur  o  waecl  a  dwr 
Ddylifodd  ar  y  bryn.  w. 

248.  Trefn  cadw. 

M.  b.— St.  Michael,  121.    Ipswich,  122. 

rpOSTURI  dwyfol  fawr 
x  At  lwch  y  llawr  sy'n  bod, 
Pan  gymmerth  Duw  achubiaethdyn» 
A'i  glyrnu'n  un  â'i  glod. 


AM  GETST. 


2  Pan  ddaeth  y  Mab  o*i  fodd 

I  farw  yn  ein  lle, 
Agorodd  ífordd  i'n  dwyn  at  Dduw  j 
Ein  Ceidwad  yw  efe. 

3  Mae  Iesu'n  fawr  ei  fri, 

A'i  glod  yn  llenwi'r  nef ; 
A  holl  hyfrydwch  pur  y  plant 
Yw  ei  ogoniant  ef.  S.  LL. 

249.  Cariad  ac  Iawn  Crist. 

hL  b— Tytherton,  119.    Colchester,  120. 
pYDUNED  Seionlân 
^  Mewn  cân  bereiddia'i  blâs, 

0  fawl  ara  drugareddau'r  lôn, 
Ei  roddion  ef  a'i  ras. 

2  P'le  gwelir  cariad  fel 

Ei  ryfedd  gariad  ef  ? 
P'le  bu  cyífeíyb  iddo  erioed? 

Rhyfeddod  nef  y  nef  ! 
Fe'n  carodd  cyn  ein  bod, 

A'i  briod  Fab  a  roes, 
Yn  ol  ammodau  hen  y  llẃ, 

I  farw  ar  y  groes. 

4  Gwnaeth  Iesu  berffaith  iawn 

Brydnawn  ar  Galfari ; 
Yn  ei  gyfiawnder  pur  di-lyth 
Mae  noddfa  byth  i  ni. 
B  Anfeidrol  ydy  w  gwerth, 
A  rhin  ei  aberth  mawr, 

1  achub  rhyw  aneirif  lu 

0  deulu  gwael  y  llawr. 
fi  Y  rhai,  yn  berffaith  lân, 

A  beraidd  gân'  i  gyd, 
I'r  bendigedig  unig  Oen, 
Yn  iach  o  boen  y  byd.  js.  H. 

250.  Yr  aberth  digonól. 

m.  b.— Colchester,  120.    Ipswich,  122, 
"[^IS  gallai  gwaed  yr  holl 
x^   Aberthau  i  gyd  o'r  bron 
Roi  heddwch  i'r  gydwybod  ddu, 
Na  golchi  bryntni  hon. 

2  Ond  Crist,  y  nefol  Oen, 

A  ddyg  bechodau'r  byd ; 
Ei  aberth  ef,  a'i  waed,  sydd  fwy 
Na  phwysau  'rhai'n  i  gyd. 

3  Af  ato  fel  yr  wyf 

1  'mofyn  am  iachâd ; 

A'm  h©li  becliodau  addef  wnaf 
Yn  isel  wrth  ei  draed. 

4  Mae  gobaith  f'enaid  gwan, 

Ey  hyder,  a  fy  ífydd, 
Yn  gwir  ymorphwys  ar  ei  waôd 
Am  lwyr  lanhâd  ryw  ddydd. 

5  Gwnaeth  Iesu  gj^mmod  llawn, 

Dioddefodd  angeu  loes; 
Y  clod  di-drai,  y  mawl  di-lyth, 
Fo  byth  am  waed  y  groes. 

Cyf.jy, ,  ts.  IWatts}. 


2  0 1 .    Tachawdwriaeth  rád. 
M.  B— Tytherton,  119.    Colchester,  120. 

"jy/TAE'r  iachawdwriaeth  râd 
-L-L  Yn  ddigon  i  bob  rhai : 
Agorwyd  fîynnon  er  glanhâd 
Pob  pechod  câs  a  bai. 

2  Daw  tyrfa  rif  y  gwlith 

Yn  iach  trwy  rin  y  gwaed : ' 

Pwy  ẃyr  na  byddaf  yn  eu  plith,' 

Yn  lân  o'm  pen  i'm  traed? 

3  Er  lleted  yw  fy  mhla, 

Er  dyfned  y  w  íÿ  mriw, 
Y  balm  o  Gilead  a'm  hiachâ— 
Mae  Crist  yn  Feddyg  gwiw. 

4  Dan  bwys  euogrwydd  du, 

Edrychaf  tuà'r  groes, 
Lle  llifodd  gwaed  fy  Mhriod  cu; 
Anfeidrol  iawn  a  roes.  p.  j. 

252.     Henffych  ir  Messîah. 
M.  b.  d.— Aberdar,  A.  20.    Pererin,  T.  44. 

"DLANT  ffyddlon  Seion,  dewch, 

•^  A  llawenhewch  i  gyd ; 

Yn  mlaen  â  chwi  í'el  milwyr  da, 

Yn  llon  er  gwaetha'r  Uid : 
O  !  hyfryd  ddedwydd  awr, 

Messiah  mawr  a  gaed ; 
Henffych  i'r  dydd  ar  boreu  daeth 

Yr  iachawdwriaeth  rad. 

2  Er  i  ni  golli'r  hedd, 

Yn  mharadwysedd  wiw, 
A  bod  yn  fyr  o  gadw'r  fraínt, 

Myn'd  dan  ddigoíaint  Duw; 
Ni  gawsom  Had  y  wraig 

Yn  gadarn  graig  i'n  traed : 
Henffych  i'r  dydd,  &c 

3  Addewid  gafwyd,  do, 

'Nol  ini  syrthio  'rahell ; 
Arfaethol  ras,  hawl  ini  a  roed, 

Gaed  ar  gyfaramod  gwell : 
Mae'r  sylfaen  yn  ddi-gryn, 

Ni  chollir  un  o'r  hâd ; 
Henffych  i'r  dydd,  &c 

4  Er  gwaethaf  Satan,  sydd 

Yn  temtio  ddydd  a  nos, 
Mae  genym  hawl  i'r  trysor  da 

Sy'n  pâra  o  oes  i  oes : 
Efordd  newydd  gafwyd,  do, 

I  deithio  at  y  Tad ; 

Henffych  i'r  dydd,  &c 

5  Drachefn,  llawenhewch, 

Chwi  etholedig  lu, 
Mae'r  oruchafiaeth  wedi  dod 

Trwy  Grist  ein  Priod  ni : 
Er  cyfeiliorni'n  hir, 

Cawn  ddod  i  dir  ein  gwlad ; 
Henífych  i'r  dydd  a'r  boreu  daeth 

Yr  iachawdwriaefeh  rad.  w. 


AM  GRIST. 


253.     T  cwbl  trwÿr  gwaed. 
ìlb.d.— Aberdar,  a.  20.   Heidelberg,  128. 
T)Y  glwyfau  yw  fy  rhan, 
-^  Fy  nhirion  Iesu  da ; 
Y  rhai'n  y w  nerth  fy  enaid  gwan, 

Y  rhai'n  a'm  llwyr  iachà : 
Er  saled  yw  fy  nrych, 

Er  tloted  wyf  yn  awr, 
Fy  llenwi  gaf  à  llawnder  Duw, 

A'm  gweled  fel  y  wawr. 
2  Mi  brofais  Dduw  yn  dda, 

Fy  nhirion  raslawn  Dad, 
Yn  maddeu  im  fy  meiau  mawr 

Yn  rhwydd  o'i  gariad  rhad : 
Fe'm  seliodd  i  mewn  hedd; 

On'd  rhyfedd  y w  ei  ras  ? 
Fe'm  bwydodd  i  â'r  manna  pur 

Mewn  gwledd  o  hyfryd  flas. 
8  Mi  wn  i  Grist,  mi  wn, 

Fy  ngharu  cyn  boct  byd ; 
Parhau  i'm  caru  gwn  y  gwna, 

Heb  drai,  yr  un  o  hyd : 
Efe  yw'm  Ty wysog  hardd, 

Efe  yw'm  Meddyg  mawr, 
Efe  yw'm  Harchotíeiriad  gwych, 

Sydd  droswy'n  pledio'n  awr.      -w". 

254#  Gwaed  yn  puro  y  gyäwybod. 
M.  b.  d.— Pererin,  y.  44. 
fj[l  gana'  am  waed  yr  Oen, 
"UJ~  Er  maint  yw  'mhoen  a  'mhla'; 
Does  geny'n  wyneb  calon  ddu 

Ond  Iesu'r  Meddyg  da; 
Fy  mlino  gés  gan  hon, 

Ei  throion  chwerwcn  chwith; 
Fy  unig  sail  i  am  y  wlad 

Yw'r  cariad  bery  byth.  ajt. 

255.  Adnabod  Crîst. 

m.  b.  d,— Aberdar,  a.  20.    Pererin,  Y.  44. 
"TJI7EL  dyma'r  Ceidwad  mawr 
"  *    A  ddaeth  i  lawr  o'r  nef, 
I  achub  gwaeledd,  llwch  y  Úawr ; 

Gogoniant  iddo  ef : 
Bu  farw  yn  ein  lle 

Ni,  bechaduriaid  gwael ; 
Mae  pob  cyflawnder  ynddo  fe 

Sydd  arnom  eisieu  gael. 
2  Ei  'nabod  ef  yn  iawn 

Yw'r  bywyd  llawn  o  hedd, 
A  gwel'd  ei  iachawdwriaeth  lawn 

Sydd  yn  dragwyddol  wledd : 
Cael  teimlo  gwaed  y  groes 

Yn  dofi'r  loes  a'r  cur, 
A  wnaeth  i  filoedd  o  bob  oe§ 

I  seinio'r  anthem  bur.  j.  t. 

256.  Ffynnon  i  bechod  ac  ajlendid. 
6J6.8.— St.  Ambros,  133.  Amsterdam,  134. 

Á  M  iachawdwriaeth  lawn, 
■°"  Foreuddydd  a  phrydnawn, 


Moliannu  gawn  yr  Iesu  gwiw; 

Dioddefodd  angeu  loes 

Yn  ddiddig  ar  y  groes, 
A'i  ddoniau  rhoes  i  ddynolryw. 

2  Gorphenwyd  talu'n  llawn, 
Ar  groesbren  un  prydnawn ; 

O  ddedwydd  Iawn !  ni  gawn  yn  llu 

Faddeuant  yn  ei  waed, 

A  hollol  wir  iachâd ; 
A  Duw  yn  Dad  mewn  cariad  cu. 

3  Y  ffynnon  loyw  hon, 
Yn  ol  y  way  wffon 

Aeth  dan  ei  fron— daeth  i  ni  fraint  I 

A  ylch  y  brwnt  yn  lân ; 

Hosanna,  f  enaid  cân : 
Can's  dyma  sylfaen  j^r  holl  saint.  G. 

2iòl*         Tr  un  testyn. 

6.6.3.— St.  Ambros,  133.  Amsterdam,  134. 

A  GORWYD  ar  y  bryn 
■"•  Ryw  ffynnon  rad  cyn  hyn, 
A'm  gylch  yn  wyn  o'm  pen  i'm  traed ; 

Mae'n  golchi'r  dua'i  liw 
Mor  wyn  a'r  eira  gwiw ; 
Rhinweddol  yw  y  dwyfol  waed. 

2  Y  ffynnon  loy w  hyn, 
A  darddodd  ar  y  bryn, 

Yn  ffrydiau  o  anfeidrol  hedd ; 

Rhy w  fôr  o  gariad  yw 

Dy  heddwch  di,  fy  Nuw, 
A  nef  y  nef  yw  gwel'd  dy  wedd. 

3  Mi  wnaf  fy  nghartref  mwy 
Dan  gysgod  marwol  glwy'; 

'Does  noddfa  arall  dan  y  nef, 
Na  man  i  gael  glanhâd, 
.  Ond  yn  y  ffynnon  rad 
0  ddwfr  a  gwaed  o'i  ystlys  ef.      Gk 

258.  Bendithion  iachawdwriaeth* 
6.6.8.— Amsterdam,  134.  St.  Ambros,  138. 

O  IACHAWDWRIAETH  fawr  I 

^  A  lifodd  im  i  lawr, 
Yn  ffrydiau  pur,  grisialaidd,  byw ; 

Maddeuant  i  mi  gaed, 

A  heddwch  yn  y  gwaed, 
O  gariad  rhad  ein  Tad  a'n  Duw. 

2  'Does  unrhyw  drysor  drud 
Fel  ef  o  fewn  y  byd ; 

Mae'n  gwneyd  fy  ysbryd  llesg  yn  llon: 
Mwy'n  ìlawen  byddaf  byw 
Yn  noddfa  bur  fy  Nuw, 

Dan  holl  gystuddiau'r  ddaear  hotii 

3  'Mi  dreuliaf  oriau  f'oes 

Yn  dawel  dan  y  groes, 
Dim  ond  cael  edrych  ar  dy  wedd : 

Perffeithrwydd  pleser  yw 

Y  wledd  o  gariad  Duw, 
Fy  holl  ddyddanwch  a  fy  hedd.    €K 


AM  GRIST. 


259.  Rhinweddyr  eiriolattìu 

6.  8— Alun,  A.    18.    Bombay,  136. 
O'H  holl  gadwedig  lu 
^    Sy'n  teithio  i  Saleni  lân, 
Myfi  yw'r  mwyaf  du, 

Ar  bawb  yn  dwyn  y  blaen : 
Tràgwyddoi  ras  na  buasai'm  nyth 
Mewn  cadwyn  byth  yn  uífern  dân. 

2  Er  hyn  nid  ofnaf  mwy, 

Er  cynddrwg  yw  fy  ngwedd, 
Ca'dcl  pechod  farwol  glwy' 

Gan  Iesu  glân  â'i  gledd ;   [Nghrist, 
Mae'r  dclraig  yn  friw  dan  draed  fy 
Mae    i'm    henaid   trist  dragwyddol 
hedd. 

8  Efe  yw'm  Meichiau  mawr 

0  flaen  gorseddfaingc  Iôn, 
Sy'n  eiriol  bob  yr  awr, 

Gan  gofìo'i  ddirfawr  boen : 
Pam  'r  ofnaf  mwy  ?  mae'n  llifo  i  maes 
I  orsedd  gras  bur  waed  yr  Oen. 

é  Mae  briw  y  bicell  fain, 

À  thyllau'r  hoelion  dur, 
Àc  ol  y  goron  ddrain, 

A  chŵysau'r  groes  a'i  chur, 
Yn  dadleu  nerth  cyfìawnder  Naf 
Dros  f'enaid  claf  amheddwch  pur.  w. 

260.  Rhosyn  Saron, 

6.  8.— Alun,  a.  18.    Bombay,  138. 
f)  !  ROSYN  Saron  hardd  1 
^    O  !  'r  lili  gwyn  ei  liw  I 
Nid  oes  o'r  ddac'r  a  dardd 

Flaguryn  fel  fy  Nuw : 
Yn  mhlith  y  coed  rhyw  gangen  lawn 
O  sypiau  grawn  f  Anwylyd  y  w. 

2  Pan  oeddwn  i  yn  wan, 
Yn  mron  ììewygu'n  wir, 
Fe'm  cododd  i  i'r  lan 

1  mewn  i'w  windy  pur : 

Ces  yfed  gwin,  hyd  heddyw  mae 
Fyth  yn  parhau  ei  neíbl  rin.        W. 

231.  Goruchafiaeth  Crist  ar 
y  gclynion. 
6.  8.— Alun,  A.  18.    Bombay,  136. 

rpHWY  rinwedd  nefol  ras 
x  Rhof  glod  i'r  Iesu  glân ; 
Gorchfygodd  angeu  glas, 
Fe'in  tynodd  i  o'r  tân : 
Archollwyd  ef.  cadd  farwol  friw ; 
Mae  etto'n  fyw;  fy  enaid  càn. 

2  ?y  nghalon  pam  nas  tŷr 

Yn "ddryliiau  bob  yr  awr, 
Wrth  weî'd  i'y  Mhrynwr  pur 

A'i  wàed  yn  liif  i'r  llawr, 
Gan  wvio'n  daer  ar  Dduw  ei  Dad 
&m  faddeu'n  rhad  fy  meiau  mawr  ? 


3  Rhyfelodd  Crist  á'r  ddraig, 

Trwy  angeu  dirfawr  boen; 
Gorcliíygocld  Had  y  wraig ; 

I'r  orsedd  'raeth  yr  Oen  : 
Dros  f'enaid  i  mae  yno'n  awr, 
F'  Eiriolwr  mawr,  a'm  hanwyl  Iôn. 

4  Mae'r  fîbrdd  yn  awr  jm  rhydd 

I  entrych  nefoedd  wen, 
Gall  pob  pechadur  prudd 

Gael  lle  o  fewn  j'r  llen : 
Mae'r  Iesu  fry  â'i  freichiau  ar  led, 
Fy  enaid  cred:  Amen,  Amen.      w. 

262.  Enwyr  lesw. 

6.  8.— Alun,  a.  18.    Ramoth,  Y.  47. 
Q  !  ENW  anwyl  iawn, 
^    Anwylaf  un  yn  bod ; 
Ni  chlywodd  engyl  nef 

Gyffelyb  iclclo  erioed :  [nos, 

Rhof  arno  'mhwys,  doed  dydd,  doed 
Fe'm  deil  i'r  lan  dan  bob  rhy  w  groes. 
%  Cryf  yAv  ei  dclcheu  law, 

Anfeidrol  yw  ei  rym, 
Ac  nid  oes  byth  a  saif 

O  flaen  ei  wyneb  ddim": 
Rhois  idclo  f  liiin,  f'amddifTyn  gwna 
Rhag  dyfais  uffern  faith  a'i  phla,    w. 

263 .  Diddanwch  trwy  waed  y  groes. 
6.  8.— "\Yaterstock,  y.  46.    Alun,  A.  18. 

*D  YDD  di  yn  ymborth  pur 
-^  I'm  henaid  ddydd  a  nos ; 
Fy  holl  ddiddanwch  gwir 

Fo'n  tarddu  o  waed  y  groes : 
Distewi  wnaf ;  mae  trysor  mwy 
Nag  fedd  y  byd  mewn  marwol  glwy*. 

2  Na  flined  f 'enaid  llaith, 

Er  lleied  yw  dv  vym, 
'Dall  dyfais  uffern  faith, 

Na  phechod  wneuthur  dim ; 
Ar  Galfari  fe'u  maeddwyd  hwy, 
Torwyd  eu  nerth  â  marwol  glwý . 

3  Mae  llwybr  hyfryd  iawn 

O'r  ddae'r  i'r  nefoedd  fry, 
Agorwyd  un  prydnawn 

Ar  fynydcl  Calfari ; 
Myrdd  o  fendithion  maith  ynghyd 
A  ddug  y  groes  i  anial  fyd.  w . 

264.  Gwaed  y  groes  yn  trbyn  ofn. 
6.  8.— Alun,   A.  18.    Bombay,  136. 
TV/TAE  dafn  bach  o  waed 

-L>J-  Yn  drymach  yn  y  nef 
Na'r  pechod  mwyaf  gaed, 

A'i  holl  euogrwydd  ef : 
Gwrandewir  ìlais  y  dwyfol  glwj-* 
O  flaen  eu  damniol  floeddiad  hwy, 
2  Ni  chollwyd  gwned  y  groes 

Erioed  am  ddim  i*r  liawr ; 
'Ddioddefwyd  angeu  loes 

Heb  ryw  ddybenion  mawr  j 


AM  G&IST. 


A  dyma  oedd  ei  amcan  ef— 
Ey  nwyn  o'r  byd  i  deyrnas  nef. 
3     Nn'd  i  nii  garu  rnwy 

Y  pechod  drwg  ei  ryw— 

Y  pechod  roddodd  glwy* 
1  'Mhrynwr,  O  fy  Nuwl 

Na'd  i  mi  garu  dim  ond  ti 

O'r  ddae'r  i  eitha'r  nefoedd  fry.    w. 

2G5.  Cariad  Crist  yn  drech 
na'r  gelynion. 

6.  8 .— Gwladys,  135.    Alun,  A.  18. 
"RNNYNAIST  vnof  dân— 
J-i  Perffeithiaf  dán  y  nef, 
Nis  gall  y  moroedd  mawr 
I  ddiffodd  mo'no  ef :        [dy  waed, 
Mae'th  lais,  mae'th  wedd,  mae  gwel'd 
Yn  troi  'ngelynion  dan  fy  nhraed. 
2      Mae  caru  'Mhrynwr  mawr, 
Mae  edrych  àr  ei  wedd, 

Y  pleser  mwya'n  awr 

Sy  i'w  gael  tu  yma  i'r  bedd: 
O  gariad  rhad  !  O  gariad  drud  ! 
Sydd  fil  o  weithiau'n  fwy  na'r  byd. 
S      Wel  dyma'r  gwrthddrych  cun, 
A  dyma'r  awr  a'r  lìe, 
Cyssegraf  íì  fy  hun 
Yn  gyfan  iddo  fe : 
Ffarwel,  ftàrwel,  bob  eilun  mwy, 
Mae  cariad  Iesu'n  drech  na  hwy.    w. 

266.  Hyder  ffydd  yn  ei  Brenin. 
ô.  8. — Gwladys,  135.    Normandy,  137. 
Q'R  Ganaan  hyfryd,  wiw, 
w    Addawyd  i  myfì, 
Cartrefle  pur  fy  Nuw, 
Uwch  y  ffurfafen  fry ; 
Mi  dclof,  mi  ddof,  i'r  lan  ryw  awr, 
Er  maint  sydd  am  fy  nghadw  i  lawr. 
8      O  !  luoedd  uffern  faith, 

Er  cymmaint  yw  eich  erym, 
Tra  f'  Arglwydd  o  fy  mhíaid, 
Ni  thycia'ch  gallu  ddim : 
Un  olwg  syn,  un  gair  o'i  lid, 
A  d$Tr  i  lawr  eich  rhwysg  i  gyd. 
8      Yn  ei  ryfeloedd  'rwyf, 
Ei  ryfel  ef  ei  hun, 
Ac  nis  caf  yno  glwyf, 
Tra  fyddwyf  wrth  ei  glun : 
Ei  hyfryd  air  a'm  ceidw'n  fy w ; 
'Does  dim  orchfyga  air  fy  Nuw. 

4  'Does  ofn  o  dan  fy  mron 

Yn  agos  atat  ti; 
Ti  goncraist  ofnau  o'r  bron 

Ar  fynyddCalfari; 
Ti  faeddaist  fyrdd  â  marwol  glwy'; 
Nid  oes  ond  canu  imi  mwy. 

5  Llawn  Haleluwia  mwy 

I  Frenin  dae'r  a  ne', 
Ddioddefodd  farwol  glwy* 
Yn  wirion  yn  fy  Uu ; 


W 


0  ddedwydd  awr !  O  ddedwydd  loes, 
Bu'm  Duw  yn  hongian  ar  y  groes.  w. 

267.  Buddugóliaeth  y  groes. 

6.  8.— Gwladys,  135.    Bcverley,  138. 
'E  gân  'tifeddion  gras 
Yn  beraidd  maes  o  law, 
With  weled  bóddi'r  Aipht, 
A  hwythau'r  ochr  draw: 
Fy  enaid,  hôd  i  ben  y  bryu, 

1  wel'd  y  goncwest  ryfedd  hyn. 

2  Yn  uchel  fry  ar  fryn, 

Rhwng  daear  gron  a  nef, 

Holl  rwysg  Gebenna  fawr, 

A'i  grym,  orchfygodd  ef; 

Dan  hoelion  dur  goddefodd  glwy'; 
Pa  sut  ymff'rostia  uíi'ern  mwy  ? 

3  Wel  dacw'r  ffordd  yn  rhydd ; 

Agorwyd  o  bob  tu, 
O  ddyfnder  daear  las 
I  uchder  nefoedd  fry : 
O  clring  !  O  dring  !  fy  enaid  mwy, 
Mae   nerth   i'w   gael  mewn  dwyfol 
glwy'. 

4  Wel  deuwn  yn  y  blaen, 

Ee  gwympodd  ofiiau  mawr 
Ar  y  gelynion  hyf 

Oedd  am  ein  cael  i  lawr : 
Fe  gaed  y  dydd,  mi  gly wa'r  nen 
Yn  canu  concwest,  ar  y  pren.         w. 

268.  Iesu9  ffynnon  dedwyddwch. 

6.  8.— Normandy,  137.    Gwladys,  135. 

*PY  lesu  yw  fy  Nuw, 
J-    Fy  noddfa  gadarn  gref ; 
Ni  fedd  fy  enaid  gwan 
Ddim  arall  dan  y  nef ; 
Mae  ef  ei  him,  a'i  angeu  drud, 
Yn  fwy  na'r  nef,  yn  fwy  na'r  byd. 

2  O  !  ftynnon  fawr  ei  rhin 

O  ddwyfol  win  a  lìaetîi ! 
Sydd  yn  ei  haeddiant  ef ; 

'Does  yn  y  nef  o'i  bath :  [fraint 
Dewch,  bawb  ynghyd,  gwelwch  y 
A  gadd  y  lleiaf  un  o'r  saint. 

3  Anfeiclrol  wyt,  fy  Nuw, 

Anfeidrol  yw  äy  ras; 
A  thyma'r  man  y  mae 

'M  dedwyddweh  mwya'i  maes : 
Anghyfnewidiol  yw  efe, 
Am  hyn  íe'm  dwg  i  deyrnas  ne'. 

4  Ey  nymnniadau  i  gyd 

Sy'n  cael  attebiad  llawn, 
A'm  hoìl  serchiadau  'nghyd 
Hyfrydwch  nefol  iawn, 
Pan  bycldwy'n  gweì'd,  wrth  oleu'r 

wawr, 
Mai  eiddo  im  y  w  f  Arglwydd  mawr.  w. 


AM  GRIST. 


269.  "Iddoef" 

6.  8.— Alun,  a.  18.    Gwladys,  135. 

O  NEFOL  addfwyn  Oen  ì 

^7    Sy'n  llawer  gwell  na'r  byd, 

A  lluoedd  maith  y  nef 
Yn  rhedeg  arno'u  bryd ;       [drud, 
Mae'tb  ddawn,  a'th  ras,  a'th   gariad 
Yn  Uanw'r  nef,  yn  llanw'r  byd. 

2  Noddfa  pechadur  trist, 

Dan  bob  drylliedig  friw, 
A  phwys  euogrwydd  llyni, 

Yn  unig  y  w  fy  Nuw ; 
'Does  enw  i'w  gael  o  dan  y  nef 
Yn  unig  ond  ei  enw  ef. 

3  Ymgrymed  pawb  i  lawr 

I  enw'r  addfwyn  Oen  $ 
Yr  enw  mwyaf  mawr 
Erioed  a  glywyd  son : 
Y  clod,  y  mawl,  y  parch,  a'r  bri, 
Fo  byth  i  enw'n  Harglwydd  ni.    w. 

270.  Neb  yn  gyffélyb  i  GrisL 

6.  8.— Normandy,  137.     Gwladys,  135. 
f<YFFELYB  i  fy  Nuw 
^  Ni  welodd  dae'r  na  nef ;' 
'Does  un  creadur  by  w 
Gymmherir  iddo  ef ; 
Cyflawnder  mawr  o  ras  didrai 
Sydd  ynddo  fythol  yn  parhau. 
2      Yn  nyfnder  t'wyllwch  nos 
Mi  bwysaf  ar  ei  ras ; 
O'r  t'wyllwch  mwyaf  du 
Ee  ddwg  oleuni  i  maes : 
Os  gẃg,  os  llid,  mi  af  i'w  gol, 
Mae'r  wawr  yn  cerdded  ar  ei  ol» 
S      Ymffrostiaf  ynddo  ef 

Pe  ymderíÿsgai'r  byd, 
A  diluw  eilwaith  ddod 
I  guddio'r  ddae'r  i  gyd ; 
Rhyw  noddfa  lawn  a  lloches  sy 
UvvTch  tymmhestl  yn  f 'Anwylyd  cu.  w. 

271«    Ymgnawdoliad  Crist. 
6. 8.— Alun,  a.  18.     Waterstock,  T.  46. 
T)AETH  Llywydd  nef  a  llawr 
*L/  I  wisgo  dynol  gnawd ; 
Wel,  henffych,  Arglwydd  mawr, 
A  henfíyeh,  dirion  Frawd; 
Henftých  i'n  Duw  a'n  Ceidwad  hael 
A  welwyd  yn  y  preseb  gwael. 

2  Mewn  cnawd,  i'n  tynu'n  rhydd, 

Daeth  y  Tragwyddol  Air ; 
Wel,  henífych  fyth  i'r  dydd 
Y  ganwyd  ef  o  Fair: 
O'i  ras  i'e  ddaeth  o  uchder  ne't 
I  broü'r  haddí'a  yn  ein  lle. 

3  I  groth  y  wyryf  wan, 

I  garchar  ac  i'r  bedd, 
Y  daeth  ef  ar  ein  rhan, 
I  haeddu  gras  a  heddt 


Mewn  ing  a  loes  ar  Galfari, 
Agoryd  wnaeth  y  nef  i  ni. 

4  Pa  dafod,  neu  pa  ddawn, 

A  fedd  angylaidd  lu, 
A  ddywed  by  th  yn  llawn 

Am  ras  ein  Ceidwad  cu  ? 
Ei  waed  fe  rodd,  o'i  gariad  gwiw, 
I  gànu'r  lleiddiaid  dua'u  lliw. 

5  Mae  cariad  yn  ei  wedd 

At  wael,  golledig,  fyd ; 
Cyfiawnder  llym  a  hedd 
Yn  ymgusanu  'nghyd ; 
Trugaredd  a  gwirionedd  pur 
Yn  ymddisgleirio  yn  ei  gur.      T.  J. 

272.  Adgyfodiad  Crist. 

6.  8.— Alun,  A.  18.    Bombay,  136. 

pYFODODD  Brenin  hedd, 

^  lachawdwr  dynol  ry  w, 

Mewn  gogoneddus  wedd, 

Ò'r  marwol  fedd  yn  fy  w : 

Ein  bywiol  ben  esgynodd  fry, 

Goruwch  pob  llu,  tu  draw  i'r  llen. 

2      Daw'r  saint  o  lwch  y  bedd 
Ar  wedd  eu  Priod  cu, 
I  lawn  dragwyddol  wledd, 
Mewn  gwir  orfoledd  fry ; 
Dyrchafant  draw  o'r  dyfnder  cudd, 
Cânt  ddod  yn  rhydd,  mae'r  dydd  ger 
llaw. 

S     Pan  losgo'r  ddaear  lawr, 

A'i  mawredd  o  bob  rhyw, 

Ee  genir  am  yi*  awr 

Daeth  ef  o'i  fedd  yn  fy w : 

Bydd  cof  am  hon  gan  ddisglaer  lu 

Aneirif  fry,  byth  ger  ei  fron.    E.  w. 

273.  Yruntestyn. 

6.  8.—Beverley,  138.    Waterstoct,  t.  4«i 
•"MOL  marw  Brenin  hedd, 
-*-*   A'i  eiddo  i  gyd  yn  brudd, 
A'i  roi  mewn  newydd  fedd, 
Cyfodai'r  trydydd  dydd ; 
Boed  hyn  mewn  cof  gan  Israel  Duw, 
Mae'r  Óen  a  laddwyd  etto'n  fyw. 

2  Y  Meichiau  aeth  yn  rhydd 

'Nol  rhoddi  taliad  llawn, 
A  Duw'n  cyhoeddi  sydd, 
"  Yn  hwn  mi  gefais  Iawn :" 
Gwnaeth  ffordd  yn  rhydd  i  fyn'd  at 

Dduw ; 
Mae'r  Oen  a  laddwyd  etto'n  fy w, 

3  Galarwyr  Seion,  sydd 

A'ch  taith  trwy  ddẃr  a  thân, 
Pa  ham  y  byddwch  brudd  ? 

Eich  galar  droir  yn  gân  : 
O  cenwch !  etholedig  ry  w, 
Mae'r  Oen  a  laddwyd  etto'n  fyw.  j,  p. 


274. "  Tangnefedd  i  bell  ac  iagos.' 

6.  4.  8.  7.— Treídeyrn,  Y.  50. 

fPEG  wawriodd  arnom  ddydd 

"*■  A  welwyd  gynt  trwy  ffydd, 

Gan  rai  sy'n  awr 
O'u  cystudd  mawr  yn  rhydd ; 
Ac  os  oedd  dyled  arnynt  hwy 
Foliannu'r  Oen  a'i  farwol  glwy', 
Mae'n  dyled  ni,  genhedloedd, 
Fil  miloedd  foli  mwy. 
2     Trwy  Grist  a'i  werthfawr  waed 
Y  daeth  maddeuant  rhad, 

I  ddynol  ryw 
Iachawdwr  gwiw  a  gaed ; 
Ei  fywyd  pur  a'i  angeu  loes, 
A'i  ädioddefaint  ar  y  groes, 
A  ddygo  fy  serchiadau 
Tra  paro  dyddiau  f 'oes. 
8     Yn  nyfnder  pob  rhyw  loes, 
A  gorthrymderau  f  oes, 
Fy  noddfa  a'm  nerth 
Yw'r  aberth  fu  ar  y  groes : 
Rhinweddol  haeddiant  marwol  glwy » 
Yff'm  cysur  yn  y  byd  tra  bwy', 
A'm  hunig  ddigonoldeb 
I  dragwyddoldeb  mwy.  O. 

275.  Ymddiritd  yn  ngras  Crist. 
6.  4.  8.  7.— Noddfa,  142. 

0  DAN  d'  adenydd  di 

w    Mae  llaeth  a  mêl  yn  Ui 

Yn  llenwi'r  llawr, 
Yn  afon  fawr  i  ni ; 
I  faethu'r  gweiniaid  byth  yn  gu, 
A  maeddu  o'u  bron  elynion  lu, 
Mae  hyfryd  Frenin  Seion, 
Oen  tirion,  byth  o*n  tu. 

2  Fy  unig  noddfa'n  awp, 
I'm  lloni  ar  y  Uawr, 

A'm  gwir  iachau, 
Yw  clwyfau'r  Meichiau  mawr; 
Caf  yno  lechu  yn  dawel  lân 
Yn  Iesu  cu,  a  semio  cân, 

Pan  syrthio'r  sêr  yn  gawod, 
A  dyfod  diluw  o  dân. 

3  Hwn  ydy  w'r  un  a  ddaeth 

1  fyny  o  Edom  gaeth, 
Ö  Bozra  dir, 

Gorchfygu'n  wir  a  wnaeth ; 
Yr  hwn  fu  farw  ar  y  pren 
Agorodd  ffordd  i'r  nefoedd  wen ; 
Yr  hwn  fu'n  dioddef  dirmyg, 

Yw'r  meddyg  fyth,  Amen.        a. 

276.  "  O  /  ryfedd  ras." 
6.  4.  6.— Siioah,  149. 

DAETH  ffrydiau  melus  iawn 
Yn  llawn  fel  lli', 
0  flrwyth  yr  arfaeth  fawr, 
Ynawrini; 


GRÎST. 

Hen  iachawdwnaeth  glir 

Aeth  dros  y  crindir  cras ; 
Bendithion  ammod  hedd— 
Oîryfeddras! 

2  Fe  gymmerth  Iesu  pur 

Ein  natur  ni ; 
Ennillodd  ef  i'w  saint 
Bob  braint  a  bri : 
Gadawai'r  nef  o'i  fodd, 

Fe  gym'rodd  agwedd  gwas ; 
Ffrwyth  y  cyfammod  hedd— 
O !  ryfedd  ras ! 

3  Llonyddodd  Iesu'r  di& 

Do,  ddig  ei  Dad ; 
Tr  gyfraith  ar  y  groes, 
Ỳ  rhoes  fawrhâd ; 
Cyhoedder  drwy  bob  man 

O'r  lydan  ddaear  las, 
Fod  Duw  yn  awr  mewn  hedd— 
Olryfeddras! 

4  Fe  gymmerth  lesu  blaid 

Trueiniaid  trist ; 
Ysigodd  ben  y  ddraig; 
"Ein  craig  y w  Crist : 
Cawn  ninnau  fod  yn  bur 

Uwch  cur  a  phechod  cas, 
Yn  berffaith  ar  ei  wedd— 

0  l  ryfedd  ras ! 

277.  Rhan  II. 

"HOED  clod  i'n  Prynwr  rha<l— 
-*-'  Ein  Ceidwad  cu; 
Fe  dorodd  rym  yr  hen 

lorddonen  ddu : 
Gorchfygodd  angeu  cryf, 

Er  awch  ei  gleddyf  glas, 
A  drvlhodd  rwymau'r  bedd— 

0 1  ryfedd  ras ! 

2  Wrth  orphwys  ar  yr  Iawn 
Ni  gawn  i  gyd 
Felusion  ffrwythau'rgroeSt 

Drwy'n  hoes  o  hyd: 
Mae  yma  hyfryd  win, 
I  flin,  o  beraidd  flas, 
Maddeuant  pur  a  hedd— 
O !  ryfedd  ras ! 

5  Yn  rawnwin,  ar  y  groes, 

Fedroes  y  drain; 
Caed  balm  o  archoll  ddofn 

Y  bicell  fain : 
Dechreuwn  fawl  cyn  hir 

Na  flinir  ar  ei  flas, 
Am  Iesu'r  aberth  hedd— 

O !  ryfedd  ras  !  P.  j. 

278.  Clodforedd  am  waredigaetL 

8au,  4  Uin.— Llantrisant,   154. 
Antwerp,  155. 

CANED  pechaduriaid  mawrion, 
Fô  gaeti  noddfa  i  lofruddion : 


AM  GRIST. 


Noddfa  glyd  rhRg  llid  dialydd, 
Noddfa  rad  yn  ngwlad  y  cystudd. 

2  Canwn  mwy  am  waredigaeth 
Heb  ei  hail  i  blant  marwolaeth ; 
Talodd  Iesu  ein  dyledion, 
A  gorchfygodd  ein  gelynion. 

8  Caned  nef  a  daearoìion 
Sain  Hosanìia  i  Frenin  Seion; 
Llawn  tosturi  yw  e'n  wastad, 
Nid  oes  diwedd  ar  ei  gariad.         ©. 

279.    Tryswau  y  groes. 

6.  7.  D.— Dismission,  160.    Trefecca,  162. 

TESU  ei  hunan  yw  fy  mywyd— 
■*•  lesu'n  marw  ár  y  groes, 
Y  trysoraumwyafreddaf 

Yw  ei  chwerw  angeu  loes ; 
Gwagder  armheiíynol  ydy  w 

Meddu  daear,  da,  na  dyn ; 
Colled,  ennill  pob  peth  aralí 

Os  na  ennillir  di  dy  hun. 

2  Dyma  ddyfnder  o  drysorau, 

Dyma  ry  w  anfeidrol  rodd, 
Dyma  wrthddrych  gòs  o'r  diwedd 

Ag  sy'n  hollol  wi'th  fy  modd; 
Nid  oes  syched  arnaf  mwyach 

Am  drysorau  gwag  y  byd; 
Pob  peth  gwerthfawr  a  drysorwyd 

Yn  fy  Mhrynwr  mawr  ynghyd. 

3  Mi  orphwysa'  f'enaid  bellach 

Ar  ŷr  annherfynol  stôr, 
Ac  mi  ganaf  yn  y  dymmhestl 

Ar  y  graig  sydd  yn  y  môr ; 
Dyna  r  man  na  feiddia  Satan, 

Uffern  ddofn,  fawr,  a'r  bedd, 
Er  eu  dyfais  faith  a'u  rhuad, 

I  derfysgu  dim  o'm  hedd. 

4  Do,  mi  ddringais  uwch  y  gwyntoedd, 

Wedi  bod  mewn  stormydd  mawr; 
Dinas  noddfa  ges  o'r  diwedd 

Mewn  ardalôedd  uwch  y  llawr; 
Gobaith  cadarn  patriarchiaid — 

Craig  yr  oesoedd  gynt  a  fu, 
Wnaeth  yrarfaeth  faifch  ddiddechreu, 

'Nawr  sy'n  fy  wyd  i  myû.  w. 


8.  7.  D—  Gaerwen,  T.  62.    Ledforth,  163. 


I  gael  gwcl'd  dy  wyneb  pryd; 
Clomon,  deillion,  gwywedigion, 

0  bob  enwau,  o  bob  gradd, 

I  Galfaria  un  prydnawn-gwaith 

1  wel'd  yr  Oen  sydd  wedi  ei  ladd. 
2  Dacw'r  nefoedd  fawr  ei  hunan 

'Nawr  yn  diod'def  angeu  loes ; 
Dacw  obaith  yr  holl  ddaear 

j  w'n  hongian  ar  y  groes ; 


Dacw  noddfa  pechaduriaiá, 
Dacw¥  meddyg,  dacw'r  fan 

Caf  fi  welia'r  holl  archollion 
Dyfnion  sy  ar  fy  enaid  gwau. 

3  Dacw'r  unig  feddyginiaeth 

Gadarn  i  druenus  ddyh; 
Mae  pob  gobaith  wedi  darfod 

Maes  o  hono  ef  ei  liun : 
Trwm  a  Ilwythog  yw  fy  meichiau, 

Poen  euogrwydd  sydd  vn  fa\yr; 
Nid  oe3  fan  ond  pen  Calfaria 

Galiaf  roi  fy  mhen  i  lawr. 

4  Mi  nis  gallaf  wneyd  fy  hunan, 

Ddyddiau  meithion,  ronyn  gwell; 
Pob  egwyddor  yn  fy  enaid 

Beunydd  sydd  am  fyn'd  yn  mhell ; 
Nid  oes  dim  cnd  i  ti  íaddeu— 

Gwneyd  yr  Ethiop  du  yn  wyn, 
Wna  i'm  henaid  gofìo'th  angeu 

Poenus  ar  Galfaria  fryn.  w. 

281.  Raiuddgarwch  a  gogoniant 
Orist. 
8. 7.  D.— Edinburgh,  164.  Dismission,  160. 
"NJID  yw'r  haul  a'i  faith  fendithion, 

By  wyd  hardd  y  ddaear  las, 
Sjr*n  llawenu  pob  creadur, 

Yn  enwedig  llysiau'r  maes ; 
'D^mt  ei  harddwch  a'i  oleuni, 

A'i  efteithiau  ar  y  llawr, 
Onid  dim,  wrth  eu  cymmharu 
A  rhinweddau  Iesu  inawr. 

2  Bynag  peth  sydd  mewn  creadur, 

Pry,  neu  yma  îs  y  rhôd, 
Neu  beth  bynag  a  ddych'mygwyd 

Mewn  creaduriaid  enwog  fod  j 
Saint,  merthyron.a  phrophwydi, 

Draw  o  ddechreu  i  ddiweda  byd ; 
Can'  mil  mwy  o  bethau'n  rhagor 

Sydd  yn  Iesu  mawr  ynghycL 

3  Holl  angylion  nef  gwmpasog, 

Sydd  o  nifer  gwhth  y  wawr, 
Pe  bai'u  tegwch  a'u  rhinweddau 

011  mewn  \m  rhyw  angel  mawr  i 
T'wyllai'i  harddwchmewn  munydyn, 

Toddai'i  ddoniau  maith  yn  un, 
Wrth  ymddangos  i'w  gymmharu 

AJr  hwn  wisgodd  natur  dyn. 

4  O  distawa !  'nghalon  yhfyd, 

Na  chais  wrthddrych  arall  mwy; 
Digon,  mwy  na  digon  ydyw, 

A  ddioddefodd  farwol  glwy'; 
Ffarwel,  ddaear,  a'i  gwrthddrychau, 

Nid  wyt  ond  y  twyll  i  gyd ; 
Uwch  y  wybrcn  mae'r  bìaguryn 

Dâl  roi  arno'm  serch  a'm  bryd.    w. 

282,     "Icsu,  llawnder  mawr  y 

nejocdd." 

8.  7.  D.— Dusseldorf,  161.  Tyddewi,  Y.  57. 

TESU,  llawnder  mawr  y  nefoedd, 

x  Gwrando  lef  un  eicldü,  gwan, 


AM  GRIST, 


Sydd  yn  gorwedd  wrth  dy  orsedd, 

'  Ac  yn  codi  ei  lef  i'r  lanj 
Mne  'ngolyniGii  heb  rifedi 

Yn  fy  nghuro  o  bob  tu, 
Ac  nid  oes  a  all  fy  achub 

Is  y  nefoedd  ond  tydi. 
2  Yn  dy  haeddiant  'rwyf  yn  gyíiawn, 

Yn  d'oleuni  gwela'n  glir, 
Yn  dy  wisgoedd  dwyfoí,  disglaer, 

Bydda'n  ogoneddus  bur ; 
Yn  dy  iachawdwriaeth  gyfiawn, 

Er  mor  waned  wyf  yn  awr, 
Ceir  fy  ngweled,  ryw  ddiwrnod, 

Yn  disgleirio  fel  y  wawr. 
8  Dwêd  y  gair,  fy  addfwyn  Iesu, 

Yna  f'enaid  lawenha — 
Gair  o  addewid  caf  fy  mhuro 

O  bob  pechod,  o  bob  pla ; 
Gwrendy  f 'enaid,  mewn  distawrwydd 

Ar  dy  adlais  distaw,  main, 
Ac  fe  neidia  o  orfoledd 

Pan  y  cly  wo'th  nefol  sain. 
Mae  dy  lais  yn  rhoi  distawrwydd 

Ar  holl  ddwndwr  gwag  y  byd, 
Yn  gwastatu  pob  rhy  w  derfysg 

Fago  nwydau  croes  ynghyd ; 
Y  mae'r  gwynt  yn  troi  i'r  deheu, 

Ac  mae'r  hin  yn  dawel  iawn, 
Pan  bo'm  Duw'n  cyhoeddi  heddwch, 

Er  mor  arw  fu'r  prydnawn.       w. 
283.  Iesu,  ffynnon  bywyd. 
8.  7.  D—  Dismission,  160.    Trefecca,  182. 
TESU,  ti  wyt  íFynnon  bywyd, 
x  By wyd  dedwydd  i  barhau ; 
Pob  cysuron  îs  y  nefoedd, 

Ynòt  ti  dy  hùn  y  mae : 
Nis  gall  croes,  na  gwae,  na  chystudd, 

Wneuthur  niwed  iddynt  hwy 
Gafodd  nerth  i  wneyd  eu  noddfa 

Yn  dy  ddwyfol  farwol  glwy '. 

2  Dyna'r  man  na  ddaw  euogrwydd, 

Dyfais  Satan  fyth,  na  chwant ; 
Awel  nef  sydd  yno'n  cadw 

Pob  rhy  w  ddrygau  oll  i  bant : 
Nid  oes  rhuad  môr,  na'i  donau, 

Na  thymhestloedd  o  un  rhyw, 
Ond  rhy  w  bur  dangnefedd  hyfryd 

Yn  archollion  f'anwyl  Dduw. 

3  Dring,  fy  enaid,  i'th  orphwysfa, 

Uwch  y  gwynt  tymmhestlog,  oer; 
.     Maes  o  sẃu  rhuadau'r  llewod, 

Maes  o  gyrhaedd  tonau'r  môr ; 
Mi  gaf  yno,  dan  bob  blinder, 

Hyfryd  dreulio'm  dyddiau  i  maes, 
Heb  gael  briw,  na  chlais,  nac  archoll, 

Gan  ry  w  neb  gelynion  câs.       w. 

284i.     Gras  a  dedioyddwch  yn 
Nghrist. 
8. 7.  D.— Morîah,  a.  10.    Edinburgh,  161. 
^"ÍD  fy  nef  yw  ar  y  ddaear, 
X1   Pe  goreu  rnan  dan  ^wuipas  haul : 


Py  nef  yw  tawel  bresennoldeb 

Wyneb  siriol  Adda'r  ail : 
Gwena  arnaf,  Arglwydd  grasol, 

Gwaeddaf  allan,  Djgon  y  w ; 
Yna  'nghanol  cyfyngderau 

Byth  yn  lla wen  byddaf  byw. 

2  Môr  sy dd  ynot  o  fendithion 

Heb  waelodion  iddo'n  bod ; 
Mae  yn  Hanw  'mlaen  bob  munyd, 

Nid  oes  diwedd  ar  dy  glod ; 
D'enw  beunydd  sy'n  helaethu— 

Beunydd  yn  ymdaenu  i  maes ; 
Bydd  telynaun  canu  iddo 

Eeì  rhifedi  gwellt  y  maes. 

3  Yn  dy  glwyfau  y  mae  bywyd, 

Tyllau'r  hoelion  y  w  fy  nyíh  ; 
'Dofnaf  fyd,  nachnawd,  na  phechod, 

Nac  euogrwýdd  yno  byth : 
Gwaed  fy  Mhriod  wedi  ei  golli, 

Archoll  fawr  y  waywffon, 
Yw  fy  nghraig  a'm  dinas  noddfa 

Sicr  ar  y  ddaear  hon. 

4  Yno  boed  fy  mwyd  am  diod, 

Dan  ganghenau  gwych  y  pren 
Sydd  â'i  wreiddyn  ar  y  daaear, 

Ei  frigau  yn  y  nefoedd  wen ; 
Dyn  â'r  Duwdod  ynddo'n  trigo, 

Ffrwythau  arno'n  tỳfu'n  llawn ; 
Cysgod  dano  i'r  ffyddloniaid 

O  foreuddydd  hyd  brydnawn.  w. 

285.  Gofal  Iesu  am  ei  bobl. 
8.  7.  D.— Dismission,  160.    Trefecca,  162. 
X>A  gyfnewidiadau  bynag 
•*-    Welo'm  bywyd  ar  y  llawr, 
Llwyddiant  ynte,  neu  afiwyddiant, 

T'wyniad  naul,neu  stormydd  mawr; 
Enw  hyfryd  fy  Iachawdwr 

Gaift'  ddifyru'm  dyddiau  i  maes ; 
Canu  ei  glod,  a  byth  ryfeddu 

Nerth  ei  nefol,  ddwyfol  ras. 

2  Y  mae  meddwl  am  ei  haeddiant, 

Meddwl  am  ei  gariad  pur, 
Fel  rliy  w  fifynnon  o  lawenydd, 

Lawrr  o  ddwfr  gloyw,  clir; 
Ef  ei  hunan  yw'm  gògoniant, 

Ef  y  w'm  hymffrost  a  fy  ngrym ; 
Enw  pawb  o  dan  yr  wybren 

Ond  ei  hunan  elo'n  ddim. 

3  Fy  holl  obaith  sy'n  ei  enw— 

Enw  godidoca*'r  ne', 
'Rwyf  yn  gwadu  ac  yn  gwrthod 

Unrhyw  noddfa  ond  efe; 
Ef  y  w'm  hiachawdwriaeth  werthfawr, 

b  amddiíTynfa,  a  fy  Nuw, 
Ef  a'i  ras  gaiff  íbd  yn  sylwedd 

Fy  nghaniadau  tra  fwyf  byw. 

4  Mae'i  angylion  yn  cwmpasu 

Y  rhai  sy'n  aros  yn  ei  glwy*, 
Fe  wna  i  fyny  eu  hangenion, 
'Chaiffíbd  eisieu  arnynt  mwy; 


AM  GEÎST. 


Fe  gyfrwydda'u  holl  gerddediad, 

Ac  fe  wylia  ddydd  a  nos, 
Fel  na  ÌTo  na  gwae  nac  ochain 

I  etifeddion  gwaed  y  groes. 
5  Mae  ei  glustiau  yn  agored 

IV  gweddíau  bob  yr  un, 
Ac  yn  addf wyn  ef  a  gymmer 

Eu  gofalon  arno'i  hun ; 
Pan  bo  t'wyllwch  ac  anobaith 

Yn  amgylchu  eu  llwybrau  o'r  bron, 
Ef  ei  hun  fydd  eu  harweinydd, 

Ef  a'u  cynnal  dan  bob  ton.       w. 

286.  "Mae  dy  eiriau  fel  y  gwin" 
8.  7. D.— Chrysostom,  T.  59.    Llangan, 
T.  61. 
Ç\  LLEFARA!  addfwynlesu, 
^7    Mae  dy  eiriau  fel  y  gwin, 
011  yn  dwyn  i  mewn  dangnefedd 

Ag  sydd  o  anfeidrol  rîn ; 
Mae  holl  leisiau'r  greadigaeth, 

Holl  ddeniadau  cnawd  a  byd, 
Wi*th  dy  lais  hyfrydaf  tawel, 

Yn  distewi  a  myn'd  yn  fud. 
2  Nis  gall  holl  hyfrydwch  natur, 

A'i  melusdra  pena'i  maes, 
Fyth  gymmharu  â  lleferydd 

Hyfryd  pur  maddeuol  ras : 
Gad  im  gly wed  swn  dy  eiriau— 

Awdurdodol  eiriau'r  nef, 
Oddi  mewn  yn  creu  hyfrydwch 

Nad  oes  mo'i  gyffelyb  ef. 
S   Dwêd  dy  fod  yn  eiddo  imi, 

Mewn  llyth'renau  eglur,  clir; 
Tòr  ammheuaeth  sydd  ddigysur, 

Ty  wyll,  dyrys,  cyn  bo  hir ; 
'Rwy'n  hiraethu  am  gael  clywed 

Un  o  eiriau  pur  y  ne', 
Nes  bo  ofn  du  a  thristwch 

Yn  tragwyddol  golli  eu  lle.       W. 

Zo7 .  Dyfnderoedda  doethineb  gras. 
8.  7.  D.— Moriah,  A.  10.     Dismission,  160, 
"NTLD  oes  angeî,  nid  oes  seraph, 
J-1   Yn  y  nefoedd  fawr  a  gaed, 
Alì'sai  ffeindio  allan  foddion 

I  fy  enaid  gael  iachâd ; 
Mao  y/raa  dclyfnder  o  ddirgelion, 

Maith,  goruchel  iawn  eu  rhy  w, 
A  ddyfeisiwyd  cyn  bod  amser 

Gan  ddoethineb  bur  fy  Nuw. 
2  Mae  priodoliaethau'r  Duwdod 

Yma'n  cael  eu  cyflawn  le — 
Ei  gyfiawnaer  a'i  wirionedd, 

A'i  sancteiddrwydd  perffaith  e'; 
Y  mae  cariad,  a  thrugaredd, 

A  doethineb,  yma  ynghyd, 
Yn  cael  hyfryd  ymhyfrydu 

Yn  achubiaeth  f'enaid  drud. 
S  Mae'm  cydwybod,  oedd  mewn  terfysg, 

Ac  yn  ofni'n  arw  iawn,  | 


Heddyw'n  dechreu  ymlonyddu, 

Wel'dy  Meichiaun  taluyn  llawnr- 
Taliad  holl  ofynion  Duwdod 

Ag  sydd  o  anfeidrol  fri ; 
Taliad  holl  ofynion  cyfraith, 

Taliad  sicr  ìawn  i  mi. 
4  O  ddyfnderoedd !    O  ddoethineb ! 

O  ddyfnderoedd  maith  o  ras! 
O  ddirgelion  anchwiliadwy, 

Ey thol  uwch  eu  chwilio  i  maes ! 
Mae  seraphiaid  nef  yn  edryçh, 

Gyda  syndod,  bob  yr  un, 
Ar  ddyfnderoedd  carìad  dwyfol— 

Duw  yn  marw  dros  y  dyn ! 
6  Fyth  i'r  Tad  y  bo'r  gogoniant, 

Roi  a  derbyn  y  fath  rodd ; 
Fyth  i'r  Mab  y  bo'r  un  moliant, 

Ddisgyn  yma  i  lawr  o'i  fodd : 
Fyth  i'r  Ysbryd  bo'r  anrhydedd, 

Am  ddadguddio'r  ddyfais  rad, 
Ac  am  selio,  a  rhoi  ernes 

Fod  Eiriolwr  gyda'r  Tad.  w. 

288,        Mawl  i  Grist. 
8. 7.  D.—Ledforth,  163.    Edinburgh,  164. 
TTENFFYCH,    Iesu,'r    Duw    tra- 
JJ-       gwyddol, 

Gwir  a  sanctaidd  berffaith  ddyn ! 
Dwy  ryw  natur  mewn  un  person— 

Syndod  nefoedd  fawr  ei  hun  ! 
A  phob  natur  a  phriodoledd 

Etto'n  hollol  gadw'i  lle, 
Dyndod  heb  gymmysgu  â  Duwdod— 

Priod  f 'enaid  byth  yw  e'. 
2  Ti  yn  unig  ydwy'n  addef 

Yn  llawn  deilwng  o  fy  mryd ; 
Ti  yn  unig  ydyw  gwrthddrych 

Fy  serchiadau  oll  i  gyd; 
Dan  dy  aden  rasol,  dyner, 

Trwy  dy  ddioddefiadau  maith, 
•Rwyf  yn  disgwyl  yn  ddiangol 

Hyfryd  gyrhaedd  pen  fy  nhaith.  w. 

289«  Rhyddhâd,  açlanhâd,  trwy 

y  groes. 
8. 7.  D.— Dismission,  160.    Esther,  T.  55. 
TJOED  y  cystuddiedig  truan, 
•^  Sydd  mewn  ofn  bob  yr  awr, 
Ac  edryched  ar  y  croesbren— 

Pwy  sy'n  hongian  arno'n  awr : 
Pa'rn  dychryna'r  euog  aflan  ? 

Heibio'r  aeth  cymmylau'r  nen ; 
Dyma  le  i  gladdu  euogrwydd, 
Yn  y  beddrod  dan  y  pren. 
2  Yma  rhed  yr  afon  allan, 

Ffrydiau  ar  ol  ffrydiau  o  hyd, 
Gloyw  ddwr  di-drai,  digymmysg, 

Sydd  yn  golchi  beiau'r  byd ; 
Dacw'r  fiynnon  yn  agored, 

Dyma'r  brwnt  yn  myn'd  yn  mlaen, 
Dyma'r  aflan,  dyma'r  euog, 
Wedi  ei  gàuu  fel  y  gwlân. 


AM 

8  Aed  fy  enaid  rawy  yn  ddibris 

Rhwng  gwrthddrychau  gwag  y  byd, 
Heb  ddàl  sylw  ar  un  gwagedd, 

Heb  un  pleser  fyn'd  â'm  bryd : 
Cerddaf  yn  fy  ngwisgoedd  gwynion 

Trwy  bob  drysnf  n  ddinacâd, 
Ond  i'r  golofn  dân  fy  arwain, 

I  gynteddoedd  tŷ  fy  Nhad.        w. 

290.  Gair  Crìst,  ei  bresennoldeb, 

a'i  enw. 
8.  7.  d.— Vienna,  t.  60.    Moriah,  a.  10. 

fTJ-OLEU  a  nerthol  yw  dy  eiriau, 
^1   Melus  fel  y  diliau  mêl, 
Cadarn  fel  y  bryniau  pwysig ; 

Angeu'm  Iesu  yw  eu  sel ; 
Rhai'n  a  nertha'm  henaid  gerdded 

Dyrys,  anial,  ffordd  yn  mlaen ; 
Rhai'n  a  gynnal  f'enaid  egwan 

Yn  y  dẃr  ac  yn  y  tân. 

2  Holl  bleserau  maith  y  ddaear, 

Rhai  a  gais  brenhinoedd  byd, 
Cyfoeth,  rhwysg,  gogoniant,  mawredd, 

A  rhyw  fyrdd  o  bethau  'nghyd, 
Fyth  ni  cheisiaf,  tra  fo  by wyd, 

Dcìim  ond  edrych  ar  dy  wedd— 
Teimlo  arwyddibn  hyfryd  gariad 

Nes  disgynwyf  lawr  i'm  bedd. 

3  Gwecíd  dy  wyneb  sy'n  rhagori 

Ar  drysorau'r  India  draw ; 
Mae  awelon  pur  dy  gariad 

Yn  dwyn  gwobr  yn  eu  llaw ; 
Perffaith  bleser  heb  ddim  diwedd, 

Perffaith  gysur  heb  ddim  ferai, 
Yn  y  stormydd  mawr,  cynddeiriog, 

Yw  yn  unig  dy  fwynhau. 

4  Tyred  gyda  mi  trwy'r  fyddin, 

Gyda  mi  yn  erbyn  llu ; 
Yn  dy  enw  mi  goncweraf 

Bawb  sy'n  sathru  d'enw  cu ; 
D'enw  di  a  faeddodd  angeu, 

Faedclodd  uffern  fawr  ei  grym, 
Ni  wyneba  cnawd  a  phechod 

Bellach  mo  dy  enw  ddim.  w. 

291.  Gallu  ac  awdurdod  Crist. 

8.  7.  D.— Trefecca,  162.    Vienna,  T.  60. 
~bJI  all  rhaid,  ac  ni  all  natur, 
**■     Wrthwynebu  dim  o'th  air; 
Saif  yr  haul  a'r  holl  blanedau, 

Os  fy  Iesu  iddynt  bair : 
Esmwyth  it  yw  gwneyd  a  fynot; 

Dwêd  y  gair,  a  dyna  fi 
'Mhell  uwch  law  fy  holl  elynion 

Ar  y  bryniau  hyfryd  fry! 
2  Dwêd,  "  Goleuni  boed,"  fe  fydda, 

Dwêd,  "  Disgleiried  sêr  y  ne'," 
Fe  ddisgleiria  haul  a  lleuad 

011  yn  hyfryd  yn  eu  lle ; 
Edrych  arnaf,  bycld  tangnefedd, 

Derfydd  stwr  y  storom  fawr; 


GRIST. 

Tawel  hedd,  fel  boreu  hyfryd, 
A  dy  wyna  arna'i  'n  awr. 

3  Gwena  arnaf,  D'wysog  bywyTd, 
Yna  gwged  arna'i  'r  byd ; 

Ynot  f  enaid  sy'n  ymddiried 
Uwch  law  meibion  Adda  i  gyd ; 

Rho  addewid  byddi  gydaf, 
Unrhy w  rwystr  îs  y  nef, 

Doed  o'r  ddae'r  neu  uffern  gadarn, 
'Dofnaf  ddim  o  hono  ef. 

4  Ti  yw  gwrthddrych  mawr  fy  ofnau, 
Gwrthddrych  fy  llawenydd  pur ; 

Atat  mae  fy  nymuniadau, 
Atat  mae  fy  ngobaith  pur ; 

Pob  peth  etto  welodd  llygad 
A  ddifìanodd  arna'i  'n  lân, 

Aeth  eu  bod,  ac  aeth  eu  henwau, 
011  yn  ddiddim  o  fy  mlaen.      w. 

292.     Crist  y  trysor  goreu. 
8.  7.  d.— Dismission,  160.    Esther,  Y.  55. 
(^JLYWAF  lais  gan  bob  rhy w  raddau 
^  O'r  creaduriaid  mân  i  gyd, 
'Mod  i  wedi  aros  gormod, 

Hepian  llawer  yn  y  byd ; 
Gwisg  dy  aden,  medd  p'ob  tafod 

Gly  waf  dan  yr  awyr  las ; 
Gormod  hepian ;  maen  ddiweddar 

Cyn  it  ddechreu  taro  i  maes. 
2  Ffarwel  bellach,  bob  creadur, 

Chwi  gewch  weled  hyn  ry  w  bryd, 
Meddaf  drysor  gwerthfawrocach 

Fil  o  weithiau  nag  yw'r  byd ; 
Tu  hwnt  i'r  bedd  'does  mesur  arnot 

Rhan  o  fewn  fy  nghalon  mae ; 
Ffynnon  fawr  ydyw  ei  wreiddyn, 

Fyth  na  welir  arni  drai. 

3  A  welodd  haul  erioed  wrth  redeg 
Ei  dro  diderfyn  yn  y  nef, 

Yn  v  sêr,  neu  ar  y  ddaear, 
Wrthddrych  tebyg  iddo  ef  P 

A  oes  trysor,  ond  ei  'mofyn, 
Yn  nyfnderoedd  daear  las, 

I'r  filfed  ran,  pan  yn  y  glorian, 
Bwysa  Iesu  Grist  a'i  ras  ? 

4  Nerth,  os  caf,  mi  frysiaf  mwyach 
Fyny  tua'm  gwìad  fy  hun, 

Lle  mae'm  Duw  yn  gwisgo'n  gysson, 
Mewn  gogoniaat,  natur  dyn ; 

Na  enwer  imi'n  gai-tref  bellach 
Fa.n-gre  arall  ond  y  ne', 

Neb  yn  Dad,  na  neb  yn  Briod, 
Neb  yn  Arglwydd,  ond  efe.      w. 


293.     Dirgelwch  duwioldeb. 

8.  7.  D.— Dolwar,  T.  56.    Moriah,  A.  10. 
"T)YMA  babell  y  cyfarfod, 
-^  Dyma  gymmod  yny  gwaed ; 
Dyma  nodclfa  i  lofruddion, 
Dyma  i  gleifion  feddyg  rhad ; 


AM   GRTST. 


Dymafan  yn  ymyl  Dnwdod 
I  bechadur  wrìeyd  ei  nyth, 

A  ehyfìawnder  pur  y  nefoedd 
Yn  siriol  wenu  arno  byth. 

1  Ffordd  a  drefnwyd  cyn  bod  amser 

1  gael  diangfa  o  ddrygau'r  ddraig ; 
Mewn  addewid  gynt  yn  Eden, 

Fe  gyhoeddwyd  Hâcly  wraig; 
Ffordd  i  gyfiawnhau'r  annuwiol, 

Ffordd  i  godi'r  marw'n  fyw; 
Ffordd  gyfreithlawn  i  dros'eddwr 

I  hedd  a  ffaír  gyda  Duw. 

3  O !  ddyfnderoedd  iachawdwr  iaeth  ! 

Dirgelwch  mawr  duwioldeb  yw, 
Duw  y  duwiau  wedi  ymddangos 

Yn  nglmawd  a  natur  dynolryw! 
Dyma'r  person  a  ddioddeíbdd 

Yn  ein  lle  ddigofaint  iìawn, 
Nes  i  gyfiawnder  waeddi  "Gollwng 

Ef  yn  rhydd,  mi  gefais  iawn." 

4  Dyma  Frawcl  a  anwyd  ini 

Erbyn  c'ledi  a  phob  clwy'; 
Ffyddíawn  ydyw,  llawn  tosturi, 

Haeddai  gae!  ei  foli'n  fwy: 
Rhyddhäwr  caethion,  Meddyg  cleif- 

IYordd  i  Seion  union  yw;  [ion, 

Ffynnon  loy  w,  By  wyd  meirw, 

Arch  i  gadw  dynyw  Duw.    A.  G. 

2 Q4î.Dyfnderoedd  iachawdwriaeth. 

8.  7.  D.— -Dolwar,  T.  56.    Esther,  Y.  55. 

"F3  Y"DD  melus  gofio  y  cyfammod 
*-*  Draw  a  wnaed  gan  Dri  yn  un  ; 

Tragwyddol  syllir  ar  y  person 
A  gymm'rodd  arno  natur  dyn : 

Wrth  gyflawni  yr  amraodau, 
Trist  hyd  angcu  ei  enaid  oedd : 

Dyma  gân  y  saith  ugeinmil 
'Tu  draw  i'r  llen  â  llawen  floedd. 

2  Fy  enaicl  trist,  wrth  gofio'r  taliacl, 

'Yn  llamu  o  lawenydd  sydd ; 
Gwel'd  y  ddeddf  yn  anrhydeddus, 

A'r  pechadur  brwnt  yn  rliydd ; 
Rhoi  awdwr  bywyd  i  farwolaeth, 

A  chladdu'r  adgyfocliad  rnawr  •. 
A.  dwyn  imewn  dragwyddol  heddwch 

Rhwng  nef  y  nef  a  daear  lawr. 

5  Efe  yw'r  Iawn  fu  rhwng  y  lladron, 

Dioddefodd  yno  angeu  loes ; 
Nerthodd  freichiau  ei  ddíenyddwyr, 

I'w  hoelio'n  greulon  ar  y  groes  ; 
Wrth  dalu  dyled  pechaduriaid, 

Ac  anrhydeddu  deddf  ei  Dad. 
Cyfiawnder  oedd  yn  liarddcldisgleirio, 

A  minnau'n  rhydd  trwy'r  cymmod 
rhad. 
4  Fy  enaid,  gwel  y  fan  gorwcddodd 

Pen  brenhinoedd,  awdwr  hedd; 
Y  greadigaeth  ynddo'n  symmud, 

Ỳntau'n  farw  yn  y  bedd; 


Rhan  a  bywyd  colledigion, 
Riiyfeddod  holl  angyhon  nef ; 

Gwel'd  Duw  mewn  cnawd,  a'i  gyd« 
addoli, 
Mae'r  cór  yn  gwaeddi,  'lddoef/  A.o, 

295.  Haeddiant  Crist  yn  ddigon  % 

bechadur. 
8.  7.  D.— Esther.  y.  55.    Dolwar,  y.  56. 
"PECHADUR  aflan  yw  fy  enw, 
■*-    O  ))a  rai  y  pena'n  fyw ; 
Rhyfeddaf  byth,  fe  drefnwyd  pabell 

Im  gael  yn  dawel  gwrdd  â  Duw : 
Yno  y  mae  yn  llon'd  ei  gyfraith 

I'r  troseddwr  i  gael  gwledd; 
Duw  a  dyn  yn  gwaeddi,  Digon, 

Yn  yr  Iesu,  yr  aberth  hedd. 

2  Anturiaf  ato  yn  hyderus, 

Teyrnwialen  aur  sydd  yn  ei  law ; 
Estyniad  hon  sydd  at  bechadur, 

Ni  wrthodir  neb  a  ddaw  ; 
Af  yn  mlaen  dan  waeddi,  Pechais ; 

Àf,  a  chwympaf  wrth  ei  draed, 
Am  faddeuant,  am  fy  ngolchi, 

Am  fy  nghanu  yn  y  gwaed. 

3  Nid  all  moroedd  mawrion,  llydain, 

Guddio  pechod  o  un  rhy  w ; 
Ac  nis  gallodd  diluw  cadarn 

Ei  foddi'n  wir,  mae'n  awr  yn  fyw  : 
Ond  gwaed  yr  Oen  fu  ar  Galfaria, 

Haeddiant  Iesu  a'i  farwol  glwy', 
Ydyw'r  môr  lle  caiff  ei  guddio, 

Byth  ni  welir  mo'no  mwy. 
é  Ffrydiau  tawel,  byw,  thedegog, 

O  dan  riniog  tŷ  fy  Nuw, 
Sydd  yn  lianw,  ac  yn  llifo 

O  fendiíhion  o  bob  rhyw: 
Dyfroedd  gloyw  fel  y  grisial, 

í  olchi'r  euog,  nerthu'r  gwan, 
Ac  a  gana'r  Ethiop  duaf 

Fel  yr  eira  yn  y  man.  a.  ö. 

296.  Dvlw  yn  y  cnawd. 

8.  7.  D.— Esther,  Y.  55.    Dismission,  160. 
"D'HYFEDD,  rhyfedd  gan  angylion, 
J-*'  Syndod  mawr  yn  ngolwg  ffydd, 
Rhoddwr  bod,  cynnahwr  heíaeth, 

A  rheolwr  pob  peth  sydd, 
Yn  y  preseb  mewn  cadachau, 

Ac  heb  le  i  roi  'i  ben  i  lawr, 
Etto  disglaer  lu'r  gogoniant 

Yn  ei  addoli  ef  yn  awr. 

2  Diolch  byth,  a  clianmil  diolch, 

Diolch  tra  bo  ynof  chwyth, 
Am  fod  gwrthddrych  i'w  addoli, 

A  thestyn  cân,  i  bara  byth, 
Yn  fy  natur  wedi  ei  demtio 

Fc'l  y  gwaela'  o  ddynolryw, 
Yn  ddyn  wedi  ei  amgylchu  âgwendid, 

Ac  anfeidrol  fywiol  Dduw. 

3  Pan  fo  Sinai  i  gjrd  yn  mygu, 

Sain  yr  udgorn  uchaf  radd. 


AM  GRIST. 


Caf  fyn'd  i  wlecìda  dros  y  terfyn, 
Yn  ngrym  yr  aberth,  heb  fy  lladcl ; 

Mae  yncìclo'n  trigo  bob  cyfiawnder— 
Llon'd  gwagle  colledigaeth  dyn  j 

Yn  yr  adwy  rhwng  y  ddwyblaid 
Gwnaeth  gymmod  trwy  oífrymu  ei 
hun.  A.  G. 

297.     Cyflaiondtr  Crist 
8.  7.  4  — Yerona,  174.    Lewes,  177. 
TESTJ,  nicl  oes  terfyn  arnat, 
*■  Mae  cyfiawnder  maith  dy  ras 
Yn  fwy  helaeth,  yn  fwy  dwfn, 
Ganẁaith  nag  y  w  'mhechod  câs : 

Fyth  yn  anwyl 
Meíbion  dynion  mwy  a'th  gâr. 

2  Mae  ancrylion  yn  cael  bywyd 

Yn  dý  ddwyfol  nefol  hedd, 
Ac  yn  sugno'u  holl  bleserau 
Oddi  wrth  olwg  ar  dy  wedd ; 

Byd  o  heddwch 
Yw  cael  aros  yn  dy  ẃydd. 

3  Ti  faddeuaist  fil  o  feiau 

I'r  pechadur  gwaetha'i  ryw  ; 
Arglwydd,  maddeu  etto  i  minnau— 
Ar  fàddeuant  'rwyf  yn  by  w : 

Dy  unig  haeddiant 
Yw*'ngorfoledd  a  fy  ngrym. 

4  Heddy w  'rwyf  yn  frwnt  o  newydd, 

Rhäid  fy  ngoìchi  heddyw'n  wyn 
Yn  yr  ftfon  a  wna'r  aílan 
Fel  yr  eira  ar  y  bryn ; 

Dim  nis  càna 
Ond  dy  ddwyfol  nefol  waed. 

5  Nid  ces  ddofa  fy  nghydwybod 

Ond  cyfiawnder  mawr  y  nef, 
Ac  ni  thal  rhoi  aberth  arali 
Is  y  nefoedd  iddo  ef : 

Maddeu,  f  Arglwydd ; 
Gwrando'r  griddfaii  ar  y  groes.    w. 

298.  Rhinweddau  ei  envx 
8.  7.  4— Prankfort,  173.    Alma,  179. 
"VTID  oes  pleser,  nid  oes  tegan, 
"**^   Nid  oes  enw  mewn  un  man, 
Er  ei  fri  a'i  holl  oguniant, 
Fyth  a  lesia'm  henaid  gwan, 

Ond  fy  Iesu : 
Ef  ei  hunan  yw  fy  Nuw. 

2  Mae  deng  myrddiwn  o  rinweddau 

Dwyfol  yn  ei  enw  pur ; 
Yn  ei  wedd  mae  tegwch  ragor 
Nag  a  welodd  môr  na  thir : 

Mo'i  gyífelyb 
Erioed  ni  welodd  nef  y  nef. 

3  Mae  yn  maddeu  beiau  mawricn, 

Ac  yn  caru  yn  ddidrai, 
A.  lle  caro,  mae  ei  gariad 
Yn  dragwyddol  yn  parhau : 

Nid  oes  terfyn 
Ar  ei  amynedd,  ar  ei  ras. 


4  Ynddo  mae  afonydd  mawnon 
O  ffyddlondeb  ac  o  hedd : 
Er  fy  mwyn  dioddefocld  angeu, 
A  gorweddodd  yn  y  bedd, 

Pel  v  gallwn 
Eyn'd"i  mewn  i'r  ddinas  bur.    w. 

299.  lesu  ei  hunan  yn  ddigon. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 
fJ-WYN  a  gwridogyw  fy  Argîwydd, 
^*   Gwyn  a  gwridog  y w  ei  wedd ; 
Brenin  y  brenhinoedd  ydy  w 
Yma  a  thu  draw  i'r  bedd  j 

Mae  dy  degwch 
Wédi'm  hennill  ar  dy  ol. 

2  Can'  ffarwel  i  bob  peth  aralî, 

'Rwyt  ti'n  ddigon  mawr  dy  hun; 
Derfÿdd  ncfoedd,  derfydd  daear, 
Derfydd  tegwch  wyneb  dyn : 

Sawl  dy  gafto, 
Gaiíf  y  cwbl  oll  yn  un. 

3  Sawl  dy  gaffo  gaiff  bleserau, 

Pleser  yma  îs  y  rliod, 
Ei  ddyfnderoedd  ni  ddeallodd 
Cnawd  na  rheswm  etto  erioed : 

O !  gàd  i  mi, 
I  mi'n  fuan  dy  fwynhau. 

4  Paid  a'm  gado  yn  yr  anial 

Dyrys,  mawr  wrthyf  fy  hun ; 
'Rwyt  ti'n  adwaen  aml  ofnau, 
A  gwendidau  natur  dyn : 

Dal  dy  afael ; 
Y  mae'r  geìyn  mawr  ger  llaw. 

5  Mae  dy  wedd  yn  drech  na  bj^ddin 

O  elynion  mawr  eu  grym  ; 
Nid  oes  yn  y  nef  na'r  ddaear 
Saif  o  flaen  dy  wyneb  ddim: 

Gair  o'th  enau 
A  wna'r  dy wyll  nos  yn  ddydd.     w. 

800.        lesu  yn  ddigon. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Peniel,  172. 

TESU,  Iesu,  'rwyt  ti'n  ddigon, 

■*■  'Rwyt  ti'n  liawer  mwy  na'r  byd ; 

Mwy  trysorau  sy  yn  dy  enw 

Na  thrysorau'r  India  i  gyd : 
011  yh  gyfan 

Ddaeth  i'm  meddiant  gyda'm  Duw. 

2  Y  raae  gwedd  dy  wyneb  grasol 

Yn  rhagori  llawer  iawn 
Ar  bob  peth  a  welocld  llygad 
Ar  hyd  wyneb  diiear  lawn: 

Rhosyn  Saron, 
Ti  yw  tegwch  nef  y  nef. 

3  Tarian  gadarn  yw  dy  enw; 

Pan  bo'r  gelyn  yn  nesau, 

Angeu'i  hunan  sydd  yn  ofni— 

Angeu  sydd  yii  llwfrhau ; 

Ti  orchfygaist ; 
T)oe3  ond  canu'n  awr  i  mi 


AM   GRIST. 


4  Nis  gall  f  enaid,  er  ei  gyrhaedd, 
Fyth  i  geisio  cyrhaedd  mwy 
Nag  sydd  wedi  ei  roi  yn  nghadw, 
îny  dwyfol,  farwol  glwy' ; 

Cariad,  cariad, 
Nad  oes  dyfnder  iddo'n  bod. 
i  Dyma'r  tlawd  a  gyfoethogwyd, 
A'r  carcharor  wnaed  yn  rhydd, 
Ddoe  oedd  yn  y  pydew  obry, 
Heddy  w  yma'n  canu'n  rhydd ; 

Nid  oes  genyf 
Ddim  ond  diolch  tra  fwy'  byw.  w. 

301«     Cydymdeimlad  Crist. 
8.7.4.— Watford,  t.  67.    Ardudwy,  T.  68. 
TESTJ,  gwyddost  fy  nghystuddiau, 
-*-  'Rwyt  yn  rhifo  pob  yr  un ;         [au, 
Pob  rhy  w  w'radwydd,  pob  rhy  w  groes- 
Fe'u  dioddefaist  hwynt  dy  hun ; 

Dal  ü  i  fyny, 
Man  bo  'meichiau'n  fwyaf  trwm. 
2  Cofia'th  boenau  ar  Galfaria, 
Cofia  i  ti  gario'r  groes, 
Cofia  gur  yr  hoelion  llymion, 
Cofia'th  chwerw  angeu  loes; 

Rho  i  mi  heddwch, 
Rho  i  mi  nefoedd,  er  eu  mwyn. 
t  Er  dy  fod  di  heddyw'n  eistedd 
Yn  ngogoniant  nef  y  nef, 
Mewn  goleuni  mor  ddisgleiried 
Na  ellir  nesu  ato  ef, 
'Rwyt  yn  edrych 
Ar  dy  anwylaf  yn  y  byd. 
4  Dyma'th  gariad,  dyma'th  briod, 
Heddy w'n  griddfan  o  dy  fîaen ; 
Dros  ein  henaid  y  dioddefaist 
Boenau  megys  uft'ern  dân ; 

Ti  yw'r  cwbl 
Heddyw  f'eddwn  yn  y  byd.        w. 

802«    "Fy  Anwyfyd  sydd  wyn  a 
gwridog." 
8.  7.  4.—Verona,  174.    Tydfil,  t.  64. 
fJ.WYN  a  gwridog  yw  f'Anwylyd, 
^   Mae'n  rhagorí  oll  i  gyd 
Ar  y  cwbl  etto  grewyd, 
Yn  yr  wybr  íaith  a'r  byd : 

Boddlon  fyddaf, 
Ond  i  mi  ei  gael  ei  hun. 
2  Mi  af  trwy'r  cystuddiau  trymaf, 
Mi  af  trwy'r  afonydd  maith, 
Ac  mi  dreiddiaf  trwy'r  anialwch 
Garw,  hir,  i  ben  fy  nhaith, 

Ond  i'm  Harglwydd 
Gadw  beunydd  wrth  fy  nghlun. 
%  Nid  oes  elyn  îs  y  nefoedd 
A  ddaw  yno  i  roi  i  mi  glwy'; 
Yn  dy  gwmni,  nid  oes  gallu 
Gan  un  gelyn  cadarn  mwy: 

Ar  dy  deyrnas 
Nid  oes  diwedd,  nid  oes  drangc. 


4  Dae'r,  a  nef,  ac  uffern  greulon, 
Sydd  yn  hollol  dan  dy  law ; 
Dy  ddoethineb  sydd  yn  trefnu 
'R  dwyrain,  de,  a'r  gogledd  draw: 

Ti  bia'r  cwbl : 
Cymmer  f'enaid  it  dy  hun.       w. 

303«     Bhinwedd  y  gwaed  yn 
anchwiliadwy. 
8.7.4.— -Llanilar,  T.  69.    Ardudwy,  T.  63. 
iyrAE  fy  meiau  fel  mynyddau, 
±ÌJ-  Amlach  hefyd  yw  eu  rhi' 
Nag  y  w  gwlith  y  boreu  wawr-ddydd, 
Nag  y w  sêr  y  nefoedd  fry : 

Gwaed  fy  Arglwydd 
Sydd  yn  abl  golchi  'mai :— 
2-  Golchi'r  ddu  gydwybod  afìan 

Lawer  gwynach  eira  mân ;       [odd 
G  wneyd  y  brwnt,  gan  waith  ddifwyn- 
Yn  y  domen,  fel  y  gwlân : 

Pwy  all  fesur 
Lled  a  dyfnder  maith  dy  ras? 
3  Ei  riddfanau  ar  y  croesbren 
Oedd  yn  pwyso  beiau'r  byd; 
Poenau  pechod  oedd  ofnadwy, 
Poenau  f 'Arglwydd  oedd  f wy  drud : 

'Nawr  mae  cariad 
Yn  concwerio'r  dwyfol  lid.       w. 

304»  Gwerthfawrogrwydd  gwaed 

y  groes. 
8.  7.  4.— Peniel,  172.    Frankfort,  173. 
"^"IS  gall  dysgedigion  doethaf, 
X1   Er  cyrhaeddyd  fry  i'r  ne', 
Chwilio  troion  sêr  y  wybr, 
Gwel'd  eu  maint,  a  gwel'd  eu  lle, 

Fyth  i  bwyso  [groes. 

Gwerthfawrogrwydd     gwaed     dj 

2  Nis  gall  dysg,  ac  nis  gall  doniau, 

Wel'd  y  pecliod  drwg  ei  ry  w, 
Bwyso'i  haeddiant  maith,  a'i  fesur, 
O  flaen  gorsedd  bur  íÿ  Nuw ; 

Ar  Galfaria 
Gwelaf  e'n  ei  liw  a'i  lun. 

3  Pechod  yma,  cariad  acw, 

Eu  yno  yn  y  glorian  fawr; 
Ac  er  trymed  oedd  y  pechod, 
Cariad  bwysodd  hyd  y  llawr : 

Gair  "  Gorphenwyd," 
Wnacth  i'r  giorian  bwysig  droi. 

4  Haeddiant  Duwdod,  o'i  gymmham 

'N  erbyn  uífern  fawr  o'r  bron  ! 
Dafn  gwaed  sy'n  ganinil  rhagor 
Nag  aflendid  dudew  hon : 

Gw'radwyddiadau 
Duw,  rydd  iawn  am  feiau'r  byd. 
6  Fe  ddistewa  myrdd  o  ellyllon, 
Fe  ddistewa'r  ddeddf  o'r  bron, 
Fe  ddistewa  pur  gyíìawnder 
Sy'n  ymddial  cweryl  hon, 


AM  GRIST. 


Gyntaf  enwir 
Sillaf  prin  am  waed  y  groes.     W. 

305.  Cariadyn  cario'r  dydd. 
8. 7. 4.— Caio,  T.  65.    Verona,  174. 
"nACW  gariad,  dacw  bechod, 
-*-'  Heddy  w'u  dau  ar  ben  y  bryn ; 
Hwn  sy'n  gryf,  hwn  acw'n  gadarn, 
Pwy  ennüla'r  ymgyrch  hyn? 

Cariad,  cariacl 
Welai'n  perífaith  gario'r  dydd. 

8  Dringaf  fyny  i'r  Olewydd, 
I  gael  gweled  maint  fy  mai  \ 
Nid  oes  arall  îs  yr  wybren, 
Fan  i'w  «  eled  fel  y  mae ; 

Anwyl  f 'enaid 
Yno'n  chwysu  dafnau  gwaed. 

S  Gwel'd  yr  hwn  fu'n  prynu'm  pardwn, 
Prynu  pardwn  maith  y  byd, 
Gwel'd  ei  wallt,  a  gwel'd  ei  wisgoedd, 
Gwel'd  ei  ruddiau'n  waed  i  gyd ! 

Fe,  fy  mhechod, 
Yrodd  âllan  ddwyfol  waed. 

è  Pechod  greodd  ynddo'r  poenau, 
Pechod  roddodd  arno'r  pwn, 
Pechod  barodd  iddo  ochain ; 
F'unig  haeddiant  i  oedd  hwn : 

O !  na  welwn 
Foreu  fyth  na  phechwn  mwy. 

5  Profed  hwnw  nad  yw'n  medru 
Caru  Prynwr  mawr  y  byd, 
Beth  o'r  dwr  a'r  gwaed  a  lifodd 
Gyda'r  bicell  fawr  ei  hyd; 

Hwn  sy'n  magu 
Fflamau  o  gariad  heb  ddim  trai.  w. 

308.  "  Cyfaillpuhlicanodaphech- 

aduriaid." 

8.  7.  4.-Yerona,  174.    Tydfil,  T.  64. 

Tl/TI  feddyliais  cawn  fy  Arglwydd 
*L'J"    Yn  nghwmpeini  mawrion  byd ; 
Yn  mhlith  mwrddwyr,  yn   mhlitn 
lladron, 
Gwelais  gynta'i  wyneb-pryd; 

Ar  y  croesbren, 
Nid  yn  llys  brenhinoedd  byd. 

2  Dacw  lofrudd  ar  ei  aswy, 
Dacw  leidr  ar  ei  dde ; 
Draw  fe'i  ìioeliwyd  yn  y  canol  — • 
Frenin  daear,  Frenin  ne': 

Mi  appeliaf 
At  yr  orsedd  ar  y  groes. 

8  Ni  raid  esgyn  fry  i'r  nefoedd, 
Y  inae'r  nefoedd  ar  y  pren; 
Fe  ddaeth  mynydd  hen  Galfària 
E?  ys  dyddiau'n  un  â'r  nen : 

Daetn  Moriah 
'Nawr  yn  ysgol  gref  i'r  net 


4  Dring,  fy  enaid,  i'th  orphwysfa, 
Y  mae'r  nefoedd  wrth  dy  glun ; 
'llhwn  a  greodd  haul  a  lleuad 
'Nawr  a  wisgodd  natur  dyn: 

Edrych  arno ; 
Credu  ydyw  pen  y  daith.  W. 

307.  Gorfoleddu  yn  Nghrist. 
8. 7.  4.— Peniel,  172.    Alma,  179. 
TESU,  ti  yw'm  hunig  noddfa^ 
■*•  Ac  mae  ynot  ti  ddidrai 
Ffrwd  lifeiriol  o  gysuron, 
Yn  dragwyddoí  yn  parhau; 

Fyth  ni  dderfydd 
Mo  dy  gariad  a  dy  ras. 

2  Dy  hanfod  berffaith    yw'm   hapus- 

Mae'nghysuron,  bobyrun,  [rwydd 
Yn  terfynu  ac  yn  casglu 
'N  gryno  ynot  ti  dy  hun : 

By  wyd  f  enaid, 
Man  bwyf  finnau,  yno  bydd. 

3  Mewn  rhyw  hyder  nefol  hyfryd, 

'Rwy'n  rhoi  f'achos  o  dy  flaen, 
Ac  yn  credu  caf  fyn'd  trwodd, 
Neu  lifeiriant,  yntau  dân ; 

A  chaiff  f  enaid 
Tlawd  i  ganu'r  oclu1  draw. 

4  Pan  edrychwyf  ar  dy  fawredd, 

Gwel'd  d'ogoniant  maith  a'th  ras, 
Mae  fy  nghalon,  gan  lawenydd, 
Hyfryd,  pur,  yn  tori  i  maes, 

Gan  roi  pleser 
Fil  uwch  law  pleserau'r  byd.     w. 

308«    Tragwyddoldéb    i  ryfeddu 

Crist  d'i  ras. 
8.  7.  4.— Frankfort,  173.    Calfaria,  181. 

HYN  yw  'mhleser,  hyn  yw'm  hym- 
ffrost, 
Hyn  yw  'nghysur  yn.  y  byd— 
'Mod  i'n  caru'r  addf wyn  Iesu ; 
Dyna'm  meddiant  oll  i  gyd : 

Mwy  yw  nhrysor 
Nag  a  fedd  y  byd  o'i  fron. 
2  Ac  ni  allaf  fyth  fynegu, 

Pe  anturiwn,  tra  fawn  by w, 
Pa  mor  hyfryd,  pa  mor  felus, 
Pa  mor  gryf  ei  gariad  y  w ; 

Fflam  ddiderfyn 
Ddaeth  o  ganol  nef  i  lawr. 

5  Yn  y  bywyd  byth  a  bery, 

Caf  fi  ddwfn  chwilio  i  maes 
Faith  ddyfnderoecld  cariad  dwyfol» 
A  changhenau  nefol  ras ; 

Eangir  f  enaid 
I  wel'd  dadguddiadau'r  net 
4  Derfydd  awyr,  derfydd  daear, 
Derfydd  grewyd  îs  y  ne', 
Derfydd  haul,  a  sèr,  a  Ueuad, 
Daw  tywyllwch  yn  eu  lle ; 


AM  GRIST. 


Fyth  ni  dderfydd 

Canu  iachawdwriaeth  gras. 

6  Bydd  cerubiaid,  a  seraphiaid, 

Ac  angyliou  nef  yn  un,    • 

Yn  oymmysgu  Haleluwia, 

A  Hosanna  bur  â  dyn; 

Anthem  cariad 
Fydd  yr  anthem  tra  fo'nef.        w. 

309.  Lhferydd '  gras  a  chariad. 
8.  7.  4.— Alma,  179.    Calfaria,  181. 

rjLYWCH  leferydd  gras  a  chariad, 
^  O  Galfaria'n  seinio  sydd ; 
Wele'r  ccrtyrn  greigiau'n  hollti, 
Haul  yn  tw'lìu  ganol  dydd : 

"Fe  orplienwyd !" 

Dwys  ddolefa'r  Meichiau  mawr. 

2  O  !  'r  trysorau  anchwiliadwy 

A  gynnwysir  yn  y  gair ! 

Môr  diderfyn  o  fendithion, 

I  dylodion  ynddo  cair: 

"  Fe  orpbenwyd !" 

Ni  bydd  eisieu  aberth  mwy. 

8  Adgyweirier  pob  rhyw  deîyn 

Drwy  y  ddaear  faith  a'r  nef, 

Er  cyd-daro'r  anthem  newydd 

Heddyw  a  gyhoeddodd  ef : 

"  Fe  orphenwyd !" 
Dyma  gân  na  dderfydd  byth. 

310.  Y  Graig. 
8.  7. 4.— Eli,  175.    Frankfort,  173. 
J.WELAF   graig   a'm    deil    mewn 
'        stormydd 
O  gawodyd'd  dẃr  a  thân ; 

Yn  wyneb  uffern  a'i  rhuthriadau, 
Hoîl  breswylwyr  hon  a  gàn : 

Cadarn  sylfaen 
A  osodwyd  gan  y  Tad.  J.  h. 

311.  Crist  oll  yn  hawddgar. 

8.  7.  4.— Yerona,  174.    Tydfil,  T.  64. 
T/yELE'n  sefyll  rhwng  y  myrtwydd 
Wrthddrych  teilwng  o  fÿ  mryd : 
Er  o'r  braidd  yr  wy'n  adnabod 
Ei  fod  uwch  law  gwrthddrychau'r 
Henífych  foreu  [byd: 

Caf  ei  weled  heb  un  llen. 
2  Rhosyn  Saron  yw  ci  enw, 

Gwyn  a  gwridog,  hardd  ei  bryd; 
Ar  ddeng  ìtiü  y  ìnae'n  rhagori 
O  wrtnddrychau  pena'r  hyû.: 

Ffrynd  pechadur, 
Dynia'r  llywydd  ar  y  môr. 

8  Beth  sydd  i  mi  mwy  a  wnelwyf 
Ag  çllunod  gwael  y  llawr? 
Ty^-tio'r  wyf  nad  yw  eu  cwmni 
I'w  gymmharu  â'm  Iesu  mawr : 

O !  am  aros 
Yn  ei  gariad  ddyddiau  f'oes.  a.  a. 


G" 


31 2 1  Genedigaeth  y  Ceidioad. 
8.  7.  4.— Peniel,  172.    Alma,  179. 
"PERAIDD  ganodd  sêr  y  boreu 
•*■    Pan  y  ganwyd  Brenin  nef; 
Doethion  a  bngeiliaid  hwvthau 
Ddaethant  i'w  addoli  ef : 

Gwerthfawr  drysor ! 

Yn  y  preseb  lesu  a  gaed. 

2  Dyma  Geidwad  i'r  colledi?, 

Meddyg  i'r  gwy wedig  rai : 

Dyma  un  sy'n  caru  maddeu 

I  bechaduriaid  mawr  eu  bai : 

Diolch  iddo 
Byth  am  gofio  llwch  y  llawr.  M.  b. 

ö  1 3 .     Crist  yn  sylfaen. 
8.  7.  3— Wyddgrug,  185.    Moldavia,  187. 
"MA'D  fi  adeiladu'n  ysgafn 

Ar  un  sylfaen  is  y  ne', 
Na  chymmeryd  craig  i  orphwys 

Tu  yma  i  ?ngeu  yn  dy  le: 
Ti,  fy  Nuw,  tra  fwyf  byw, 
Gaiff  fod  fy  ngorphwysfa  wiw. 

2  Dyma'r  maen  sydd  yn  y  gongl, 

Dyma'r  gareg  wertlifawr,  bur, 
Gloddiwyd  allan  yn  y  bryniau, 

Bryniau  tragwyddoldeb  dir : 
Nid  òes  le,  îs  y  ne', 
I  adeiladu  ond  efe. 

3  Byth  ni  dderfydd  canu  am  dano, 

Byth  ni  dderfydd  am  ei  glod, 
Tra  fo  caru  pery  canu, 

Caru  sydd  heb  ddechreu'n  bod ; 
Nefoedd  fry,  'n  gysson  sy 
Oil  yn  canu  i'm  Harglwydd  cu. 

4  Minnau'r  gwaela'  o  bechaduriaîd, 

Y^n  y  diwedd  rof  fy  nhroed 
Ar  y  graig  sydd  yn  y  moroedd — 

Craig  gadarnaf  fu  erioed : 
Ceidw  hon,  rhag  pob  ton, 
Òfnau  i  ffwrdd  o  dan  fy  mron. 

5  Nis  gall  hwnw  sy'n  d'adnabod 

Lai  na  dflyn  ol  dy  droed ; 
Ac  ni  chadd  a  welodd  d'wyneb 

Wel'd  cyffelyb  iddo  erioed : 
Tyr'd  yn  glau,  Iesu,  niae 
F'enaid  euog  bron  llesgau.  w. 

314.  Ffynnon  icedi  ei  hagorud. 

8.  7. 3—  Priscilla,  190.    Moldavia,  187. 

T)ACW'r  ffynnon  wcdi  ei  hagor 

•*-*  A  ddisE.-ẁyliwyd  amryw  oes, 

'Nawr  yn  llifo  fel  y  grisial 

Maes  o'i  ystlys  ar  y  aroes  : 
Dwr  a  gwaed,  rydd  iachâd 
I'r  pecìiadur  mwyaf  gacd. 
2  Dacw'r  hoeìion  geirwon,  Hymion, 
Wedi  eu  curo  'nawr  i  dref ; 
Dacw'r  bicell  yn  trywanu 
Mewn  o  dan  ei  ystlys  ef : 


AM    GRIST. 


Dacw  boen  addf  wyn  Oen 
Yn  rhoi'r  nef  i  dewi  son. 


3  'Nawr  mi  glywa'r  gair  "Gorphenwyd !': 

Gorphen  iachawdwriaeth  wir ; 
Ac  nii  wela'r  gwaed  yn  hidlo 

Dros  ei  ruddiau  sanctaidd,  pur ; 
Wele'r  nef,  gadarn,  gref, 
'Nawr  yn  t'wyllu  wrth  ei  lef. 

4  Dyma'r  creigydd  serth  yn  rhwygo, 

Dyma'r  meirw'n  codi'n  fy w ; 
Pa  greadur  a  all  ddioddef 

Griddfan  chwerw  f'Arglwydd  Dduw 
Ochain  mae,  fe  gadd  wae, 
Fel  cawn  innau  fy  rhyddhau. 

5  Minnau,  bellach.  aobeithiaf; 

Gobaith  a  all  estyn  f  oes, 
Gobaith  wedi  ei  sylfaenu 

Ar  och'neidiau  pur  y  groes : 
Dyma  wlad  caf  iachâot, 
A  chaf  gyflawn  wir  ryddhâd.         w. 

315.  Haeddiant  Crist  yn  anfeidrol, 
8.  7.  3 .— Groeswen,  a.  20.    Revel,  186. 
"\/l~AE  cyflawnder  maith  o  haeddiant 
■*■      Annherfynol  yn  dy  waed ; 

Sawl  a'i  teimlodd  sy'n  rhyfeddu, 

Ac  yn  caru'r  ddyfais  rad : 
Cariad  drud,  dros  y  byd, 
Ddaeth  yn  ge'nllif  coch  i  gyd. 

2  Bod  Creawdwr  nef  yn  dioddef 

Rodd  anfeidrol  werth  a  rhin 
Yn  mhob  gwŷn,  yn  mhob  ochenaid, 

O  ddiocldefaint  Mab  y  dyn: 
Nid  yw  llid  euogrwydd  byd 
Ddim  i  bwyso'i  haecìdiant  drud. 

3  Yma  tardd  cyfiawnder  allan, 

Fel  rhyw  ddiluw  mawr,  didrai ; 
Ac  er  golchi  miloedd  ynddo, 

Nid  yw'r  dyfroedd  ronyn  llai ; 
Gwaed  fy  Nuw,  haeddiant  y w, 
Trech  na'r  beiau  dua'u  lliw. 

4  Pe  bai  dengmil  lawn  o  ddynion 

A'u  heuogrwydd  oll  yn  un, 
Dengmil  eilwaith  maith  o  fydoedd, 

Ffiaidd,  euog,  yn  gyttûn ; 
Yma  cawn,  un  prydnawn, 
Aberth  berffaith  cìalai'r  iawn.       -w. 

316.  Neríh  ei  ddioddefiadau, 

3.  7.  3.— Moldavia,  187.    Groeswen,  a.  20. 
"A/TAE  grasusau  pen  Calfaria, 
±X1-  Mae  rhinweddau  marwol  glwy', 
Uwch  eu  prisio,  uwch  eu  deall, 

Gan  angylion  o  honynt  hwy : 
By wyd  byd  sy  yma  i  gyd 
Wedi  ei  gasglu'n  gryno  'nghyd. 
2  Pan  oedd  uffern  f awr  yn  berwi 

Fflamiau  i  maes  i  eitha'r  byd, 
Ac  yn  bygwth  llosgi'n  ulw 

Ei  drigolion  oll  i  gyd, 


F'Arglwydd  glân  ddaeth  yn  mlaen, 
Ac  a'm  tynodd  i  o'r  tân. 

3  Rhaid  oedd  diodde'r  chwerw  boenau. 

Rhaid  oedd  hefyd  fyned  trwy 
Holl  wasgfeuon  caled  angeu, 

Er  mor  greulon  oeddynt  hwy : 
Cariad  DuW  yn  unig  yw 
A  trwy  rwystrau  gwaetha'u  rhyw. 

4  Rhaid  oedd  concro  trwy  ddioddef, 

Nid  congcwerio  wrth  ei  rym ; 
Gallu'r  nefoedd  fawr  ei  hunan 

Heb  ddioddef,  thalsai  ddim : 
Talu'n  llawn,  ar  brydnawn 
Ar  y  croesbren  gwnaeth  e'n  Iawn. 

5  Diddig,  diddig,  fe'i  gw'radwj'ddwyd. 

Tan  ei  boenau  fel  yr  oen ; 
Ni  bu  neb  cyffelyb  iddo 
Is  yr  wybr  gly  wyd  son : 
H  Maddeu'n  rhad,  dyma  waed!" 
Oedd  ei  weddi  ar  ei'Dad.  w. 

317«     Mayjredd  Crist, 
8. 7. 3.— Wyddgrug,  185.    Revel,  185. 

MAWR  oedd  Crist  yn  nhrag^vydd- 
oldeb, 
Mawr  yn  gwisgo  natur  dyn ; 
Mawr  yn  marw  ar  Galfaria, 

Mawr  yn  maeddu  angeu'i  hun : 
Hynod  fawr  yw  yn  awr, 
Brenin  nef  a  daear  lawr. 

2  Mawr  oedd  Iesu  yn  yr  arfaeth, 

Mawr  yn  y  cyfammod  hedd  ; 
Mawr  yn  Methle'm  a  Chalfaria, 

Mawr  yn  dod  i'r  lan  o'r  bedd : 
Mawr  a  fydd  ef  ry w  ddydd 
Pan  ddadguddir  pethau  cudd. 

3  Mawr  yw  Iesu  yn  ei  Berson ; 

Mawr  fel  Duw,  a  mawr  fel  dyn ; 
Mawr  ei  degwch  a'i  hawddgarwch, 

Gwyn  a  gwridog,  teg  ei  lun : 
Mawr  y  w  ef  yn  y  nef, 
Ar  ei  orsedd  gadarn  gref.  T.  l. 

318.   y  Messiah  addawedig. 

8.7.3.— Wyddgrug,  185.   Groeswen,  a.  20. 

Tl/'ELE,  cawsom  y  Messiah, 
"  *     Cyf aill  gwerthfawi'oca'  erioed ; 
Darfu  Moses  a'r  prophwydi 

Ddweyd  am  dano  cyn  ei  ddod : 
Iesu  yw,  gwir  Eab  Duw, 
Efrynd  a  Phrynwr  dynolryw. 

2  H\vn  yw'r  Oen,  ar  ben  Calfaria 

Aeth  i'r  lladdfa  yn  ein  lle  ; 
Swm  ein  dyled  fa\vr  fe'i  talocid, 

Ac  a  groesodd  filiau'r  ne'; 
Trwy  ei  waed,  i  ni  caed 
Bythol  heddwch  a  rhyddhâd. 


AM  GRIST. 


8  Dyma  Gyfaill  liaedda  'i  garu, 

A'i  glodfori'n  f wy  nag  un ; 

Prynai'n  by  wyd,  talai'n  dyled, 

A'n  glanhâi  à'i  waed  ei  hun : 

Prodyr,  dewch,  llawenhewch ! 

Diolchwch  iddo,  byth  na  thewch !  D.  j, 

319.       Y  Cyfaill  goreu. 
8.  7.  7.— Yesper,  192. 
"Y"  MAE  un,  uwch  law  pawb  ereill 
J*     Drwy'r  greadigaeth  faith  i  gyd, 
Sydd  yn  haeddu  ei  aiw'n  gyiàill, 

Ac  a  bery'r  un  o  hyd : 
Brawd  a  anwyd  i  ni  y w 
Erbyn  c'ledi  o  bob  rhyw. 

2  Nis  gall  meithder  ffordd,  nac  amser, 

Oeri  dim  o'i  gariad  ef ; 
Mae  ei  íýnwes  byth  yn  dyner, 

A'i  gymdeithas  byth  yn  gref : 
Nis  gaìl  dyfroedd  angeu  llym 
Ddiftbdd  ei  angerddol  rym. 

3  Yn  mha  le  y  ceir,  er  chwilio, 

Neb  yn  caru  fel  efe? 
P'ie  mae'r  cyfaill,  er  ein  hachub, 

Boi  ei  fy wyd  yn  ein  Ue  ? 
Nid  oes  debyg  iddo  ef 
Drwy  y  ddaear  faith  a'r  nef. 

4  Pan  fo  pawb  yn  cefnu  arnom 

Yn  y  dyffryn  ty wyll,  du ; 
,.    Pan  fo  pob  daearol  undeb 
Yn  ymddattod  o  bob  tu ; 
Saif  e'n  ífyddlon  y  pryd  hyn, 
Ac  a'n  dwg  yn  iach  trwy'r  gìyn. 

5  A  phan  ymddangoso  eilwaith, 

Yn  ngogoniant  pur  ei  Dad, 
Gyda'i  holl  angyîion  sanctaidd, 

Mewn  anrhydedd  a  mawrhâd, 
Pe  geir  gwel'd  mai'r  un  fydd  ef, 
Er  myncl  heibio'r  byd  a'r  nef.   E.  E. 

320«  "  Yn  yr  hwn  y  mae  i  ni 

brynedigaeth" 
7au,  411.— German  Hymn,  194. 
Melton,  198. 
T?I  gÿfiawnder  dwyfol  ef 
•^*  Ydyw'm  cadarn  noddfa  gref ; 
'Cholla'i  'ngafael  arno  ddim 
Pan  bo  'mhechod  yn  ei  rym. 

2  Dan  ei  gysgod  byddaf  byw ; 
Uwch  pob  trysor  gwaed  fy  ftuw; 
Nis  gall  pẃer  uífern  faith 
Ddim  fy  nrygu  ar  fy  nhaith. 

8  Ar  Galfaria  un  prydnawn 
Cawsom  goncwest  hyfryd  iawn ; 
TJffern  faith  a'i  hanferth  rym 
Ddarostyngwjrd  lawr  i  ddim.       W. 

321»  Mawl  i'r  hwn  a  fu  farw, 
7au.  611.— Berlin,  200.    Newport,  201. 
•  >T)OES  gyífelyb  iddo  ef 
-^  Ap  y  ddaear,  yn  y  nef ; 


Trech  ei  alîu,  trech  ei  ras 
Ka  dyfnderau  calon  gas : 
A'i  ftÿddlondeb  sydd  yn  fwy 
Nag  angeuol  ddwyfol  glwy'. 

2  Caned  cenedlaethau'r  byd, 
Am  ei  enw  mawr  ynghyd ; 
Aed  i  gyrau  pella'r  ne', 
Aed  i'r  dwyrain,  aed  i'r  de': 
Bloeddied  moroedd  gyda  thir 
Ddyfnder  iachawdwriaeth  bur, 

3  Na  foed  un  dyn  îs  y  rhod 
Heb  ddadseinio  i  maes  ei  glod ; 
Na  foed  neb  îs  awyr  las 

Heb  gael  prawf  o'i  nefol  ras: 
Doed  y  ddaear  fawr  yn  gron, 
Yfent  ddwr  y  ftynnon  hon. 

4  Deffro,  f  enaid  !  edrych  draw, 
Gwel  Galfaria  bell  ger  11  aw ; 
Dacw'r  hoel  a'r  bicell  fain, 
Dacw'r  goron  bigog,  ddrain, 
'Nawr  yn  gorwedd  ar  ei  ben ; 
CrjTied  daear,  dued  nen ! 

6  O  dy  glwyfau  rhed  i  maes 
Afon  ddwyfol  loyw  las, 
Sydd  yn  achub,  sy'n  iachau 
Myrddiwn  o'r  aflanaf  rai, 
Ac  yn  rhoddi  cyflawn  hedd 
I  rai  tlota'  erioed  eu  gwedd.        w,  i . 

322«  Cariad  yn  disgleirio  ar  y 

groes. 
7au.  611.— Berlin,  200.    Newport,"20L 

T)ACW  gariad  nefoedd  wen 

•^  Yn  disgleirio  ar  y  pren ; 

Dacw  daledigaeth  lawn 

I  ofynion  trymion  iawn : 

Iesu  gollodd  ddwyfol  waed, 

Minnau  gafodd  wir  iachâd. 

2  Wele'r  llwybr  heddyw'n  glir 
Tua  Chanaan  hyfryd  dir ; 

Y  mae'r  faner  fawr  yn  mlaen, 
P'  holl  elynion  cwyrnpo  wnan'; 
Bhed  yr  oriau'u  rhif  i  maes, 
Caf  fyn'd  trwy'r  Iorddonen  las. 

3  Wele'r  Ganaan  hyfryd,  wiw, 
Dyma'r  ardal  caf  fi  fyw; 
Gwlad  heb  ofid,  gwlad  heb  wae, 
Gwleddoedd  hyfryd  i  barhau-. 
Dwyfol  gariad,  dwyfol  hedd, 
Gaf  fwynhau  tu  di'aw  i'r  bedd. 

4  Na  ddoed  gwael  wrthddrychau'r  byd 
I  gartrefu  yn  fy  mryd ; 

Digon,  f 'enaid,  digon  yw 
Myfyrdodau  dwyfol  friw: 
Mae  mwy  pleser  yn  dv  gîwy* 
Na'u  llawenydd  penaf  hwy. 

5  Iesu  gollodd  ddwyfol  waed,% 
Minnau  gafodd  wir  iachâd ; 
Darfu  ymífrost  mawr  y  byd, 
Iesu  bia'r  clod  i  gyd ; 


AM  GPJST. 


Wrth  ei  draeddymunwn  fyw\ 
Holl  hapusrwydd  f  enaid  y  w.      w. 

823.     "YBugaüda." 

7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  â.  13. 
"DUGAIL  yw,  fe  roes  ei  waed 
"íJ  Dros  ei  dclefaid ; 
Ac  fe'n  prynodd  ni  yn  rhad 

O'n  caethiwed ; 
Dygodd  ni  i  brofi  blas 

Dwyfolfanna; 
Bellach  canwn  am  ei  ras, 

Haleluwia. 

3  Nid  oes  terfyn  byth  i'w  gael 

Ar  ei  gariad ; 
Mae'i  drysorau  mawrion,  haeî, 

TJ  wch  eu  dirnad ; 
Ynddo  ei  hunan  mae  yn  Uwyr 

Ollddj-munaf; 
Minnau  ganaf  foreu  a  hwyr, 

Haleluwia.  W. 

324.  "Fyanwylyd  sydd  wyna 

gWridog." 
7. 4.— Aberafon,  209.    Essex,  208. 
(?|.WYN  a  gwridog,  hawddgar  iawn, 
*"*   Ywf  Anwylyd'; 
Doniau  'r  nef  sy  cld  ynddo'n  lìawn, 

Peraidd,  hyfryd : 
Daear  faith,  ac  uchder  nef, 

Byth  ni  ffeindia 
Arall  debyg  iddo  ef— 

Haleluwia. 
2  Dygodd  f 'enaid  ar  ei  ol 

Yn  dra  rhyfedd ; 
Mi  orphwysaf  yn  ei  gôl 

Hyd  y  diwedd : 
Ffowch,  greaduriaid  o  bob  rhyw, 

Mwy  ni  charaf 
Wrthddrych  arall  ond  fy  E" uw— 

Haleíuwia. 
S.Ynddo'i  hunan  mae  yn  Uawn 

Bob  trysorau, 
Dwyfol,  perfiaith,  gwerthfawr  iawn 

Am  fy  meiau ; 
Gwir  ddoethineb,  hedd,  a  gras 

Gwerthfa  wrocaí' ; 
fterth  i  hollol  gario'r  maes— 

Haleluwia. 

4  Dyma  sylfaen  gadarn,  grefc 

Trwy  fy  mywyd ; 
Credu  ac  edrych  arno  ef , 

Yw  fy  ngwynfyd : 
Ynddo  bellach,  trwy  bob  pla, 

Y  gobeithiaf ; 
Ac  ìnewn  rhyfel  canu  wnaf, 

Haleluwia.  w. 

325.  Tangnefedd  trwy  waed  Iesu. 
7. 4.— Tiberias,  A.  12.    Patmos,  210. 
fJ-AD  im,  Arglwydd,  tra  fwyf  by w, 
^*    I  gael  gwledda 


Ar  dv  ddwyfol,  farwol,  friw, 
Y  gwir  fanna ; 

Dy  ddiocldefaint  yw  fy  nerth, 

A  fy  iechyd, 
Dros  y  bryniau  mwyaf  serth 

Idirybywyd. 
2  Dedwydd  y w  sy'n  profi'th  hedd 

A'th  gymmundeb ; 
Dedwydd  yw  sy'n  gweled  gwedd 

Dy  lân  wyneb : 
Dy  gyí'eiUach  nefol,  wiw, 

Sy'n  wir  fywyd, 
A  dy  heddwch  dwyfol  yw 

1  Mherhaith  ie  chy  d.  w . 

328.     Y  cyfammod  gras. 

7. 4.— Aberafon,  209.    Esses,  208. 
fyVYXAY>rD  cyfammod  gwerthfawr 
*-*  I  fy  ngwared,  [rhad, 

Ehwng  îy  Iesu  a'm  hanwyl  Dad, 

O'm  caethiwed ; 
Ar  ammodau  cedyrn,  drud, 

Na  all,  ond  hyny, 
Satan,  uffern  fawr,  a'r  byd 

Eu  diddymu. 
2  'Roedd  ei  bleser  cyn  bod  byd 

Gyda  dynion, 
Ac  yn  caru  yr  oedd  o  hyd 

Ei  gaseion ; 
Ac  fe  dalodd  drostynt  iawn 

Pan  oent  etto 
Mewn  ty wyllwch  dudew,  llawn, 

Heo  ddihuno. 
S  Cyn  rhoi  bod  i'r  ddaear  gì-on, 

Na  dim  arni, 
Gwnawd  y  ddwyfoî  drefn  hon 

i"m  gwaredu : 
Iesu  addawodd  golli  ei  waeá, 

Yn  lìawn  foddlon, 
Yn  ol  arch  ei  anwyl  Dad, 

Dros  elynion. 
4  Cafodd  enw,  cafodd  glod, 

O  ddiodde'; 
Cafodd  daliad  pena'  erioed 

O'i  gystuddiau ; 
Fô  gyíiawna'i  anwyl  DacÜ 

Éi  addewidion, 
Eoddodd  iddo  am  golh  ei  waed 

Yn  dra  fiyddlon.  w. 

327*    Dìm    yn    ddigonol  ond 
àberth  y  groes. 
7.  4.— Aberafon,  209.    Essex,  208. 
"M'ID  oes  aberth  o  un  rhyw, 
xy  Yn  mhlith  miloedd, 
Dâl  am  drosedd  Ueia'i  ryw, 

Yn  oes  oesoedd ; 
Dim  ond  aberth  dwyfol  dd  yn 

Foddia  Dduwdod ; 

Angeu  T'wysog  nef  ei  hun 

Bwysa  ^mhechod. 


AM   GRIST. 


2  Dyma'r  abertb  mae  erioed 

Son  am  dano ; 
Ar  y  ddaear  'does  yn  bod 

Debyg  iddo ; 
Mae  seraphiaid  pena'r  nen 

Yn  rhyfeddu, 
Gwel'd  eu  Brenin  ar  y  pren 

'Nawr  yn  trengu.  w. 

328.  Hedd  a  chariad. 
7.  4— Llanfair,  a.  13. 

TTEDD  a  chariad  ar  y  groes 
J-L  Darddodd  allan ; 
lesu  yn  nyfnder  angeu  loes 

f aeddodd  Satan ; 
Er  ei  glwyfo  dan  ei  fron, 

Ef  orchfygodd; 
Cenir  am  y  frwydr  hon 

Yn  oes  oesoedd.  an. 

329.  Iaion  ac  eiriolaeth  Crist. 

7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 
A  NGEU  ac  eiriolaeth  Crist 
■"•  Yw  'ngorfoledd ; 
Hyn  a  ddwg  i'm  henaid  trist 

Lawn  dangnefedd; 
Collai'r  ddeddf  ei  damniol  rym 

Ar  Galfaria ; 
Dofwyd  llid  cyfiawnder  llym; 

Haleluwia. 

2  Iesu  yw  difyrwch  f'oes, 

Ynfymlinfyd; 
Ac  ymffrostiaf  yn  ei  groes 

Dros  fy  my wyd ; 
Dan  ei  gysgod,  nos  a  dydd, 

Gwnaf  fy  nhrigfa ; 
Fy  nhẃr  cadarn  byth  a  fydd, 

Haleluwia. 

3  lesu,  a'i  gyfìawnder  ef, 

Yw  fy  my wyd ; 
Ee'm  cymmhwysa  i  deyrnas  nef 

Trw^  ei  Y"sbryd ; 
Golchir  fi  o'm  pen  i'm  traed 

Eel  yr  eira, 
Trwy  rinweddau  dwyfol  waed : 

Haleluwia. 

4  Mae  fy  Mhrynwr  heddyw'n  fyw, 

Ac  yn  eiriol ; 
Sail  eiriolaeth  drosof  y w 

Iawn  digonol : 
Ei  waith  ynof  yn  y  man 

A  berffeithia ; 
Gorfoleddaf  yn  fy  rhan : 

Haleluwia.  V.  J. 

330.  Ffynnon  i  bechod  ac  afiendid. 
7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 
f^JANED  nef  a  daear  lawi', 
^  Fe  gaed  ffynnon, 
I  olchi  pechaduriaid  mawr 
Yn  glaer  wynion : 


Yn  y  ffynnon  gyda  hwy 

Minnau  ymolchaf, 
Ac  mi  ganaf  fyth  tra  bwy\ 

Haleluwia. 
2  Dyma'r  dwr,  a  dyma'r  gwaed, 

Redodd  allan, 
Ac  o'i  ystlys  sanctaidd  gaed 

I  olchi'r  aflan ; 
Hon  yw'r  ífynnon  sy'n  glanhau 

Yraflanaf; 
Yn  dragy  wydd  mae'n  parhau : 

Haleluwia.  e.  paeey. 

331.  "  Llais  hyfryd  rhad  ras." 
12. 11— Rhad  ras,  t.  75. 
T  L AIS  hyfryd  rhad  ras  sy'n  gwaeddi 
-^    Diangfa,  [maenoddfa; 

Yn  nghlwyfau  Mab  Duw,  bechadur, 
I  olchi  aflendid  a  phechod  yn  hollol, 
Ee  redodd  ei  waed  yn  ffrydiau  iach- 

usol :  [pardwn, 

Haìeluwia  í'r  Oen  bwrcasodd  ein 
'Nol  croesi'r  Iorddonen  drachefn  ni 

a'i  molwn. 
2  Ar  angeu  ac  uffern  cadd  lawn  fudd- 

ugoliaeth,  [unwaith; 

Ysbeiliodd  holl  allu'r  tywyllwch  ar 
Holl  íìlwyr  y  groes  gânt  ynddo  dang-  ' 

nefedd ;  [orfoledd : 

Fe'u  harwain  hwy'n  sicr  i  berffaith 

Haleluwia,  &c. 
8  'Nol  tirio  yn  iach  i'r  tawel  anneddau, 
Ni  seiniwn  ei  glod  ar  euraidd  delynau; 
Trwy  nefol  ardaloedd  ni  a'i  molwn 

byth  bythol,  [gwyddol : 

"\Yrth  rodio  ar  lenydd  yr  afon  dra- 

Haleluwia,  &c.  d.  c. 

332.  Cân  y  gwaredigion  am 
angeu'r  groes. 

llau. — Y»rareham,  213.    Joanna,  214. 
"PE'M  lljngcwyd  i  fyny  mewn  syn- 
-*-     dodigyd  [yb.yd; 

Wrth  feddwl  am  angeu  Iachawdwr 
Trysorau  o  gariad,  trysorau  o  ras, 
Na  fedr  angylion  eu  gosod  i  maes. 

2  O !  henfíÿch,  ddirgelion  anfeidrol  eu 

rhy  w,  [Nuw ; 

A  ddaeth  i'r  goleuni  trwy  glwyfau  fy 
Ni  fyddtragwyddoldeb  ddim  gormoà 

ei  hun  [yn  ddjn. 

I  chwilio  dyfnderoedd  fy  Arglwydd 

3  Y"sbrydoedd  rhai  cyfiawn  ddiangodd 

o'r  byd, 
A  hyn  sy'n  difyru  eu  hunain  o  hyd, 
Gan  edrych  i'r  orsedd  ddisgleirwen 

o'u  blaen,  [cán. 

A  dyblu  fyth  eilwaith  ac  eilwaith  eu 

4  Eu  cân  sydd  am  gariad  yn  gwared  y 

byd,  .   [nghyd, 

Am  undeb  angylion  a  semtiau  yn 


I 


AM  GRIST. 


Am  ddoniau'r  Messîah,  am  feithder  ei 

loes, 
Ac  am  anfeidroldeb  holl  b  wrcas  y  groes. 

öOO.    Canu  am  gariad  Crist. 
llau.— Joanna,  214.    "Wareham,  213. 
"VTI  ganwn  am  gariad  Creawdwr  yn 
•*"       ddyn,  [hun ; 

Ennynodd  cyn  oesoedd  o  fewn  iddo'i 
Ni  chwilia  na  cherub,  na  seraph,  na 
saint,  [ei  faint. 

Ei  ddyfnder,  na'i  uchder,  nac  eangder 

2  Rhyfeddod  an^ylion  yn  nghanol  y  nef, 
Rhyfeddod  galluoedd  athronauywef ; 
DifrYgia'r  ffurfafen  a'r  ser  o  bob  rhyw 
Cyn  bíinwyf  fì  ganu  ain  gariad  fy  Nuw. 

3  P'le,  Arglwydd,  dechreuaf  ?— pa  ochr, 

padu,  [fry? 

Ai  yn  nhragwyddoldeb,  neu  Galfari 
Diddechreu,  diddiwedd,   anfeidrol,  a 

rhad,  [gwaed. 

Yw  cariad  a  brynwyd  â  dim  ond  â 

4  Fy  enaid,  gwel  gariad  yn  fy w  ar  y  pren, 
Ac  uffera  yn  methu  darostwng  ei  ben; 
Er  marw  fy  Iesu,  er  hoelio  fy  Nuw, 
Fe  barodd  ei  gariad  trwy  angeu  yn 

fyw. 

6  0  ryfedd  ddoethineb !— rhyfeddod  ei 

hun !  [fath  un ; 

A  ffeindiai'r  fath  foddion  i  brynu'r 

Fy  Iesu  yn  marw — fy  Iesu  oedd  Dduw, 

Yn  marw  ar  groesbren,  i  minnau  gaeí 

byw.  w. 

334.  M  AJon  bur  o  ddwfr  y  bywyd," 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
yR  afon  a  lifodd  rhwng  nefoedd  a 
■*-     Uawr,  [yn  awr ; 

Yw  gwraidd  fy  ngorfoledd,  a'm  cysur 
Calfaria  roes  haeddiant,  Caliaria  roes 

hedd, 
Calfaria  sy'n  cadw  agoriad  y  bedd. 
2  Mae  angeu  ei  hunan,  ei  ofnau  a'i  loes, 
Mewn  cadwyn  gadarnaf   yn   rhwym 

wrth  dy  groes ;  [gyd 

Allweddau  hen  uffern  ddychrynllyd  i 
S/n  hougian  wrth  wregys  Iacìiawdwr 

ybyd. 
8  'Does  dim  at  ostegu  pob  terfysg  a  loes, 
Cydwybod  a'i  dychryn,  ond  angeu  dy 

groes ;  [gyttûn 

Can'  miloedd  o  ofnau  oedd  ynwy'n 
Nes  clywed  fod  Crëwr  y  ddaear  yn 

ddyn. 
4  Wel,  bellach,  boed  i  mi  roi  ífarwel  i'r 

byd,  [ynghyd ; 

Ffarwel  i'w  drysorau  a'i  bleser 
Un  gorchwyl  sydd  genyf  fyth  mwyach 

igyd, 
Sef  caru  a  chanu  i  Iachawdwr  y  byd. 


335.  Bhinwedd  marvjo!aeth  yr  Ocn.* 
llau. — Joanna,  214.    Wareham,  213. 

0  GARIAD !  0  gariad !  anfeidrol  ei 
v    faint, 

Fod  llwch  mor  annheilwng  yn  cael 

y  fath  fraint ;  [trwy'r  gwaed, 

Cael  heddwch  cydwybod,  a'i  chlirio 

A  chorph  y  farwolaeth,  sef  pechod, 

dan  draed. 

2  Nis  gallai'r  holl  foroedd  byth  olchi  fy 

mriw,  [rhy  w .; 

Na  gwaed  y  creaduriaid  er  amìed  eu 
Ond  gwaed  y  Messiah  a'i  gwella'n 

ddiboen ;  [yr  Oen. 

Rhyfeddol  yw  rhinwedd  marwolaeth 

3  Cydganed    y    ddaear    a'r    nefoedd 

ynghyd 
Ogoniant  tragwyddol  i  Brynwr  y  byd; 
Molianned  pob  enaid  fy  Ai'glwydd  ar 

gân, 
Am  achub  anhydyn  bentewyn  o'r  tân. 

4  Mae'r  jubil  dragwyddol  yn  awr  wrth 

y  drws,  [tlws ; 

Fe  gododd  yr  haulwen,  ni  gawsom  y 
Daw  gogledd  a  dwyrain,  gorllewin  a 

de, 
Yn  lluoedd  i  foli  Tywysog  y  ne'.  m.b, 

336.  Gwaredigaeth  trwy  Grist. 

9.  8.-Bethel,  216.    Elliot,  217. 

f)  !  AGOS.  fy  llygaid  i  weled 
^    Dirgelwcli  dy  arfaeth  a'th  air ; 
Mae'n  well  i  mi  gyfraith  dy  enau 
Na  miloedd  o  arian  ac  aur : 

Y  ddacar  ä'n  d-ân,  a'i  thrysorau, 
Ond  geiriau  fy  Nuw  fydd  yr  un ; 

Y  by wyd  tragwyddol  yw  'nabod 

Fy  Mhrynwr  yn  Dduw  ac  yn  ddyn. 

2  Rhyfeddod  a  bery'n  ddiddarfod 

Ỳw'r  ffordd  a  gymmerodd  efe 

1  achub  pechadur  colledig, 
Trwy  farw  ei  hun  yn  ei  le : 

Fe  safodd  fy  Mrenin  ei  hunan, 
Gorchfygodd  awdurdod  y  ddraig ; 

Ein  Samson  galluog  ni  ydyw : 
O !  caned  preswylwyr  y  graig. 

3  Daeth  blwyddyn  y  caethion  i  ganu ; 

Doed  meibion  y  gaethglud  ynghyd ; 
Ni  seiniwn  trwy'r  nefoedd  a'r  ddaear, 

Ogoniant  i  Brynwr  y  byd : 
Mae  Brenin  y  nef  yn  y  fyddin ; 

Gwae  Satan  a'i  filwyr  jm  awr ; 
Trugaredd  a  hedd  sy'n  teyraasu : 

Gogoniant  trwy'r  nefoedd  a'r  llawr. 

4  Y  Llew  o  lwyth  Judah  orchfygodd ; 

Pa  elyn  all  sefyll  o'i  flaen  ? 
Mae  Seion  yn  teithio  tuag  adref 
Mewn  cerbyd  dychrynllyd  o  dân : 


AM  GîlIST 


Bydd  miloedd  o  saint  ao  angylion, 
Yn  dorf  ogoneddus  ynghyd, 

Yn  canu  rhyw  anthem  dragwyddol 
O  foliant  i  Brynwr  y  byd.      M.  E. 

337.  Trugaredd  Duio  yn  Nghrist. 
9.  8 .— Elliot,  217.    Bethel,  216. 

"DHYFEDDOL   weithredoedd   tru- 
x^    garedd, 

Sef  prif  briodoledd  ein  Duw; 
Trugaredd  a  garodd  dros  fesur 

Bechaclur  llwyr  ammhur  ei  ryw; 
Trngaredd  o'i  blaicl  sydd  yn  eiriol ; 

Trugaredd  anfeidrol  sydd  fwyn ; 
Pan  ìefo  yn  ngolwg  ei  waeledd, 

Fe  wrendy  trugaredd  ei  gŵyn.  d.  t. 

338.  Meddyliau  trugaredd  a  gras, 
8au.  811in  —  Salome,  218. 

T)ADGUDDIWYD  dirgelion  i  maes, 
-^  Dirgelion  cuddiedig  i'r  byd, 
Meddyliau  trugaredd  a  gras 

I'r  penaf  bechadur  i  gyd, 
A  glöed  mewn  adcîewid  sydd  gref, 

Na  welir  fyth  fythoedd  ei  hail, 
0  ddyfnder  y  ddaear  i'r  nef, 

Mor  gywir,  mor  sicr  ei  saíL 
2  Fe'm  boddwyd  mewn  syndod  yn  lân 

Wrth  chwilio  eu  natur  i  maes; 
'Does  angel  na  seraph  a  gân 

Am  ddyfnder  anorphen  ei  ras: 
Pwy  bwysa'i  ddioddefaint  ar  bren  ? 

Pwy  bwysa  lawn  haeddiant  ei  loes  ? 
Tra  tafod  yn  chwareu'n  fy  mhen 

Mi  ganaf  am  gongcwest  ei  groes. 
8  'R  anrhydedd,  a'r  gallu,  a'r  clod, 

Y  moliant  a'r  parch  yn  gyttûn, 
O'r  nefoedd  i'r  ddaear  gaift'  íbd 

Yn  gyfan  i'm  Harglwydd  ei  hun ; 
Aed  swn  dy  farwolaeth  i  maes, 

O'r  dwyrain  liosog  i'r  de ; 
Helaethed  terfynau  cly  ras 

Mor  bell  ag  y  cyrhaedd  y  ne'. 
4  Aed  ein  Haleîuwia  i'r  lan, 

Trwy'r  awyr  anfeidrol  ei  maint ; 
Cymmysged  caniadau  rhai  gwan 

A  thyrfa  liosog  o  saint : 
Ni  gawsom  gan  cymmaint  a'r  byd, 

Can  cymmaint  drachefn  a  hyn, 
Can  cymmaint  a'r  nefoedd  i  gyd — 

Brydnawngwaith  ar  Galfarifryn.  w. 

339.  Prymvr  byw. 

8au.  811in.— Salome,  218. 

Tl/ri  wn  fod  fy  Mhrynwr  yn  fyw, 
-LY-L  A'm    prynodd    â    thaliad    mor 

ddrud; 
~Fe  saif  ar  y  ddaear,  gwir  yw, 
Yn  niwedd  holl  oesoedd  y  byd : 


P^ 


Er  ised,  er  gwaeìed  fy  ngwedd, 

Teyrnasu  mae  'Mhry  nwr  a  'Mrawd ; 
Ac  er  fy  malurio'n  y  bedd, 

Ca'i  weled  ef  etto'n  fy  nghnawd. 
2  Yvrel,  arno  bo'm  golwg  bob  dydd, 

A'i  daliad  anfeidrol  o  werth; 
Gwir  Awdwr,  Perífeithydd  ein  fìydd, 

Pe'm  cynnal  ar  lwybrau  b3in,  serth : 
Fy  enaid,  ymestyn  yn  mlaen, 

Na  orphwys  nes  cyrhaedd  y  tir, 
Y  Ganaan  dragwyddol  ei  chân, 

Y  Sabbath  hyfrydol  yn  wir.  T.  J. 

340.  Pwy  yw  hwn  yn  dyfod  o 
Edomi 

8au.  811in.— Salome,  218. 
>WY  welaf  o  Edom  yn  docl, 
Mil  harddach  na  thoriad  y  wawr, 
Yn  sathru  dan  wadn  ei  droed 

Elynion  yn  lluoedd  i'r  Iteiwr ; 
Ei  wisg  wedi  ei  lliwio  gan  waed, 

Ei  saethau  a'i  gleddyf  yn  llym ; 

Ei  harddwch  yn  llanw'r  holl  wlad, 

Yn  ymdaith  yn  amlder  ei  rym  ? 

2  Myfi,  'r  hwn  wyf  Alpha  cyn  byd, 
Wyf  gadarn  i  ladd  ac  iachau ; 

Fy  ngeiriau  a  safant  i  gyd 
Pan  ballo  ffyddlondeb  pob  rhai. 

Ond  pam  mae  dy  wisgoedd  yn  waed, 
A'th  gleddyf  mor  goched  ei  fin, 

Fel  un  a  fai'n  sathru  dan  draed 

Y  gwinwryf  yn  ngwinllan  y  gwin  ? 

S  Wrth  weled  y  fyddin  mor  fawr, 
Dan  arfau  yn  llawnion  o  lid, 
Yn  llanw  holl  wyneb  y  llawr, 

Y  bobl  giliasant  i  gyd ; 
Gadawyd  fi'n  unig,  heb  ail, 

I  sefyll  yn  ngwyneb  fy  nghas, 
Gelynion  mor  amled  a'r  dail 
Ÿn  llanw  holl  gyrau  y  maes. 

4  Mi  godais  i  fyny  fy  llaw, 

Y'mleddais,  eninílajs  y  dj'dd; 
Py  holl  waredigion  a  ddaw, 

AJm  caethion  a  roddir  yn  rhydd; 
Ennillais  fath  goncwest  trwy  waed, 

Mae  genyf  lywodraeth  mor  fawr, 
Hydeithaf  trigfanau  fy  Nhad,  [llawr. 

Mae'n   cyrhaedd   o'r   neíbedd   i'r 

5  Pa  feddwl,  pa  *madrodd,  pa  dclawn, 

Pa  dafocí  all  osod  i  maes, 
Mor  felus,  mor  helaeth,  mor  llawn, 

Mor  gryfed  ei  gariad  a'i  ras  ? 
Afonydd  sy'n  rhedeg  mor  gryf, 

Nas  dichon  i  bechod  na  bai 
Wrthsefyll  yn  erbyn  eu  llii', 

A'u  llanw  ardderchog  didrai. 

6  Fel  fflamiau  angherddol  o  dân 

Yw  cariad  f'  Anwylyd  o  hyd ; 
Fe  losgodd  bob  rhwystrau  o'i  flaen, 
Fe  yfodd  o'r  afon  ì  gyd: 


AM  GRIST. 


Tmaflodd  mewn  dyn  ar  y  llawr, 
Fe'i  dygodd  â'r  Duwdod  yn  un ; 

Y  pellder  oedd  rhyngddynt  oedd  fawr, 
Fe'i  llanwodd  â'i  haeddiant  ei  hun. 
J.W. 

341.  Mawl  %  gariad  Crist. 
5.  5.  6.  5.— Cysur,  219. 

"yR  Iesu'n  ddi-lai 

-■-  A'm  gwared  o'ni  gwae ; 
Achubodd  fy  mywyd, 

Macldeuocìd  fy  mai ; 

Fe'm  golchodd  yn  rhad, 

Do'n  wir,  yn  ei  waed, 
Gan  selio  fy  mhardwn 

Rhoes  i  mi  ryddhâd. 

2  0 !  meîus  y w'r  wledd  l 
Ces  weled  ei  wedd, 

Py  Mrenin  a'm  Prophwyd 

Mwyn  nyfryd  mewn  hedd ; 

Fy  Mhriod  a'm  Pen 

A  rwygodd  y  Uen ; 
Ffordd  newydd  a  bywiol 

Sy  i  fyn'd  uwch  y  nen, 

3  Fy  enaid  i  sydd 

Yn  awr,  nos  a  dydd, 
Am  ganmol  fy  Iesu 

A'm  rhoddodd  yn  rhydd  î 

Ffarwel  fo  i'r  byd, 

A'i  bleser  ynghyd ; 
Ar  drysor  y  nefoedd 

Fe  redodd  fy  mryd. 

4  'Rwy'n  gweled  bob  dydd 
Mai  gwerthfawr  yw  ffydd ; 

Pan  elwy'  i  borth  angeu 

Py  angor  a  fydd : 

Mwy  gwerthfawr  im.  yw 

Na  chyfoeth  Peru  ; 
Mwy  diogel  i'm  cynnal 

Ddydd  dial  ein  Duw.  W. 

342.  "Trysorau  uwch  gwybod  y 

byd." 
5.  5.  6.  5.— Cysur,  219. 

Y  CYSUE  i  gyd 

x     Sy'n  llanw  fy  mryd , 
Fod  genyf  drysorau 

TJwch  gwybod  y  byd ; 

Ac  er  bod  hwy  'nghudd, 

Nas  gwel  hwynt  ond  ffydd, 
Ceir  eglur  ddadguddiad 

0  honynt  ryw  ddydd. 

2     Anfeidrol  oecld  llid 

Creawdwr  y  byd 
Y~n,erbyn  y  pechod 

Sy'n  damnio  o  hyd ; 

Ònd  Ty wysog  a  gaed 

A  gollodd  ei  waed, 
Fe  brynodd  faddeuant 

A  heddwch  y  Tad. 


3     Ffordd  wnaethpwyd  yn  llyn 

Ar  Galfari  fryn, 
I  sicrach  paradwys 

Na  goll  som  cyn  hyn ; 

Ac  yno  ni  gawn 

011  yfed  yn  llawn 
O  wleddoedd  y  bywyd, 

Heb  foreu  na  nawn.  w. 

343.  Bhinweddau  angeiCr  groes, 
5.  5.  6.  5.— Cysur,  219. 

"PY  Iesu  mwy  fydd 

x   Fy  noddfa  bob  dydd, 
0  ddyfnder  pydewau 

Fe'm  rhoddodd  yn  rhydd  î 

Ni  feddaf  iachâd, 

Un  dim  ond  ei  waed— 
Py  heddwch  a'm  haeddiant, 

Fy  nerth  a'm  parhâd. 

2  Rhy w  afon  a  gaed, 

0  ddwr  ac  o  waed ; 
O'r  orsedd  ddisgleirdeg 

Mae'n  rhedeg  yn  rhad, 

1  wella  fy  mriw, 

Py  meiau  o  bob  rhyw, 
A  chanu  fy  enaid, 
Er  dued  ei  liw. 

3  Boed  yma  fy  nyth, 
A'm  bywyd  i  byth, 

Yn  nghíwyfau'r  Oen  tyner, 

A'i  íawnder  di-lyth ; 

Ac  yma  caf  fyw, 

Er  croesau  o  bob  rhyw, 
A'm  henaid  yn  llawen, 

Dan  aden  fy  Nuw. 

4  Wel  belîach,  mi  ä  'mlaen, 
Trwy  ddwr,  a  thrwy  dâu, 

Er  cymmaint  fy  nyled, 

Pe'i  talwyd  yn  íân ; 

Moliannu  mwy  fydd 

Py  mhleser  bob  dydcî, 
'Nol  agor  y  carchar, 

Pwy  all  f ocl  yn  brudd  ?  ax. 

344.  Bhimcedd  angeu  Calfaria. 
5.  5.  6.  5— Cysur,  219. 

IS  nefoedd  ni  fu 
'R  fath  fendith  i  mi 
Ag  angeu  fy  Iesu 

Ar  Galfari  fry ; 

Rhyfeddod  y  byd 

Yw  angeu  mor  ddrud, 
A  gwreiddyn  caniaclau 

'R  ífyddloniaid  i  gyd. 
2     Afbellachynhy* 

Tua'r  Ganaan  sỳdd  fry, 
Mi  wela'r  addewid 

Yn  gadam  o'm  tu ; 

A  geiriau  fy  Nuw 

Sy'n  gadam  o  ryw, 
Pe  dd'wedodd  cawn  goncro 

'Ngelynion  bob  rhyw.  w. 


345*      Ceidwad  digonól. 

5.  5.  8.— Hungerford,  220. 
"DOB  seraph,  pob  sant, 
x    Henafgwyr  a  phlant, 
Gogoniant  a  ddodant  i  Dduw, 
Pel  tyrfa  gyttûn, 
Yn  beraidd  bob  un, 
Am  Geidwad  o  forwyn  yn  fyw. 

2  Efe  yw  fy  hedd, 

Fy  aberth  a'm  gwledd, 
A'm  sail  am  drugaredd  i  gyd ; 
Ein  cysgod,  a'n  cân, 
Mewn  dwr,  ac  mewn  tân, 
Gwnaed  uffern  ei  hamcan  o  hyd. 

3  Yn  babell  y  bydd 
Rhag  poethder  y  dydd, 

A  chedyrn  lifogydd  y  fall ; 

Mewn  cysgod  mor  dda, 

Holl  uffern  a'i  phla, 
Er  chwennych,  ein  difa  nid  all.   E. 

346.  Trysorau  yr  Iawn. 
5. 5. 8.— Hungerford,  220.   Edeyrn,  Y, 
rFRYSORAU  mor  glir 
Ni  welwn  yn  wir, 
I  randir  yr  India  pe'r  awn ; 


AM  YR  YSBRYD  GLAN. 

Pur  aur  o  Peru 
Cyffelyb  nid  y w 
I  heddwch  fy  Nuw  yn  yr  Iawn. 


77. 


2  Caed  person  mor  lawn 
O  gyfoeth  a  dawn, 

A  dalodd  yn  gyflawn  y  gwerth ; 

Trwy'r  ddyfais  fawr  hon 

Gwneir  Seion  yn  llon, 
Ee  wisg  ei  anwyìion  â  nerth. 

3  Dim  trysor  nis  cair 
Mewn  perlau  nac  aur, 

Er  chwilio  hyd  derfyn  ein  dydd, 

A  bwysa  dy  hedd 

Tu  yma  i'r  bedd, 
Heb  goffa'r  llawenydd  a  fydd.    e.  b 

347«        Yruntesíyn. 

5.  5. 8.— Hungerford,  220. 

11/fAE  trysor  sydd  fwy 
°-  I'w  gael  yn  ei  glwy* 
Na'r  ddaear  a'i  gwychder  i  gyd ; 

A  phrofiad  o'i  hedd 

Sydd  fwy  nag  a  feddi 
Hoíl  fawredd  a  bonedd  y  byd.     àw. 


AM    YR    YSBEYD    GLAN. 


348.  Yr  Ysbryd  Glân  aH  ddoniau, 
M.  S.— Dymuniad,  74.    Saxony,  72. 

rpYR'D,  Ysbryd  Glân,  i'n  c'lonau  ni, 
-*-  A  dod  d'oleuni  nefol ; 
Tydi  wyt  Ysbryd  Crist;  dy  ddawn 
Sydd  fawr  iawn  a  rhagorol. 

2  Llawenydd,  by wyd  *  cariad  pur, 

Ydynt  dy  eglur  ddoniau ; 
Dod  eli  i'n  llygaid,  fel  i'th  saint, 
Ac  enaint  i'n  gwynebau. 

3  Gwasgara  di'n  gelynion  trwch, 

A  heddwch  dyro  ini ; 
Os  T'wysog  i  ni  fydd  Duw  Nêr 
Pob  peth  fydd  er  daioni. 

4  Dysg  in  adnabod  y  Duw  Dad, 

Y  gwir  Fab  rhad  a  thithau, "„ 
Yn  un  tragwyddol  Dduw  i  fod 

Yn  hynod  Dri  Phersonau ; 

6  Fel  y  molianner,  yn  mhob  oe3, 

Y  Duw  a  roes  drugaredd, 


Y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân ; 
Da  dadgan  ei  anrhydedd.      E.  P. 

349.     Goleuni  yr  Ysbryd. 

m.  s.— Dyrnuniad,  74    Saxony,  72. 
rpYR'D,   Ysbryd  Glân,  tragwyddoì 
x        Dduw, 

Yr  unrhy w  a'r  Tad  nefol, 
Yr  unrhy w  hefyd  a'r  Mab  rhad ; 

Duw  cariad  tangnefeddol. 

2  Llewyrcha  i'n  c'lonau  ni  â'th  ras, 

Fel  byddo  gas  in  bechu, 
Ac  i  ni,  mewn  sancteiddrwydd  rhydd, 
Bob  dydd  dy  wasanaethu. 

3  Tydi  addewaist  ddysgu,  Iôn, 

Dy  weision  i  lefaru, 
Pel  yn  mhob  man  y  caffo'n  rhwydâ 
Yr  Arglwydd  ei  foliannu. 

4  0 !  Ysbryd  Glân,  i'n  c'lonau  ni, 

Y  gwir  oleuni  danfon  ; 

A  hefyd  sêl,  tra  fom  ni  byw, 

I  garu  Duw  yn  ffyddlon. 


AM  YR  YSBRYD  GLAN. 


6  Dod  fesur  mawr  o'th  ras  yn  rhwyíid, 

0  Arglwydd  Dduw  Goruchaf ! 
Diddanwch  i  ni  felly  bydd 

Yn  y  brawd  ddydd  diweddaf.  B.  P. 

350.  Doniau  yr  Ysbryd. 

u.  s.— Dyfrdwy,  63.    Persia,  68. 
"YTSBRYD  y  Tad  a'r  Mab  wyt  ti 

x   Un  Duw  yn  Dri  Phersonau ; 
Cyffeswn  di  o  ddydd  i  ddydd, 
A  chysson  ffydd  yn  ddiau. 
8  Dy  ddoniau  ydynt  aml  a  dwys, 

Y  rhai  i'r  eglwys  rhoddi ; 

O  fewn  i'th  saint,  y  ddeddf  ddi-lys, 
Tydi  â'th  fys  'sgrifeni. 

3  Pur  frynnon  pob  llawenydd  glân 

Y  grymus  dân  cariadol, 

Y  gwir  eneiniad,  mawr  ei  les, 
Sy'n  rhoddi  gwres  ysbrydol, 

4  Diddanydd  ydwyt  ti  yn  wir 

Yn  mhob  rhyw  hir  orthrymder ; 
Dy  holl  ddaioiii  di,  a'th  glod, 
A  thafod  ni  adrodder. 

5  Attolwg,  dyro  i  ni  dy  rad 

1  garu'r  Tad  a'i  'nabod, 

A'n  Harglwydd  Iesu,  ei  Éab  ef,   [e.p. 
Gwna'n  ffydd  yn  gref  i'w  ganfod. 

351.  Arweiniadyr  Ysbryd. 

M.  c— Bangor,  94.    Gwrecsam,  97. 
Q  !  TYRED,  Ysbryd  sancíaidd,  pur, 
^  Nertha'mblinedigdraed; 
A  rho  i  mi  olwg  oleu,  glir, 

Ar  hyfryd  dir  fy  ngwlad. 
2  Gâd  i  mi  ado'r  anial  maith, 

Gwlad  galar,  a  gwlad  gwae ; 
A  myned  rhagof  tua'r  tir 

Sy  á'i  bleser  yn  parhau. 
S  'Rwyf  fel  y  gwyliwr  ar  y  mur, 

Yn  disgwyl,  bob  yr  awr, 
Am  wei'd  yn  gwawrio  jubil  fwyn 

Fy  muddugohaeth  fawr. 

4  Pleserau'r  ddaear  wedi  ffoi, 

Pob  chwantau  i  gyd  yn  un, 
Heb  un  difyrwch  îs  y  rhod 
Ond  Iesu  mawr  eí  hun. 

5  A  meddwl  am  gwmpeini'r  nef, 

A  meddwl  am  y  gwaith 
Fydd  genyf  yno'n  treuüo  i  maes 
Holl  dragwyddoldeb  maith. 

6  Yn  mhlith  cwmpeini  rif  y  sêr, 

Llawn  ddisglaer  uwch  y  nen, 
Yn  cymmysg  cariad  ato  ef 
Pu  farw  ar  y  pren.  w. 

352.  Deisyfiad  am  yr  Ysbryd  Glân . 
m.  c— Bangor,  94.    St.  Mary,  92. 

O  !  ANFON  di  yr  Ysbryd  Glân, 
v  Yn  enw  Iesu  mawr, 


A'i  weìtiirediadau  megys  tân; 

0  !  deued  ef  i  lawr.  J.  H. 

35 3 •  Calon  bur  yn  deml  Vr  Ysiryd. 
6. 8.— Alexandria,  139.    Dolgellau,  T.  48. 
"\TI  thrig  awelon  nef 
"*-*     Mewn  dyfnder  pydew  cas  ; 
Ni  thrig  cysuron  neb 
Mewn  ysbryd  heb  dy  ras : 
Pur  yw  dy  swydd,  pur  fydd  dy  le, 
Fy  JNuw,  o  fewn  i'r  ddaè'r  a'r  ne'. 
%     0  Argîwydd !  tyr'd  i  la\vr, 
Gwna  drigfan  it  dy  hun, 
Gwna  deml  sancteiddiol  fawr 
O  galon  aflan  dyn  ; 
A  thrig  yn  hon,  fel  Seion  gynt, 
Er  pob  rhy w  dy  wyll  stormus  wynfc 
3     Tra,  Arglwydd,  yn  y  byd, 
Rho'm  golwg  ar  y  wiad, 
Yr  etifeddiaeth  fry, 
Pleserau  tŷ  fy  Nhad, 
A'r  g  wleddoedd  maith  sydd  yn  parhau, 
Lle  nad  oes  goíìd,  poen,  na  gwae.   w. 

354f.  Gweddi  am  sancteiddricydd. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    St.  Peter,  133. 
Ç\\  SANCTEIDDIA  f'enaid,Ar. 
^    glwydd, 

Yn  mhob  nwyd,  ac  yn  mhob  dawn : 
Rho  egwyddor  bur  y  nefoedd 
Yn  fy  ysbryd  llesg  yn  llawn : 

Na'd  fi  grwydro, 
Draw  nac  yma  o  fy  Ue. 

2  Ti  dy  hunan  all  fy  nghadw, 

Rhag  im  ẃyro  ar  y  dde, 
Rhedeg  eilwaith  ar  yr  aswy, 
Methu  cadw  llwybrau'r  ne' : 

O!  tosturia; 
Mewn  anialwch  'rwyf  yn  by  w. 

3  Plana'r  egAVj*ddorion  hyny 

Yn  fy  enaid  bob  yr  un, 

Ag  sydd  megys  peraroglau 

Yn  dy  natur  di  dy  hun : 

Blodau  hyfryd, 
Fo'n  disgleirio  dae'r  a  nef. 

4  Fel  na  chaffo  pechod  atgas, 

Mwg  a  tharth  y  pydew  mawr, 
I  fy  nallu  ar  y  llwybr. 
Na  fy  nhafìu  fyth  i  lawr; 

Gwna  i  mi  gerdded 
Union  ffordd  wrth  oleu  dydd.    w 

3  0  5 .  Gwaith  yr  Ysbryd  ar  y  galon 
8. 7. 4.— Yerona,  174.    Lewes,  177. 
J^ERTHOEDD  y  tragwyddol  Y^- 

Yn  haeddianau'r  dwyfol  Iawn, 
Wna  i'r  fynwes  ddiffaith,  galed, 

1  ffrwythloni'n  hyfryd  lawn 
O  rasusau, 

Per  blanhigion  nefol  wlad. 


AM  AIR  DUW. 


2  Creigiau  tanllyd  Salem  waedlyd, 
Rhai  fu'n  bloeddio  ag  un  llef, 
Am  Dy  wysog  mawr  y  bywyd, 
"Ymaith!    O!  croeshoelier  ef  !" 

Gwnaeth  i'r  rhei'ny 
Wylo  edifeirwch  pur. 


3  Os  disgyni,  addfwyn  Ysbryd, 
I  ry  w  fynwes  fel  rhai  hŷn, 
A'i  haddurno  â  phur  ddelw 
'R  hwn  fu  farw  ar  y  bryn, 

Mawlaseinia  [d  c, 

Trwy'r  holl  nçfoedd  fawr  am  liyn. 


AM    AIE    DTJW. 


O  t>  6 .     Crist  yn  y  gair. 

M.  h.— Angel'a  Hymn,  27.    Sarum,  23. 
7vTID  yw  hyfrydwch  cnawd  abyd 
x*   Ond  pethau  gweigion  oll  i  gyd ; 
Wrth  chwilio  gair  yr  Arglwydd  cawn 
Hyfrydwch  gwell  o  lawer  iawn. 

2  Mae  rhyfeddodau  rif  y  dail 
Yn  mherson  hynod  Adda'r  Ail; 
Difyrwch  penaf  nef  y  nef 
Y w  edrych  ar  ei  clegwch  ef.      J.  H. 

357.  Cysuron  y  gair. 

M.s.— Dyfrdwy,63.  Dyfroedd  Siloah,T.i7. 

J)Y  nerthol  air,  Iôn,  oddi  fry, 
'XJ    A  bery  yn  oes  oesoedd; 
Tydi  wyt  wedi  cadarnhau 
Dy  eiriau  yn  y  nefoedd. 

2  Mor  werthfawr  y w  dy  air  a'i  rin 

Mewn  cystudd  blin  a  chroesau ; 
Te  droir  wylofain  trisb  yn  gân 
Ar  lwybr  glân  dy  ddeddfau. 

3  Gobeíthiaf  yn  y  gair  o  hyd 

Yn  nghanol  byd  o  ddychryn ; 
Mae'n  gysgod  rhag  y  gwynt  a'r  gwres, 
Mae'n  lloches  rhag  y  gelyn. 

4  Er  teimlo'i  fin,  ei  nerth,  a'i  rym, 

Eeì  cleddyf  llym  yn  rhwygo, 
Er  hyn,  mae  olew,  gwin,  a  hedd, 

Oes,  ac  ymgeledd  ynddo. 
6  Mae  gwobrwy  yn  yr  anial  dir; 

A  garo'r  gwir  gaiff  goron, 
Bydd  llafur  ffydd,  wrth  air  y  llẃ, 

Yn  elw  i'r  duwiolion.  e.  j. 

358.  Nerlh  trwtfr  gair. 

ai.  c— Erench,  77.    Martyrdom,  90. 

(?<OLEUNI  ac  anfeidrol  rym 

^   Yw  hyfryd  eiriau'r  nen  ; 

Pob  sill  erioed  a  dd'v»redodd  ef 

Sydd  siwr  o  ddod  i  ben. 


2  Fe  barodd  i  mi  dori'r  fraich, 

A  thynu'r  llygad  de ; 
Minnau  gaf  alìu,  mewn  iawn  bryd, 
I  wneyd  a  barodd  ef. 

3  'Rwy'n  penderfynu  myn'd  yn  gloff 

I  mewn  i  deyrnas  nef, 
Yn  well  na  chadw'm  melus  chwant, 
A  cholli  ei  gwmni  ef. 

4  Mi  ymddiriedaf  yn  ei  air, 

Er  cymmaint  yw  fy  mai ; 
Ac  fe  derfynwyd  dydd  ac  awr 
Pan  gafrwy'm  gwir  ryddhau. 

5  Mi  orfoleddaf  draw  o  bell, 

Wrth  feddwl  am  y  dydd 
Pan  ddêl  addewid  fawr  ei  grym 
A'm  lienaid  gwan  yn  rhydd.     w. 

359.  Chwilio  y  gai  r. 

7. 6.  D.— Meirionydd,  109. 

(\  ARGLWYDD !  dysg  im  chwilio 
^    I  wirioneddau'r  Gáir, 
Nes  dod  o  hyd  i'r  Ceidwad 

Eu  gynt  ar  liniau  Mair ; 
Mae  ef  yn  Dduw  galluog, 

Mae'n  gadarn  i  ìachau ; 
Er  cymmaint  yw  fy  llygredd, 

Mae'n  ffynnon  i'ín  glanhau.    AN. 

360.  YJBeibl. 

m.  b.  d.— Aberdar,  a.  20.    Pererin,  Y.  44. 

OEEWN  i  gloriau  hwn 
Mae  dwí'n  feddwl  Duw ; 
Pob  iot  o  hono  bery'n  hwy 
Na'r  nef-gwirionedd  yw: 
Y  llwon  y w  ei  sail, 

Gwaed  Adda'r  Ail  yw'r  sel; 
Mwy  gwerthfawr  yw  nag  aur  Peru, 
LÍawn  y  w  o  laeth  a  mêl. 
2  PJiy  w  diTSor  mawr  ei  werth 
Ÿw  hoil  wirionedd  Duw ; 
Tystiolaeth  eglur  ynddo  geir 
Am  gyflwr  dynoh-y w ; 


YR  EGLWYS,  A'I  EORDINHADAU. 


Ei  greu  mewn  cyflwr  da, 

A  syrthio  o  hono  'i  hua ; 
0  blegid  hyn,  gelyniaeth  sydd 

Rhwng  iírenin  nef  a  dyn. 

3  Ac  ynddo  hefyd  ceir 

Rhyw  newydd  braf  ei  sain, 
Fod  iachawdwriaeth  berífaith  rad, 

I'r  gwaelaf  un  o'r  rhai'n ; 
Mae'r  heddwch  wecli  ei  wneyd 

Yn  mherson  Mab  y  dyn, 
Ac  yn  y  babell  ddiddos  'hon 

Mae  Duw  mewn  hedd  â  dyn. 

4  Trysordy  deddfau  Duw, 

Maith  yw  dy  eiriau  prid ; 
Pob  sill  o'i  fewn  sycld  fwy  ei  werth 

Xa'r  ddaear  faith  i  gyd ; 
O  fewn  ei  gloriau  gwiw 

Mae  arfdy  Duw,  fy  lôr ; 
Myfyriaf  ynddo  yn  ddibaid, 

Tra  fyddo  tir  neu  fòr.  D.  H. 

361.  YBeibl. 

8.  7.  t>.— Dismission,  160.    Trefecca,  162. 
T)YMA  Feibl  anwyl  Iesu, 
"^  Dyma  rodd  deheulaw  Duw ; 

Dengys  hwn  y  ffordd  i  farw, 
Dengys  hwn  y  ff ordcl  i  fyw ; 

Dengys  hwn  y  golled  erchyll 
Gafwyd  draw  yn  Ecìen  clrist ; 

Dengys  hwn  y  ffordd  i'r  bywyd, 
Trwy  adnabod  Iesu  Grist.        á.ts. 

362.  Nertli  gair  Duw. 

8.  7.  d.— Llangan,  T.  61.    Gaerwen,  T.  62. 
T)YiST  nid  wyt  sy'n  edifaru ; 
-^  'R  gair  a  dd'weclost  cldaw  i  ben ; 
Seliwycí  d'arfaeth,  seliwyd  d'eiriau, 

Pan  f uost  farw  ar  y  pren ; 
Nid  oes  sillaf  o'th  fygythion, 

Nid  oes  sil!af  bach  o'th  ras, 
Pan  y  delo'r  dydd  i  fyny, 

Nas  caiff  hwnw  'i  wneyd  i  maes. 
2  Ar  dy  ai:%  yn  mhob  tymmhestloedd, 

Y  gorphwysaf  f'hun  i  lawr, 
Ac  mi  gredaf  fod  dy  eiriau 

Lawer  trech  na'r  storom  fawr ; 


'R  unig  sylfaen  'nawr  sydd  geny* 

I  bwyso  ar  d'addewicí  ddrud 
Yw,  bod  vnot  ti  gyíìawnder, 

A  'moá  innau'n  eisieu  i  gyd. 
3  O  !  gad  i  mi  brofi  a  welaf ; 

'Ewyf  yn  gwel'd  rhy w  wledydd 
Y  dymunwn  fil  o  weithiau        [draw 

Brofi  eu  ffrwythau  maes  o  law ; 
Grym  dy  eiriau  wyf  am  deimlo, 

Mae  dy  eiriau'n  drech  naV  byd ; 
Cleddyf  tanliyd  o  dv  enau, 

Gongcra  ufíern  faith  i  gyd.       w. 

O  6  3 .      Melusder  y  gair. 

8.  7.  3— Wyddgrug,  185.    Holstein,  188. 

]\  Tl  feddylia'th  fod  di  yno 

X-L  Pan  na  bech  di  yno  ddim; 

Mae  dy  eiriau  mor  feìused, 
Mae  dy  gariacl  o'r  fatii  rym ; 

Diliau  mêl,  oll  dan  sêl ; 

Minnau  gredaf,  doed  a  ddêl. 

2  Mae  dy  air  yn  abl  fy  arwain 

Trwy'r  anialwch  mawr  yn  mlaen ; 
Mae  yn  golofn  oleu,  eglur, 

Weithiau  o  niwl,  ac  weithiau  o  dâru 
Mae'n  ddi-ble  yncldo  fe, 
Ewy  na'r  ddaear,  f wy  na'r  ne'. 

3  'Rwyf  yn  meddwl  am  yr  oriau 

Caffwyf  funyd  o'th  fwynhau; 
Ac  mae  "adsain  pell  dy  eiriau 

'N  peri  i  mi  lawenhau : 
O  !  'r  fath  wledd,  draw  i'r  bedd, 
Fydd  cael  edrych  ar  dy  wedd. 

4  Dyna'r  pryd  'rwy'n  dechreu  'mywyd, 

Pan  y  caffwyf  wei'd  yn  glir 
Im  gael  prawf,  ac  y  caf  ragor, 

O  rawn  sypiau'r  Ganaan  bm*  s 
Dyma  'ngwledd,  dyma  f'hedd, 
Dyma'm  congcwest  ar  y  becld. 

5  O !  gâd  i  mi'n  fuan,  Arglwydd, 

Glywed  geiriau  clistaw'r  ne', 
Ehag  im  redeg,  heb  im  wybocí, 

Ar  ryw  law  i  maes  o'm  lle ; 
Yn  dy  law,  heb  ddim  braw, 
Cerdda'i  ''n  union  yma  a  thraw.    w. 


YE  EGLWYS,  A'I  HOEDINHADATJ. 


364.    Moliani  yr  eglwys. 

lOau—  Clod,  5.    Coburg,  4. 


"  Teilwng  yw'r  Oen,"  medd  seintiau 

yn  y  nef ;  [a'n  llef. 

"  Teilwng  yw'r  Oen,"  yw'n  llafar  ni 


"jVTAE  eglwys    Dduw  trwy'r  ddae'r    2  Eifywydglân,  ei  chwys,  a'i  riddfan 

-LV-L    a'rnefynun,  [tûn;  roes, 

Y  meirw  a'r  byw  a'u  cydsain  yn  gyt-|      A'iangeullawn,dâl  cyflawnarygroes: 


YR  EGLWYS,  A'I 

Daw  ffrwyth  ei  groes,  a  grym  eiriol- 

aeth  gref, 
A'r  eiddil  gwan  yn  gadarn  gydag  ef. 

5  Brawd  yw  efe  i'r  llwythog  ar  y  llawr ; 
Dof  ar  ei  bwys  i  fyny  o'r  cystudd 

mawr: 
Ni  thrig  yn  ol  un  ewin,  er  mor  wan, 
O'r  anial  dir  íe'u  mynir  yn  y  man.  AN. 

365.        Cwynfan  Seion. 

10au.— Erfyniad,  8.    Bala,  7. 
Ti/TAE  Seion  wan  yn  griddfan  dan  y 
"LSLL    groes,  [loes ; 

Yn  disgwyl  gwawr  ar  lawr  dan  lawer 
Bywha  dy  waith,  ni  phery  'nhaith  yn 
hir ;  [yn  wir.    an. 

Rwy'n  ofni'r  bedd  cyn  gwel'd  dy  wedd 

866.  Newydd  da  i'r  truan. 
M.  n.— Boston,  25.    Sarum,  23. 

V  NOETH,  y  tlawd,  a'r  llwythog  sy 
x     'N  och'neidio  tua'r  nefoedd  fry, 

A'r  cystuddiedig  gwael  ei  lun, 
Wna  lesu'n  briod  iddo'i  hun. 

2  Newyddion  da  er  seiliad  byd 

A  roed  yn  nghadw  i'r  rhai  n  i  gyd: 
A  phan  addfedo  awr  y  Tad, 
Dadguddir  idclynt  oll  yn  rhad. 

3  l'r  rhai'n  mae  rhagorfreintiau'i  waed, 
l'r  rhai'n  mae  cyflawn  wir  iachâd, 

I'r  rhai'n  mae  heddwch  llawn  ryw 

bryd— 
Rhyddhâd  oddi  wrth  anfeidrol  lid. 

4  Galarwyr  Seion  sydd  yn  awr 
Yn  griddfan  yn  y  cystudd  mäwr, 
Na  wylwch  mwy — newyddion  mae 
A  bair  i'ch  calon  lawenhau. 

6  Am  hyn  dyrchefwch  fyny  fry, 
Cydseiniwch  â'r  angylaidd  lu; 
Tra  byddoch  byw  na  foed  eich  son 
Ond  am  rinweddau  gwaed  yr  Oen.  YT. 

367.     Undeb  Crisüonogól. 

M.  H.— Boston,  25.    Gaernarfon,  16. 

T)U¥,  tyr'd  â'th  saint  o  dan  y  ne', 

■^  O  eitha'r  dwyrain  bell  i'r  de, 

I  fod  yn  dlawd,  i  fod  yn  un, 

Yn  ddedwydd  ynot  ti  dy  hun. 
2  TJn  Jlais,  un  swn,  un  enw  pur, 

O'r  gogledd  fo  i'r  dwyrain  dir, 

O  fôr  i  íör,  o  gylch  y  byd, 

Sef  enw  Iesu  oll  i  gyd. 
8  Darfydded  son  yn  mhob  rhyw  fan 

Am  ddoniau  mawr  a  doniau  gwan : 

Darfydded  enwau  pob  rhy w  ddyn : 

Aed  oìl  yn  ddim  ond  ti  dy  hun. 
4  Na  íbed  gan  un  pererin  mwy 

Ganiadau  am  ddim  ond  marwol  glwy'; 

Pan  y  teyrnasa'i  Ysbryd  ef, 

Y  ddaear  dy wyll  dry  yn  nef. 


HORDINHADAU. 

5  O !  tyr'd  ar  frys,  Iachawdwr  mawr, 
Disgyned  d'Ysbryd  yma  i  lawr, 
Gwna  i'r  torfeydd  a  brynodd  gwaed 
Gyd-gerdded  tua'r  hyf ryd  wlad :— 

6  Cyd-fynd  o  hyd,  dan  ganu  'mlaen, 
Cyd-ddioddef  yn  y  dẃr  a'r  tân, 
Cyd-gario'r  groes,  cyd-lawenhau, 
A  chyd-gystuddio  dan  bob  gwae.    W. 

368.  rhan  ii. 

Boston,  25.    Caernarfon,  16. 
"V"  RHAI  bwrcasodd  gwaed  y  nef, 
x     Sy  heb  enw  ond  ei  enw  ef, 
Hwyyn  mhob  cystudd,  hwy  'mhob 
A  gaiff  yn  unig  lawenhau.        [gwae, 

2  Trech  fyddy  rhai'n  na  gwawd,  na  Uid, 
A'r  holi  elynion  sy'n  y  byd, 
Yn  un  mewn  culni,  un  mewn  poen, 
Aelodau'r  croeshoeiiedig  Oen. 

3  0  !  na  ddoi  dydd  yr  India  i  ben 
I  wel'd  yr  hwn  fu  ar  y  pren ; 
A  ninnau'n  un,  yn  un  â  hwy, 
Yn  canu  am  ei  farwol  glwy'. 

4  Boed  Prydain  Fawr  yn  fflam  o  dân 

0  gariad  at  ei  Phrynwr  glân ; 
A  holl  ynysoedd  pella'r  byd 
Yn  boddi  mewn  caniadau  i  gyd. 

5  Amen,  Amen— boed  môr  a  thir  [pur, 
Mewn  perffaith  hedd,  mewn  cariad 
Heb  ganddynt  bleser  o  un  rhyw 
Ond  caru'r  Iesu  mawr  a'n  Duw.   w. 

369.  Crefydd  mewn  ieuengciid. 
M.  H\— Boston,  25.    Melcombe,  15. 
fJYSSEGItWN'  flaenffrwyth  dydd- 
^    iau'n  hoes 

1  garu'r  hwn  f u  ar  y  groes ;  t 
Mae  mwy  o  bleser  yn  ei  Avaith 
Na  dim  a  fedd  y  ddaear  faith. 

2  Cael  bod  yn  foreu  dan  yr  iau 
Sydd  ganmil  gwell  na  phleser  gau ; 
Mae  ffyrdd  doethineb  oll  i  gyd 
Yn  gysur  ac  yn  hedd  o  hyd. 

3  Y  plant  a  wasanaethont  Grist 
Cânt  ddiangc  byth  rbag  uftern  drist : 
Mae  myrdd  o  ie'notyd  ýn  y  nef 
Yn  berlau  yn  ei  goron  ef. 

4  0 !  na  threuliaswn  yn  ddi-goll 
O  dan  iau  Crist  fy  mebyd  oll ; 
Mae'r  hwn  a'm  prynodd  ar  y  groes 
Yn  deilwng  o  bob  awr  o'm  ìioes.  p.j. 

370.  Yr  iachawdwriaeth  yn 
Nyhrist. 

M.  H.— Kent,  13.    Lancaster,  17. 
"V"R  iachawdwriaeth  fawr  yn  Nghrist, 
-*■   Sẃn  melus  hyfryd  yw  i'm  clust ; 
Balm  cryf  i'm  clwyfau  o  bob  rhy w, 
A  chordial  im  rhag  ofnau  yw. 


YR  EGLWYS,  A'I 

2  Aed  swn  yr  iachawdwriaeth  fawr 
O  amgylcìi  ogylch  daear  lawr ; 
A  boedfi'r  nef  a'i  lluoedd  llon 
Gyfodi  eu  llef  i  seinio  hon.    DB.  W. 

371.  Yr  eglwys  fìi  phicys  ar  Grist. 
8. 8. 6— Sharon,  52.    Llanelli,  53. 
(~) !  PWY  yw  hon  sy'n  dod  yn  hy,' 
v-/    Yn  lew  i'r  lan,  fel  rhwng  dau  lu, 

O'r  dywyll  Aiphtaidd  wlad, 
Gan  roddi  pwys  ei  henaid  pur 
Ar  Iesu  gwiw,  'r  Messiah  gwir, 
Ei  Ffrynd  a'i  Phrynwr  rhâd? 

2  Fel  colofnau  mwg  ei  henaid  mae, 
Mewn  nefol  hwyl,  yn  llawenhau, 

'Nawr  yn  meddiannu'n  wir 
Ras  o  bob  rhyw,  cysuron  rhâcì, 
Fel  peraroglau  pell  a  gaed, 

O  hyfryd  thus  a  myrr. 

3  O'r  dyfnder  du  i'r  lan  y  daeth, 
Tua'r  wlad  sy'n  llifo  o  fêl  a  Uaeth, 

I'r  etifeddiaeth  fras :  [hwyl, 

Yn  llawn  o  hedd,  mae'n  awr  mewn 
A'i  nefol  gaingc  yn  cadw  gwyl, 

Am  ddod  o'r  Aipht  i  maes. 
é  Duw  sy  iddi'nblaid,  hi  gadd  o'iblaen 
Y  cwmmwl  niwl  a'r  golofn  dân, 

Eneiniad  yr  holl  saint; 
Hi  ẃyr  y  ffordd  i'r  Ganaan  draw, 
Is"i  chyfeiliorna  ar  un  llaw, 

Nes  cael  meddiannu'r  fraint. 
5  Fel  boreu  wawr  fe  welir  hon, 
Teg  fel  y  lloer  mae'i  hwyneb  llon, 

Mewn  cariad,  gras,  a  hedd ; 
Fel  haul,  heb  im  brycheuyn  du, 
'.N  ofnadwy  fel  banerog  lu — 

On'd  hyfryd  y  w  ei  gwedd  ?       w. 

3/2.  Cynnydd  meicn  gras. 

m.  s.— Dyfrdwy,  03.    Morganwg,  65. 
"V"  BHAI  o  dan  dy  gysgod,  Iòn, 
■*■     Yn  gysson  a  arosant, 
Dan  lev,\ẁhiadau'th  wyneb  pryd, 
Y  rhaí'n  fel  ŷd  adfywìant. 

2  Blodeuant,  tyfant  tua'r  nen, 

Fel  y  winwydden  ffrwythlon ; 
A  bydd  eu  harogl  wrtli  èu  trin 
Mor  bêr  a  gwin  Lebanon. 

3  Lledant  eu  gwraidd  me'wn  daear  fras 

Wrth  afon  gras  y  by wyd ; 
.  Eu  ceingciau  gerdà,  eu  tegwch  fydd, 
Fel  olewyud"  311  hyfryd.        W.  E. 

3/3.  Dcued  fy  Anwylycl  i'w  ardd. 
M.  s .— Morganwg,  65.    Silesia,  62. 
"p\VT  nà  fwytâì  y  ffrwyth  o'r  nen, 
■^-    Sy'n  tyfu  ar  bren  y  by wyd  ? 
A  phwy  na  roddai  wrth  ei  fm 
Einweddol  win  mor  hyfryd  ? 
2  Hon  yw  dy  ardd,  braf  yw  ei  bri, 
Dy  blaniad  di  dy  hunan  j 


HORDINHADAU. 

O !  tyr'd  i  mewn,  ac  arni  chwyth, 
Gŵna  ynddi  by  th  dy  drigfan. 

3  Casgla  dy  fyrr  a'th  aloes  pur, 

Grasusau  gwir  dy  Ysbryd  ; 
Bwyta  dy  ddil,  ynghyd  â'th  fêl, 
I  ni  gael  sêl  0  fywyd. 

4  Wel,  yf  dy  win  a'th  laeth  yn  hael, 

Boed  hyn  yn  dâl  o'th  lafur, 
Am  i  ti  ddioddef  ar  y  groea 
Anfeidi*ol  loes  a  dolur.  w. 

374.  Ttgwch  Seion. 

M.  s.— Mary,  69.    Baden,  64. 
T\  TAE  eglwys  Dduw  fel  dinas  wych, 
* ■*■  Yn  deg  i  edrych  arni : 
Ei  sail  sydd  berl  oclidog  werth, 
A'i  mur  0  brydferth  feini. 

2  Llawenydd  yr  holl  ddaear  hon 

Yw  mynydd  Seion  sanctaidd ; 
Preswylfa  anwyl  Brenin  nef 
Yw  Salem  efengylaidd. 

3  Gwyn  fyd  y  dinasyddion  sydd 

Yn  rhodio'n  rhydd  ar  hyd-ddi; 
Y  nefol  fraint  i  minnau  rho, 
O  Dduw !  i  drigo  ynddi.        B.  P. 

375.  O.f  deuicch  i'r  dyfroedd. 
M.  s.—Dyfrdwy,  63.    Bethania,  66. 

01  DEWCH  i'r  dyfroedd,   dyma'r 
dydd, 
Yr  Arghvj-dd  sydd  yn  galw ; 
Tragwyddol  ras  yr  Arglwydd  Iôr 
Sydd  fei  y  môr  yn  llanw. 

2  Heb  werth  nac  arian,  dewch  ya.  awr, 

Mae  golud  mawr  trugaredd 
A'i  wyneb  ar  jt  eucg  rai, 
Maddeuant  a'i  ymgeledd. 

3  0  !  dewch  a  phrynwch  win  a  Uaeth, 

Mae  yma  faeth  rhagorol ; 
0  !  prynwch  win,  heb  aur  na  gwerth, 
Mae  ynddo  nerth  tragwyddol. 

4  Bwytewch,  mae'r  abertli  wedi  ei  iadd, 

Y  ddeddf  a  gadd  anrhydedd ; 
Ac  i  bechadur  euog,  gwael, 
Mae  modd  i  gael  ymgeledd. 

5  Mae'r  wledd  yn  barod,  O !  bwyteweh, 

A  llawenhewch  jm  Seion  : 
Tragwyddol  hecld  i  blant  y  llwch ; 
O  !  yfwch  ei  melusion.  E.  j. 

376.  CynnaHaeth  digonol  0  ras. 
m.  c— French,  77.    Bedford,  89. 

"jtTAE'm  golwg  acw  tua'r  wlad 
■L¥-L  Lle  mae  fy  hecldwch  llawn  ; 
Ac  'rwyf  am  deimlo'i  gwleddoedd  pur 

O  foreu  hyd  brydnawn. 
2  'Does  dim  difyrwch  yma  i'w  gael 

A  leinw'm  íienaid  cu ; 
Onct  mi  ymborthaf  ar  y  wledd 

Sydd  gan  angyüon  fry. 


A  WN,  bechaduriaid,  at  y  clwr 
•""  A  darddodd  ar  y  bryn ; 
Ac  ni  gawn  yfed  byth  heb  drai 
O'r  afon  loyw  hyn. 
2  Maé  yma  drugareddau  rhád, 
I'r  tlawd  a'r  llariaidd  rai, 
A  rhyw  fendithion  maith  yn  stôr 
Sydd  fythol  yn  parhau. 
8  'Does  yma  eisieu  fyth  yn  bod— 
Trysorau  gras  sy'n  llawn, 
Er  maint  yr  yfed  a'r  glanhau 
Sy  o  foreu  hyd  brydnawn. 
é  Nis  blinwn  ganu  tra  fôni  by  w 
Yr  oruchafìaeth  hyn, 
Weithiodcl  ein  Harglwydd  un  prycl 
Ar  ben  Calfaria  fryn.  [nawn 

5  Ee  welir  myrdd,  'mhen  gronyn  bacl 
O'r  dwyrain  ac  o'r  de, 
Yn  cyd-adseinio'n  hyfryd  am 
Ei  ryfedd  gariad  e'.  TT. 

878.        Grymcrefydd. 
M.  c— Bangor,  9é.    Coîogne,  Y.  23. 
"JVTA'D  fì  foddîoni  ar  ryw  rith 
x     O  grefydd,  heb  ei  grym ; 
Ond  gwir  adnabod  Iesu  Grist 
Yn  fywyd  anwyl  im. 

2  Rho'th  gariad  cryf  yn  f'ysbryd  gwar 

I  ganlyn  ar  dy  ol ; 
Ka  ohafrwyf  drigfa  mewn  un  man 

Ond  yn  dy  gynnes  gôl. 
S  Goîeuni'r  nef  fo'n  gymmhorth  im, 

I'm  tywys  yn  y  biaen ; 
Rhag  i  mi  clroi  oddi  ar  y  ffordd, 

Bydd  i  mi'n  golofn  &M.       d.  ji. 

379.  Etifeddiacth  y  plant, 

M.  c— Erench,  77.    Gloucester,  73. 
"DLANT  ydym  etto  dan  ein  hoed, 
x   Yn  di  sgwyl  am  y  st  âd ; 
Mae'r  etifeddiaeth  i  ni'n  dod 
Wrth  Destament  ein  Tad. 

3  Na  ddigalonwn,  er  ein  bod 

Yn  awr  mewn  anial  wlad; 
Mae'r  etifeddiaeth,  &c. 


3  Gorthrymder  geir  o  dan  y  rhod, 
Ond  byr  fydd  ei  barhàd ; 

Mae'r  etifeddiaeth,  &c. 

4  Ni  gawn  yn  f uan  ganu  clod 
O  fewn  y  nefol  ẃlad; 

Mae'r  etifeddiaeth,  &c.  A 


Yft  EGLWYS,  A'I  HORDINHADAU. 

8  Mi  yfaf  ddwr  y  ífynnon  gîir 

0  dan  y  fainge  sy'n  dod ; 
Ac  y  mae  rhinwedd  yndclo'n  lîawn 

1  adfer  nerth  i'm  troed. 
é  'Ddiffygiaf  dclim,  er  cyd  fy  nhaith, 

Tra  paro  gras  y  nef ; 
Ac  er  mor  lieied  yw  fy  ngrym, 
Mae  digon  ynddo  ef. 
B  Mae'r  iachawdwriaeth  fel  y  môr 
Yn  chwyddo  fyth  i'r  lan ; 
Mae  yma  àdigon,  digon  byth, 
I'r  truan  ac  i'r  gwan.  '  w. 

377.        Yr  un  testyn. 

M.  c— Martyrdom,  £0.    Gloucester,  76. 


380.     Gogoniant  Seion. 
M.  c  D.— Prydain,  100.    Aeron,  Y.  29. 
"ÜE  weîir  Seion  fel  y  wawr, 
•*-   Er  saled  y  w  ei  gwedd, 
Yn  dod  i'r  lan  o'r  cystudd  mawr, 

'Nol  agor  pyrth  y  bedd ; 
Heb  glaf  na  chlwyfus  yn  eu  pliíh, 

Yn  ddisglaer  fel  yr  haul, 
Yn  y  cyfiawnder  dwyfol  byth 

A  wnaed  gan  Adda'r  ail.         a.x 

38X.  Cymdeithas  y  saint. 
2. 8,— Luther,  Y.  30.    Braint,  y.  81. 
"DEAINT,  braint, 
JJ  Yw  cael  cymdeithas  gyda'r  saint, 
Na  welodd  neb  erioed  ei  maint ; 
Ni  ddaw  un  haint  byth  iddynt  hwy ; 

Y  mae'r  gymdeithas  yma'n  gref, 
Ond  yn  y  nef  hi  fycld  yn  fwy. 

2  Fe  gân 

Y  gwaredigion,  fawr  a  mân, 
Dragwyddol  glod  i'w  Prynwr  gìán; 

Pan  ddelo'r  tân  i  losgi'r  tir, 
Cânt  godi  eu  penau  a  líawenhau, 
Eu  poenus  wae  ä  heibio'n  wir. 

3  Daeth  trwy 

Ein  Iesu  glân  a'i  farwol  glwy', 
Eendithion  fyrdd-daw  etto  fwy; 

Mae  ynddo  faith  ddiderfyn  stor ; 
Ni  gawsom  rai  defnynau  i  lawr ; 

Beth  am  yr  awr  cawn  fyn'd  i'r  môr  ? 

4  Gwledd,  gwledd 

O  fywyd  a  thragwyddol  hedd 
Sydd  yn  y  byd  tu  draw  i'r  bedd ; 

Ond  hardd  fydd  gwedd  y  dyrfa  i  gyd 
Sy'n  byw  ar  haeddiant  gwaed  yr  Öen, 

0  sŵn  y  boen  sydd  yn  y  byd.    aîî. 

382.  Gwlcdd  i'r  tlodion. 

7. 6.  D.— T;üyllyn,Y .  37.  Meirionydd,  109. 
T)ARPAIIWYD  gwîedd  i'r  tlodion, 
•***  I'r  euog  llawn  o  fai ; 
Mae'n  gyíìawn  o  ddanteithion 

I'r  gwael  anghenus  rai ; 
O !  dewch  ar  frys  i'w  profi— 

Bendithion  pur  y  ne' ; 
Mae  galwad  Duw'n  cyhoeddi 

Fod  heddy w  etto  le.  T.  J. 

383.  Gohaith  yr  efengyl. 

7. 6.  D.— St.  Mark,  Y.  36.  Meirionydd,  109. 
("YR  nef  mi  glywais  newydd, 
^  Ee'm  cododd  ar  fy  nhraed, 


YE  EGLWYS.  A'I  HORDINHADAU. 


Fod  ffynnon  wedi  ei  hagor 

I'r  cìeifion  gael  iachâd ; 
Fy  enaid,  rlied  yn  ebrwydd, 

A  phaid  a  llwfrhau ; 
O'th  flaen  mae  drws  agored 

Na  ddichon  neb  ei  gau.        D.  w. 

384.  Yr  anian  dduwiol. 

7.  6.  d.— Bremen,  112.    ILamah,  1G3. 

"]\/|~AE  'n  rhaid  i'r  anian  newydd 
-L>J-  A  blanwyd  gan  y  Tad 
I  gael  ei  maeth  a'i  chynnydd 

Ö  ffrwythau'r  Ganaan  wlad; 
Nid  oes  dim  ymborth  iddi 

Yn  holl  deganan'r  llawr ; 
Mae'n  tynu  ar  i  fyny — 

O'r  nef  y  daeth  i  íawr.  Ay. 

385.  Ä  n  rhydeddu  y  gyfraith. 

7.  6.  D.— Ramah,  103.    Meirionydd,  109. 

"YN  ngwyneb  deddf  mor  enwog 
x   Rhäi  euog  ydym  ni, 
Yn  rhwym  i'w  holl  felldithion, 

A'i  gwaeau  chwerwon  hi : 
Rhoi  iddi  iawn  nis  gallwn, 

A  byth  ni  haeddwn  hedd ; 
Yn  ngafael  deddf  doredig 

Gwywedig  fydd  ein  gwedd. 

2  Rhoes  Crist  anrhydedd  perfíaith 

I'r  gyfraith  yn  ddi-goll, 
Ei  aberth  a'i  mawrhaodd, 

Fe'i  cwblhaodd  oll : 
Yn  awr  mae  ffordd  ardderehog 

I'r  euog  fyn'd  yn  rhydd ; 
Ar  bawb  a  gred  yn  Iesu 

Y  ddeddf  yn  gwenu  sydd. 
8  0 !  Ysbryd  pur,  sancteiddiol, 

Ofn  duwiol  dyro  di ; 
'Sgrifena'r  gyfraith  union 

Ar  lech  fy  nghalon  i ; 
Boed  i  mi  rodio'n  rasol 

Yrn  ol  y  ddwyfol  ddeddf ; 
Ac  ynádi  boed  f  ewyllys 

Yn  felus  rymus  reddf.  E.  e. 

386.  Dychwüiad  y  gaethgTud. 

6.6. 8.— St.  Ambros,  133.   Amsterdam,  131. 

pLANT  caethion  Babilon 

**■   Ddont  aclre'  o  don  i  don ;      [llaw, 

Cânt  wledda'n  llon,  mae'r  dydd  ger 

Yn  ngẃydd  eu  Harglwydd  da, 

O  swn  y  byd  a'i  bla : 
0 !  ddedwydd  haf,  pa  bryd  y  daw  ? 
2     Disgwyliwn  ronyn  bach, 

Cawn  ddod  yn  erwbl  iach ; 
Caniadau  yna  fydd  heb  ri' ; 

A'u  sylwedd  fydd  y  gwaed 

A  ddyry  in  iachâd, 
A'r  gongcwest  gaed  ar  Galfari.     G. 


387«  Yr  ardd  aH  pheraroglau. 

6.  8.— Alun,  A.  18.    Bombay,  136. 
"]V/ri  bellach  goda'i  maes, 
•*■■■"    Ar  foreu  glas  y  wawr, 
I  wel'd  y  blodau  harcld 
Sy  'ngardd  fy  Iesu  mawr : 
Amiywiol  ryw  rasusau  pur, 
A  ífrwythau'r  paradwysaidd  dir. 

2  0 !  ddigyffelyb  flas, 

O !  amrywioMeb  liw, 
Hyfryda'  erioed  a  gaed 

Ar  ercldi  gwlad  fy  Nuw : 
Gilead,  á'i  haroglau  pur 
Bereiddiocld  awel  Canaan  dir. 

3  Mae'r  pomgranadau  pur, 

Mae'r  peraroglau  rhad, 
Yn  macu  hiraeth  crvf 

Am  hyfryd  dŷ  fy  Nhad: 
0 !  Salem  bur,  O  !  Seion  wiw, 
Fy  nghartref  i  a  chartre'm  Duw.    ŵ 

388.  Byddin  Brenin  Nef. 
6. 8— Gwladys,  135.    Normandy,  137. 
]\,TAE'r  Brenin  yn  y  blaen, 
*LíJ-  'Rym  ninnau  oll  yn  hy' ; 
Ki  saif  na  clwr  na  thân 
O  flaen  fath  arfog  lu : 
Ni  awn,  ni  awn,  dan  ganu  i'r  lan, 
Cawn  wel'd  ein  congcwest  yn  y  nian. 

2  Ni  welir  un  yn  llesg 

Yn  myddin  Brenin  nef, 
Can's  derbyn  maent  o  hyd 

O'i  nerthoedd  hyfryd  ef : 
Ni  gawn,  ni  gawn  y  gloy  w  win, 
0  felus  ryw,  sancteiddibl  rin. 

3  Dechreuecl  tafod  mwy, 

Os  tafod  fedr  gcân, 
Na  foed  ond  dwyí'ol  glwy' 
Holl  ddyddiau'i  oes  o:i  fiaen : 
Fe  gaed,  fe  gasd  o'r  cüwedd  fraint 
Na  phrofodd  seraphim  ei  rnaint. 
é     Gerubiaid,  dewch  yn  mlaen, 
Edrychwch  yma  i  lawr, 
Ar  d'wynion  uffern  dán 
Yn  nghanol  nef  yn  awr : 
Pob  un  yn  gwel'd  ei  hyfiyd  wlacî, 
A  phyrth  sancteiddiol  tŷ  ei  DacL 

5  Fe  ddarfu'r  ofn  du, 

To  euogrwydd  câs  a'r  braw, 
Wrth  wel'd  yr  aberth  fu 

Ar  ben  Caifaria  draw ; 
Fe  dalwyd  iawn  ar  bren  mor  ddrud, 
Oedd  fwy  na  holl  ffieidd-dra'r  byd. 

6  Un  siìlaf  ar  y  groes, 

O  enau  Crëwr  byd, 
Yn  nyfnder  angeu  loes 

Sydd  fwy  na'm  beiau  i  gyd : 
"  0 !  maddeu,  'Nhad,  i'm  heíddo  i, 
Lama,  lama  sabachthani."  w. 


YB,  EGLWYS,  A'I 

389.  Hiraeth  am  dŷ  Dduw, 
6.  8.— Ramoth,  T.  47.    Alun,  A.  18. 
A  RGLWYDD  y  bydoedd  fry, 
""•  Mor  deg  a  hawddgar  y  w 
Trigfanau'th  gariad  cu, 
Daearol  demlau'm  Duw : 
Boed  tynfa  f'enaid  tua'th  dŷ, 
Py  Nuw,  i  wel'd  dy  wyneb  cu. 
2      Hoíf  gan  aderyn  tô 

Gael  yno  i'w  gywion  le; 
A'r  wenol,  ar  ei  thro, 
Hiraethu  am  ei  thre'; 
Mae  hiraeth  fenaid  i  'r  un  faint 
Am  gael  preswylio  'mhlith  y  saint. 
8     Cael  treulio  sanctaidd  ddydd 
Lle  byddo  Duw  a:i  saint, 
Llawenydd  gwell  a  rydd 
Na  mil  mewn  bydol  fraint : 
Gwell  y w  cael  cadw'r  drws  o  hyd 
Lle  dêl  fy  Nuw  na  ph'ìasaur  byd. 

onn  DE'W' 

óv\).  Galwad  yr  efengyl. 

6.  8.— Dolgellau,  t.  48.    Tyndal,  T.  49. 

T)EWCH,  hen  ac  ieuaingc,  dewch 
-^  At  ìesu,  mae'n  llawn  bryd; 
Rhyfedd  amynedd  Duw, 
Ddisgwyliodd  wrthym  c'yd : 

Aeth  yn  brydnawn,  mae  yn  hwyrhau; 

Mae  drws  trugaredd  heb  ei  gau. 

2  Dewch,  hen  ẃrthgilwyr  trist, 

At  Iesu  Grist  yn  ol ; 
Mae'i  freichiau'n  awr  ar  led, 

Fe'ch  derbyn  yn  ei  gol : 
Mae  Duw  yn  rhoddi  etto'n  hael 
Drugaredd  i  droseddwyr  gwael.  M.  E. 

391.  Buddugoliaeth  trwy  Ch'ist. 
6. 4. 8. 7.— Noddfa,142.    Trefdeyrn,  T.  50. 
"M"  AE  udgorn  Jubili 
-LVJ-    Am  haeddiant  Calfari, 

Yn  seinio'n  llon, 
Newyddion  goreu  i  ni ; 
Gwir  láwenba,  íÿ  enaid  prudd, 
Ênnillodd  Iesu  mawr  y  dydd; 

Daw  carcharorion  angeu 
O'u  rhwymau  oll  yn  rhydd. 
'ì      'Dall  Pharaoh,  er  ei  frâd, 
Niwcidio'r  un  o'r  hâd 

Sy'n  tynu  fry, 
At  dawel  dŷ  eu  Tad ; 
Nid  all  yr  anial  tywyll,  du, 
Byth  ddrygu  neb  o'r  dedwydd  lu, 

Yn  daweí  sydd  dan  aden 
Eu  cadben,  Iesu  cu. 

3  Gorchfygodd  Brenin  hedd, 
Eyd,  uífern,  angeu,  a'r  bedd ; 

Priodi  wnaeth 
Yr  hon  oedd  gaeth  ei  gwedd : 


HORDINHADAU. 

Am  hyn  crechwena,  Seion  wan, 
O'th  ardal  lesg,  a  thyr'd  i'r  lan ; 

Tywysog  y  tangnefedd, 

Da'i  rinwedd,  yw  dy  ran, 

4     Mae  tyrfa  fawr  heb  ri', 

Pu  ar  ein  daear  ni, 
Dan  lawer  loes, 

A  llid,  a  chroes,  a  chri, 
Yn  awr  mewn  bywyd,  hyfryd  hoen, 
Ger  bron  gorseddfaingc  Duw  a'r  Oen, 

Heb  deimlo  mwy  ílinderau, 
Effeithiau  llid  a  phoen.  G. 

392.  Llais  y  durtur. 
6.4.8.7.— Noddfa,  142.    Trefdeyrn,Y.  60. 

"TV/fAE  llais  y  durtur  fwyn ; 

MJm  Ei  chân,  ynghyd  â*i  chẃyn, 
Yn  seinio'n  bêr, 

Nes  ennill  llawer  llwyn : 
Wele  y  gauaf  heibio  aeth, 
Ac  ar  y  ddaear  blodau  ddaeth, 

Mae'r  adar  yn  ymbyngcio 
Eu  mawl— nid  cwyno  caeth. 

2      Pe  dderfydd  dwyn  y  groes 
Yn  lân,  a  phob  rhyw  ioes, 

Cawn  adaw'r  byd, 
A'r  adfyd— ber  yw'r  oes : 
Bydd  Seion  wych,  mewn  siriol  wawr, 
'Nol  codi  o'r  llwch  a  gadaw'r  llawr, 

Ar  ddisglaer  wedd  ei  Phriod, 
Yn  moli'r  Duwdod  mawr.  G. 

393.  Taerineb  yr  efengyL 
6.  4.  8.  7.— Stamford,  143. 

TJOWCH,  dowch,  o  fawr  i  fân, 
-^  Cyn  delo'r  diluw  tân, 

I'r  arch  mewn  pryd, 
Fe  lysg  y  byd  yn  lân ; 

0  ddinas  distry w  brysiwch,  ffowch, 
Ar  y  gwastadedd  nac  ymdrowch ; 

I  sanctaid.d  fynydd  Seion, 

0 1  ddynion,  pam  na  ddowch  ?    an. 

394i.   Yffordd  yn  rhydd. 

6.  6.  4— Malvern,  146.    Itali,  145. 

rYR  diwedd  daeth  yr  awr ; 
v-/  Ỳn  nhragwyddoldeb  mawr 
Arí'aethwyd  ef ; 
Bu  farw  Brenin  nen 
O  gariad  ar  y  pren ; 
Agorwyd  led  y  pen 
Holl  byrth  y  nef. 

2  Wel,  bellach  a^vn  yn  mlaen, 
Nac  ofnwn  ddẃr  na  thán ; 

Ni  bia'r  dydd : 
Mae'n  Brenin  cadarn,  cry', 
Yn  mlaenaf  un  o'r  llu, 
Yn  tori  rhwystrau  sy ; 
Mae'r  ffordd  yn  rhydd. 


YR  EGLWYS,     A'I  HORDINHADAU. 


8  Mae  heddyw,  yn  y  nef, 
Fyrddiynau  gydag  ef, 

Yn  canu  ei  glod : 
Dowch,  dringwn  tua'r  lan, 
Cawn  feddu  yn  y  man 
Yr  ardal  ddaeth  i'n  rhan, 

Hyfryda'  erioed.  w. 

395.  Grym  duwioldeb. 

6.  6.  4.— Malvern,  146.    Bethel,  147. 
TYUWIOLDEB  yn  ei  grym 
-iy  Sydd  werthfawrocach  irn 

Nag  aur  Peru ; 
Hi  geidw'm  henaid  gwan 
Yn  ddiogel  yn  mhob  man ; 
O'r  diwedd  dwg  fi  i'r  lan 

I  gôl  fy  Nuw.  E.  JS. 

396.  Tre/n  i  /addeu  pechod. 

7.  3.— Treíeglwys,  151. 
pAED  trefn  i  faddeu  pechod 
^    Yn  yr  Iawn ; 
Mae  iachawdwriaeth  barod 

Yn  yr  Iawn : 
Mae'r  ddeddf  o  dan  ei  choron, 
Cyfiawnder  yn  dweyd,  Digon ! 
A'r  Tad  yn  gwaeddi,  Boddlon  I 

Yn  yr  Iawn ; 
A  Diolch  byth,  medd  Seion, 

Am  yr  Iawn. 
S  Yn  awr,  hen  deuîu'r  gollfarn, 

Llawenhawn ; 
Rhoed  cymmhorth  ar  Un  cadarn, 

Llawenhawu : 
Mae  heddyw  alwad  ato, 
Mae  bythol  fywyd  ynddo; 
Ni  chollir  neb  a  gredo, 

Llawenhawn, 
Gan  lwyr  ymroddi  iddo; 

Llawenhawn.  W.  WS. 

397.  Dydd  VT  e/engyL 

7.  3.— Trefeglwys,  151. 
"\TAE  efengyl  gras  yn  t'wynu, 
,A-'J-  Mawr  y  w'r  fraint, 
I  gasglu  llafur  Iesu, 

Mawr  yw*r  fraint ; 
Mae  lluoedd  maith  yn  barod 
Yn  y  Gaersalem  uchod, 
À  tnyrfa  fawr  yn  dyfod, 

Mawr  yw'r  ẁaint, 
Dan  faner  Iesu  isod, 

Mawr  yw'r  fraint. 
2  O !  rhedwn  bawb  yr  yrfa, 

Dyma'r  dydd, 
Fr  by wyd  am  y  cynta', 

Dyma'r  dydd ; 
Aeth  gwlaw  a'r  gauaf  heibio, 
Mae'r  ddaear  .vn  blodeuo, 
A'r  adar  yn  ymbyngcio, 

Dyma'r  dydd, 
Mae'r  durtur  f wyn  yn  seinio, 

Dyma'r  dydd. 

m 


3  Mae'r  bwrdd  yn  llawn  danteithion, 

Dowch  yn  mlaen, 
Gran  sanctaidd  Frenin  Seion, 

Dowch  yn  mlaen : 
Cawn  wledda  oll  yn  ddiddig, 
Ery,  ar  y  llo  pasgedig, 
Ac  yfed  gwin  puredig, 

Dowch  yn  mlaen,  ■ 

Gwir  haeddiant  Iesu'n  unig, 

Dowch  yn  mlaen.  ô. 

2>QQ.Fjyddlondeb  Duwi'w  eglwys. 

8.  7.  D.— Dusseldorf,  161.    Esther,  y.  55, 

pOEIA,  Arglwydd,  dy  ddyweddi, 

Y  Llama  ati  fel  yr  hydd ; 
Ac  na  ad  i'r  holl  elynion 

Arni'n  holloj  gael  y  dydd : 
O !  dadguddia  y  colofnau 

Wnaed  i'w  chynnal  yn  y  nos— 
Addewidion  diammodol 

Duw  ar  gyfrif  gwaed  y  groes. 
2  Mae  bod  yn  fy w  yn  fawr  ryfeddod 

Mewn  ffwrneisiau  sydd  mor  boeth; 
Ond  mwy  rhyfeddod,  wedi  'mhroíì, 

Y  dof  o'r  cystudd  fel  aur  coeth : 
Amser  cànu,  diwrnod  nithio, 

Etto'n  dawel  heb  ddim  bi-aw ; 

Y  gẃr  sydd  i  mi  yn  ymguddfa 

Sydd  â'r  wyntyll  yn  ei  law. 

S  O !  am  dynu  o'r  anialwch 

I  fyny  fel  colofnau  mwg, 
Yn  uniongyrchol  at  ei  orsedd, 

Nid  oes  yn  ei  wedd  ef  ẃg : 
Alpha,  Omega,  Tyst  ffyddlonaf, 

Yw  ein  Iôr,  a'i  air  yn  un  ; 
Disgleirio  mae  gogoniant  Trindod 

Yn  achubiaeth  marwol  ddyn.  a.  g. 

399«  Dy/roedd  iachawdwriaeth. 

8.  7.  D.— Dismission,  160.  Llangan,  Y.  61. 
"Y"  MAE  dyfroedd  iachawdwriaeth, 
*     A'u  rhinweüoau  mewn  parhâd ; 

Y  mae  ynddynt  í'ecldyginiaeth 
Anffaeledig,  oll  yn  rhad : 

Deuwch,  gleifìon  codwm  Eden, 

I  ddefnyddio'r  dyfroedd  hyn, 
Ni  bydd  diwedd  byth  ar  rinwedd 

Sylwedd  mawr  Bethesda  lyn. 
2  Cofìwch  hyn  mewn  stad  o  wendid— 

Dyfroedd  at  y  fferau  sy ; 
Diruedi  yw'r  cufyddau 

A  fesurir  i  chwi  fry ; 
Bod  yn  blant  yr  adgyfodiad, 

Nofio  yn  y  dyfroedd  hyn, 
Edrych  ar  ogoniant  Iesu 

A  fu'n  gwaedu  ar  y  bryn,       ±.  e. 

400.        Drwsgobaith. 
8. 7.  D.— Dismission,  160.    Esther,  Y.  55. 
A    OES  gobaith  am  achubiaeth  ? 
**•    Oes  maddeuant  am  bob  bai  ? 


YR  EGLWYS,  A' 
À  oes  hedd  a  meddyginiaeth, 

A  oes  Ceidwad,  i'r  fath  raiP 
"  Oes,"  medd  Duw  o'r  nef  yn  eglur, 

"  Mi  ddarperais  aberth  llawn ; 
Y  mae  hedd,  a  gras,  a  chysur 

Geny'n  rhoddion  parod  iawn."  t.  j. 

401.  Gras  yn  rhagor  amlhau. 
8.  7.  D.— Tyddewi,  y.  57.    Moriah,  A.  10. 
(^.OLCHWYD    Magdalen   yn  ddis- 
^*    glaer, 

A  Manasseh'n  hyfryd  wyn, 
Yn  y  dẃr  a'r  gwaed  a  lifodd 

O  ystlys  Iesu  ar  y  bryn: 
Pwy  a  ẃyr  na  olchir  finnau  P 

Pwy  a  ẃyr  na  byddaf  by w  ? 
Mae  rhyw  drysor  anchwiliadwy 

O  ras  yn  nghadw  gyda'm  Duw.  AN. 

402.  Buddugoliaeth  Calfaria. 
8.  7.  d.— Vienna,  t.  60.    Edinburgh,  164. 
"WELE  Iesu'r  Pen  rhyfelwr, 
f  f    'N  dod  i'r  lan  o  Edom  wlad, 
A'i  wisg  yn  goch,  a'i  fraich  yn  rymus, 
A'r  ddraig  yn  glwyfus  dan  ei  draed: 
Am  yr  hyfryd  fuddugoliaeth 
Cana'm  telyn  fach  yn  awr, 
Hyd  nes  delo'r  hyfryd  foreu 
Y  caf  fmnau'r  delyn  fawr.      d.  w. 


403.  Effeithiau  yr  oruchafiaeth. 
8.7.D.— Vienna,  t.  60.  Mendelssohn,  t.  58. 
PJADBEN   mawr   ein   hiachawdwr- 
^    Welaf  yn  y  frwydr  hon ;      [iaeth 
Holl  elynion  ei  ddyweddi 

'N  gorfod  plygu  ger  ei  fron ; 
Plant  afradlon  sy'n  dod  adref, 

A  fu  'mhell  o  dir  eu  gwlad ; 
Rhai  fu'n  fudion  sy'n  clodfori 

Duw  am  iachawdwriaeth  rad.  M.  E. 

404'  Gwahoddiad  at  Grist. 
8.  7.  4.— Lewes,  177.    Sicily,  180. 
T)EUWCH,  bechaduriaid  tlodion, 
xy  Clwyfus,  cleifion,  o  bob  rhy  w ; 
Crist  sy'n  barod  i'ch  gwaredu, 
Llawn  tosturi  y w  Mab  Duw : 

Nac  ammheuwch, 
Abl  ac  ewyllysgar  yw. 

2  Rai  anghenus,  dewch  a  chroesaw, 

I  gael  rhoddion  Duw  yn  rhad; 
Cewch  wir  ífydd  ac  edifeirwch, 
A  phob  gras  yn  ddinacâd ; 

Dewch  heb  arian, 
Prynwch  gan  yr  Iesu'n  rhad. 

3  Dewch,  flinderog,  a  thrwmlwythog, 

Trwy  y  cwymp  gadd  farwol  friw; 
Os  aroswch  nes  eich  gwella, 
Byth  ni  ddeuwch  yn  eich  byw : 

Pechaduriaid, 
Nid  rhai  cyfiawn,  eilw  Duw.  D.  J. 


I  HORDINHADAÜ. 

405*  Cyjlawnder  yr  iachawdwr* 
iaeth. 

7au.  611.— Ratisbon,  202.    Newport,  201. 
g-Y^RYD  lais  efengyl  hedd 
"  Sydd  yn  galw  pawb  i'r  wledd ; 
Mae  gwahoddiad  llawn  at  Grist, 
Oes,  i'r  tlawd,  newynog  trist : 
Pob  cyflawnder  ynddo  cewch ; 
Dewch  a  chroesaw,  dlodion  dewch. 

2  Talodd  Crist  anfeidrol  iawn 
Ar  y  croesbren  un  prydnawn ; 
Llifodd  ar  Galfaria  fryn 
Ddŵr  a  gwaed  i'n  golchi'n  wyn: 
Iachawdwriaeth  sydd  heb  drai : 
Dewch  i'r  ffynnon,  aflan  rai.     p.  j. 

406.  Beddf  a  Chyfryngwr. 
7.  4.— Aberafon,  209.    Essex,  208. 
T)  AC  W'R  deg  gorchymyn  pur 
•^  Ar  Galfaria ; 
Dacw'r  hwn  wnaeth  fôr  a  thir 

Yn  y  ddalfa ; 
Dacw'r  ddeddf  yn  gofyn  iawn 

Hyd  yr  eitha'; 
Dacw  iddi  daliad  llawn : 

Haleluwia.  aw. 

407«  Galwad  ar  yr  afradlon. 
7. 4.— Aberafon,  209.    Tiberias,  A.  12. 
"DLANT  afradlon,  at  eich  Tad 
■^  Dowch,  a  chroeso ; 
Rhai  fu  'mhell  o  dir  eich  gwlad 

Yn  hir  grwydro ; 
Mae'r  llo  pasgedig  wedi  ei  ladd, 

Chwi  gewch  wledda ; 
Ac  mae'r  gweision  etto'n  gwadd : 

Haleluwia.  ajs, 

408.  Yr  un  testyn. 

7.  4.— Aberafon,  209.    Essex,  208. 

A  PRADLONIAID,  at  eich  Tad 
"C1"  Deuwch,  deuwch ; 
Fe  rydd  i  chwi  bardwn  rhad ; 

0  dychwelwch ! 

Dowch,  gofynwch  am  eich  hedd, 

Gan  gyfaddef ; 
Cewch  y  fodrwy,  cewch  y  wledd ; 

Deuwch  adref.  B.  B. 

409.  Aros  yn  y  tŷ. 

7.  4.— Patmos,  210.    Tiberias,  A.  12. 
QS  rhaid  goddef  ar  fy  nhaith 
w    Dywydd  garw, 
Cadw'm  hysbryd  yn  dy  waith 

Hyd  fy  marw : 
Yn  y  babell  gyda'r  arch 

Boed  fy  nghartre'; 
Cadw  yn  fy  enaid  barch 

1  dy  ddeddfau.  j.  fl. 


YR  EGLWYS,  A'I 

410.  Goruchafiaeth  Crist. 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
T)AETH  uffern,  a'r  ddaear,  a'r  nef- 
•Ly    oedd  ynghyd, 

Yn  erbyn  Messiah,  Iachawdwr  y  byd ; 
Fe  safodd  i  fyny,  ennillodd  fath  glod ; 
Bydd  coffa  am  dano  tra'r  nefoedd  yn 

bod. 
2  Fe  gurodd  Gehenna,  gorchfygodd  y 

byd, 
Agorodd  y  nefoedd  oedd  gauad  o  hyd ; 
Diffoddodd  ar  unwaith  yn  gyfan,  á'i 

waed,  [Tad. 

Holl  felldith  y  gyfraith,  ac  angerdd  y 

8  Mae'r  Brenin  ei  hunan  yn  cerdded  o'r 

blaen,  [y  tân ; 

Yn  treio  grym  dyfroedd  a  phoethder 
Ni  chaiff  ei  Anwylyd  fwyn,  hyfryd, 

fyn'd  gam  _  [fflam. 

Nes  tori  grym  dyfroedd  a  diffodd  y 

ê  Wel,  bellach,  dechreuwch,  mae'n  ddi- 

gon  o  bryd, 
I  ganu  caniadau  i  Iachawdwr  y  byd ; 
Ni  seiniwn  y  ddaear  a'r  nefoedd  uwch 

ben — 
Hosanna,  Hosanna,  Haleluwia,  Amen! 

411.  Rhan  n. 

Joanna,  214.    Wareham,  213. 
T)WY  feiddiai  gymmeryd  fath  arfau 
-L     a'r  rhai'n  [ddrain, 

Yn  erbyn  liu  uffern;  sef  coron  o 
A  mantell  ysgarlad,  a  chroes  o  bren  îr, 

Y  gorsen,  a'r  bustl,  a  hoe]ion  o  ddur? 
2  Bu  farw  f  Anwylyd,  fe  grymodd   ei 

ben, 
Agorodd  y  beddau,  fe  dduodd  y  nen, 
Yr  holl  greadigaeth  ryfeddodd  yn  fawr 
Wel'd  marw  Creawdwr  y  nefoedd  a'r 

llawr. 
8  Fe'i  rhoddwyd  i'r  ddaear,  fe  gododd 

yn  fyw,  [^suw ; 

Y  maen  a  symmudwyd  ar  ysgwydd  íy 
Fe  laddodd  yr  angeu,  fe  ddadgìodd  y 

bedd,  [mewn  hedd. 

Gwnaeth  ffordd  i'w  anwylyd  i  godi 
4  Wel  tyred,  fy  enaid,  o'th  hunan  i  maes, 
Ymffrostia  yn  unig  yn  Iesu  a'i  ras  ; 
Efe  wnaeth  y  cwbl,  efe  b'ia'r  clod, 
Bydd  moliant  i'w  enw  tra'r  nefoedd 

ynbod.  W. 

412.  Rhan  m. 
Joanna,  214.    Wareham,  213. 

NI  redwn  yn  wrol,  mae'r  Brenin  o'n 
blaen;  [dân? 

Pam'r  ofnwn  ni  rwystrau  o  ddẃr  ac  o 
Mae'r  goron  a'r  palmwydd  a'n  gwobr 
ni  fry,  [perthyn  i  ni. 

Yn  nghadw'n  llaw*r  Barnwr— mae'n 


HORDINHADAU. 

2  Blinderau  a  chroesau  yn  ddîau  a  gawn; 
Ca'dd  yntau  o'r  rhei'ny  rifedi  mawr 

iawn;  [igyd, 

Yn  wirion  a  llariaidd  dioctdefodd  hwy 
Sancteiddiodd  i'w  bobl  holl  drallod  y 

byd. 

3  Wel,  bellach,  gystuddiau,  O !  sefwch 

bob  tu, 
Mi  safa'n  y  canol  yn  eofn  a  hy*; 
A  churwch  eich  gwaethaf  ar  f  enaid 

o  hyd,  [wyn  i  gyd. 

Fe  dynodd  fy  Arglwydd  eich  gwen- 

4  Diolchaf  byth  iddo,  sancteiddiodd  y 

groes,  [ei  loes ; 

'Sgafnhaodd  ei  phwysau,  fe  laesodd 
'Na^vr  nef  yw  ei  chario,  a  gwyn  fyd 

y  sy 

Yn  canlyn  yr  Iesu  i  Galfari  fi*y.    w. 

413.  Rhan  iv. 

Joanna,  214.    Wareham,  213. 
"\Ä7EL,  gy da'r  henuriaid  yn  nghanol 
'  T     y  nef, 

A'r  pedwar  anifail  yn  uchel  eu  llef, 
I  lawr  ar  ein  gìiniau,  ni  rown  o  un  fryd 

Y  fendith  a'r  gallu  i  Brynwr  y  byd. 

2  'Doedd  neb  ar  y  ddaear,  na  neb  yu  y 

nef, 
Oedd  deilwng  i  ddattod  y  seliau  ond  ef; 
Agorodd  y  llyfr,  oedd  gauad,  â'i  waed, 
Ni  ddaethom  i  ddarllen  holl  gynghor 

ein  Tad. 

3  Angylion  ga'dd  wybod  peth  gudd- 

iwyd  o  hyd,  [byd ; 

Rhyw  hen  wirioneddau,  cyn  seiliad  y 
Maent  o'r  drugareddfa  yn  edrych  i 

lawr  [awr. 

I'r  arch  i  gael  gweled  dirgelion  bob 

4  A   ninnau    ga'dd    wybod    dirgelioa 

dilyth  [byth; 

Nad  all'sai  plant  Adda  eu  deail  hwy 
Cawn  nofio  yn  moroedd  mawr  dyfn- 

ion  ein  Duw,  [fyw. 

Tw  caru,  a'u  credu,  a'u  canu,  tra'n 

5  'Mae  mur  y  gwahaniaeth  ?  fe  rwyg- 

wyd  y  llen,  [ddaear  i'r  nen ; 
Oedd  rhyngom  a'n  Harglwydd,  o'r 
Ni  welwn  yn  amlwg,  trwy  rinwedd 

ei  waed, 

Y  disglaer  Shecinah— wynebpryd  ein 

Tad.  w. 

414.  Rhan  v. 
Joanna,  214.    Wareham,  21S. 

NI  welwn  ein  henwau  yn  llyfr  ein 
Tad, 
Yn  ysgrifenedig  â  dwfr  a  gwaed ; 
A  heîjá.  ar  ephod  ein  Harglwydd 
uwch  ben,  [y  ilen, 

'R  Offeiriad  aeth  drwodd  trwy  ganol 


i  Ní  welwn  ein  caru— O!  gariad  mor 

ddrud  !  [y  byd : 

Tn  nghynghor  y  Drindod  cyn  seiliad 

Mi  wela'r   cyfammod   yn   gadarn   a 

wnaed  [Ie.su  a'n  Tad. 

Draw    yn    nhragwyddoldeb,    rhwng 

8  Ni  welwn  faddeuant  ar  fynwes  ein 

Duw,  [ryw ! 

A  heddwch  diddiwedd— O !  ryfedd  ei 

Y  nef  yn  agored,  a  groeso  i  ni  í'ry : 
Wel,  dyma'r  dirgelion  ddadguddiwyd 

ini. 
é  Ni  welwn  yn  amlwg  daw  pechod  i 

lawr, 
Trodd  Iesu  ei  arfau  i'w  erbyn  yn  awr ; 
Holl  drefn  rhagluniaeth  sy'n  erbyn  y 

ddraig ;  [wraig. 

Mae'r  nefoedd  a'r  ddaear  o  ochr  y 

5  Dioîchwn  i'r  Iesu  am  weled  y  dydd 

Y  cododd  goleuni  i'n  gollwng  yn  rhydd 
O'r  dwfn  garchardy,  i  Galfarí  fry, 

I  wel'd  y  gogoniant  yn  Seion  y  sy.  w. 

415.  Ehan  vl 

Joanna,  214.    Wareham,  213. 
TV/TAE'n  bryd  i  ni  ganu,  ni  gawsom  y 
Xfa-      fraint,  [saint ; 

Mae'r  rhyfel  yn   cerdded  o   ochr  y 
Mae'n  Brenin  yn  dyfod,  â'i  gledd  ar  ei 
glun,  [ei  hun. 

Fe  sathrodd  y  gwinwryf  bob  gronyn 

2  Mae'i  ddillad  yn   gochion,  llychwin- 

wyd  â  gwaed,  [ei  draed ; 

Pe  gwympodd  gelynion  yn  íÿrdd  dan 
Fe  rwygodd   wlad   Edom—  diolchwn 

i'n  Duw, 
Ni  saif  yr  \xn  gelyn  yn  Edom  yn  fyw. 

3  Nid  galîu  angylion,  na  gallu  un  dyn, 
Goncweriodd  y  geiyn,  ond    Galiu  ei 

hun ;  [greí', 

Ennillodd  ogoniant,  anrhydedd  mor 
Mae  canu  am  dano  mewn  daear  a  nef. 

4  Er  amled  y  tywod,  er  amled  y  sêr, 
Mwy  aml  y  cwmni  sy'n  nheyrnas  fy 

Nêr ;  [ar  bob  gwlad, 

Er  hardded  yw'r  heulwen  sy'nt'wynu 
Mil  harddach  y  cwmnì  sy'n  nheyrnas 

fy  Nhad. 

5  Fe  ddarfu  eu  blinder  a'u  goíld  i  gyd, 
Anghoflwyd  ymdrechu'n   rhyfeloedd 

y  byd ;  [hin, 

Aeth  heibio  eu  gauaf,  newidiwyd  yr 
Yn  awr  maent  yn  canu  a  charu  bob 

un. 

6  Ni  chlywir  dim  ochain  gan  angel  na 

saint,  [braint  ? 

Ond  pur  orfoleddu— on'd  braf  yw  eu 
Rhyfeddu'rMessiah,  lehofahyn  ddyn, 
A  chrafiu  eu  Uygaid  ar  Iesu  bob  un.  w, 


YR  EGLWYS,  A'I  HORDINHADAU. 

SWPEB,  YR  AEGLWYDD. 


416,  Teml  yr  Arglwydd  yn  y  nef, 
10au.— Clod,  5.    Navarre,  1. 
^GORWYD  teml  yr  Arglwydd  yn 

A  gwelwyd  arch  ei  lân  gyfammod  ef ; 
Holí  ryfeddodau  person  Crist,a'i  waith, 
A  welir  yno  i  dragwyddoldeb  maith. 

2  Cyíìawnder  Duw  sydd  yno'n   ddis- 

glaer  iawn,  [llawn ; 

A'r  gyfraith  bur  bob  iot  o   honi'n 
Ond  i  bechadur,  melus  y  w  y  sain 
Eod   trugareddfa   hefyd    rhwng    y 

rhai'n. 

3  Y  tanllyd  gledd  fu'n  effro  iawn  cyn 

hyn, 
Taranau  a  mellt  ofnadwy  Sinai  fryn, 
Sy'n  awr  yn  dawel  yn  yr  Arch  ddily  th, 
Y  gair  "Gorphenwyd"  a'u  tawelodd 

byth. 

4  Mae'r   Archoffeiriad    yn    taenellu'r 

gwaed,  [hyd  ei  draed, 

Mewn  gwisgoedd  sanctaidd,  llaesion, 
O  fewn  y  llen,  sancteiddiaf  lys  y  nef, 
Ac  enwau'r  llwy  thau  ar  ei  ddwyfron  ef. 

5  Priodoliaethau'r  nefoedd  yn  gyttûn 
Sydd  yno'n  gwenu  ar  golledig  ddyn ; 
Mae  hedd  yn  awr  o'r  nef  i'r  îlawr  yn 
A  noddfa  gref  o  fewn  y  nef  i  ni.  [lii', 

6  Crist  ydy w'r  Arch  a'r  Drugareddfa 

rad; 
Yn  enw  hwn  anturiwn  at  y  Tad ; 
Ee  wrendy  gẃyn  pechadur  heb  ei  ladd, 
Ee  gymmer  biaid  yr  enaid  isel  radd. 
JS.  H. 

4j1_7«  Bìffrdd  yr  Arglwydd, 
M.  H. — Beza,  12.    Sebastian,  18. 
»T>  YM  wrth  dy  fwrdd,  O !  Arglwydd 
J-*'    cun, 

Yn  ceisio'th  weled  ti  dy  hun ; 
Gwag  ydyw'r  bwrdd,  trist  ydyw'r 

wledd, 
Heb  weled  dull  dy  hyfryd  wedd. 

2  D'ogoniant  mawr  a'th  angeu  drud, 
Dy wyno  arnom  ni  i  gyd ; 

A  hyn  wna'n  gwleddoedd  yn  ddidrai, 
A  hyn  wna  i  ni  lawenhau. 

3  Yfasom  win,  fel  peraist  in, 
Bwytasom  fara— beth  dâl  hyn, 

Oni  chawn  fwyta'th  gnawd  yn  rhad, 
Ac  yfed,  yn  lle  gwin,  dy  waed? 

4  Fel  gallom  fyth  i  lawenhau 
Mewn  gobaith  perfl'aith  o  fwynhau 
Cymdeithas  o  nefolaidd  rin, 
Mewn  cysson  wledd,  â  thi  dy  bun, 


5  Treuliwn  ein  bywyd  beîlach  byth 
Mewn  un  llawenydd  pur,  dilyth  ; 
Cofiwn  ei  enw,  canwn  glod, 
Tra'r  nefoedd  wen  hyd  íy  th  yn  bod.w. 


418.  "-^  ddioddefodd  y  groes." 
8.  8.  6.— Seion,  57.    Croeshoeliad,  56. 

A  I  Iesu  mawr,  Ffrynd  dynolryw, 
^1*  Wy'n  weled  fry  á'i  gnawdynfriw, 

À'i  waed  yn  lliwio'r  ile ; 
Fel  gwr  di-bris  yn  rhwym  ar  bren, 
A'r  gwaed  yn  dorthau  ar  ei  ben? 

Ië,  f  enaid,  dynia  fe. 
2  Ai'm  hanwyl  Briod  welaf  draw, 
A  hoelion  llymion  trwy  bob  ilaw, 

A'u  pwyon  drwm  i  dre', 
A  bàr  o  ddur  trwyi  dirion  draed, 
Ac  yntau'n  marw  yn  ei  waed  ? 

Ië,  f'enaid,  dyma  fe. 
S  Ai  ef  fu'n  maddeu  idd  ei  gâs, 
A'i  waed  yn  llif  o'i  glwyfau  i  maes, 

Nes  agor  drws  y  ne',  plym, 

Rhoi  'i  ben  tua'r  llawr  gan  boenau 
Yn  wirion,  deg,  heb  yngan  dim  ? 

Ië,  f  enaid,  dyma  fe.  w. 

419.  Dioddefaint  Crist. 

8.  8.  6,— Seion,  57.    Croeshoeliad,  56. 

r\ !  DEFFRO,  gwel,  fy  enaid  trist, 
^    Uffernol  lu  o  ddeutu'th  Grist, 

Am  ladd  dy  Brynwr  pur ; 
Yn  'mofyn  torf  o  dystion  gau 
I  Pilat  i'w  gondemnio'n  glau : 

O !  f  enaid,  cofia'i  gur. 
2  Gan   bwys  y  gwaith,   fe    chwysai'r 
gwaed, 
Yn  llif  di-drai,  o'i  ben  i'w  draed, 

A  hyn  dros  oriau  hir ; 
Fe  yfai'n  rhwydd,  o'i  gariad  rhad, 
Y  cwpan  du  o  law  ei  Dad : 

O  1  f  enaid,  cofia'i  gur. 

S  Y  Ceidwad  cu,  ei  gondemnio  ga's ; 

Llofruddion  lu  a  ddaeth  i  maes 

A  geirwon  hoelion  dur ; 

0  dan  y  pwys,  er  maint  y  poen, 
Distewi  wnaeth  fel  addfwyn  Oen : 

0  !  f  enaid,  cofia'i  gur. 

4  Gelynion  llym  a  goda'u  llef, 

"  Croeshoeha,  O  !  croeshoelia  ef ! 

Ni  haeddai  fyw  yn  hir :" 
Yn  mhlith  y  llu,  aed  âg  e'n  llyn 

1  farw  ar  Galfaria  fryn : 

O !  f  enaid,  cofia'i  gur. 

5  Rhoi  mantell  goch  wnaed  am  yr  Oen 
Gan  ddrain  ei  ben  ddioddefai  boen; 

'Nawr  wele'r  Brenin  pur  ! 
Fflangellwyd  ef  nes  oedd  yn  waed, 
A  chẃysau  du,  o'i  ben  i'w  draed : 

0 1  f  enaid,  cofia'i  gur. 


SWPER  YR  ARGLWYDD. 

6  Ca'dd  gario'r  groes  i  ben  y  bryn, 
Nes  llethu'n  llwyr  fy  Iesu'n  llyn, 

Gan  wawdio'm  Prynwr  pur, 
A  dy weyd,  "  Ai  dyma  Israel  Sanct  f 
Ei  waed  boed  arnom  ni  a'n  plant  I" 

O  1  f  enaids  cofia'i  gur. 


420.  Rhan  n. 

8.  8.  6.— Seion,  57.    Croeshoeliad,  56. 

"y  DDAEAR  fud  ro'i  meirw'n  fyw, 
J-     A'r  creigy dd  f ry  a  holltai'n  fri w , 

Wrth  wel'd  y  Crëwr  pur ; 
Yr  haul  ymguddiai  wrth  y  loes, 
Y  lloer  a'r  sér  ai'n  dywyll  nos : 

O I  f 'enaid,  cofia'i  gur. 

2  Try wanwyd,  do,  fy  Mhrynwr  rhad, 
Nes  daeth  o'i  galon  ddŵr  a  gwaed, 

Yn  ffrwd  fel  afon  bur, 
Oedd  ar  y  llawr  i'w  wel'd  yn  llyn, 
Yn  frwd,  ar  ben  Calfaria  fryn  : 
O !  f  enaid,  cofia'i  gur. 

3  Mi  glywa'i  lef  pan  cliwerwa'i  loes, 
A'i  irad  gri  ef  ar  y  groes, 

Am  faddeu  i  mi'n  wir ; 
Ei  weddi  troswyf,  äi  uwch  nen, 
A  mi'n  ei  hoelio  ar  y  pren : 

O !  f  enaid,  cofia'i  gur. 

4  Dros  f  enaid  i  bu'r  addfwyn  Oen, 
Fel  hyn,  yn  dioddef  dirfawr  boen, 

I'm  gwneyd  yn  rhydd  yn  wir : 
'Roedd  yn  ei  fryd  orphenu'r  gwaith 
O  eithaf  tragwyddoldeb  maith: 

O !  f  enaid,  cofia'i  gur.  w. 

421.  Bwrdd  yr  Arghoydd. 

M.  s.— Dyfrdwy,  63.    Baden,  64. 

WEL  dyma  wledd,  gwledd  ein  Duw 
Iôn, 

0  basgedigion  breision, 
A  gwin  puredig,  yn  ddidrai, 

í  lawenhau  y  cleifion. 

2  Gwledd  ydy  w  hon,  gyfoethog,  hael, 

Heb  ddiwedd  i  gael  arni ; 

0  !  pwy  na  ddeuai  'mlaen  yn  rhwydd, 

1  wledd  yr  Arglwydd  Icsu  ! 

3  Os  claf,  os  gwan,  os  tlawd  o  liedd, 

O !  dowch  i'r  wledd  yn  fuan ; 
Dowch  â'ch  hachwynion  o  bob  rhyw, 
Fe'u  hatteb  Duw  ei  hunan. 

4  Yma  cewch  wel'd  eich  Harglwydd 

mawr 
Yn  rhoddi  i  lawr  yn  hollol 
Ei  hun  i  angeu,  angeu'r  groes, 
Yn  ddiddíg  dros  ei  bobol.  % 

5  Mi  gofiaf  eiriau'm  Harglwydd  hael, 

Brydnawn  cyn  cael  ei  hoelio ; 

1  fwyta'i  swper,  minnau  ddof 

Yn  ralaen,  er  cof  am  dano.       W. 


YR  EGLWYS,  A'I  HORDINHADATT. 

422.  Gwaed  y  groes  yn  maeddu 


2.  8.— Aberdeen,  103.    Potsdam,  104. 

"PtflD  oes,  [oes, 

-^1   Ni  fu,  ni  ddaw,  mewn  unrhyw 
O  gymmaint  gwerth  a  gwaedy  groes, 

Y  ddwyfol  loes  ddioddefodd  ef; 
O !  gariad  mawr,  diderfyn  stôr 

Sydd  fel  y  mór  mewn  dwyiol  lef. 
2      Af  trwy 
Fy  nhemtasiynau  aml  mwy 
Dan  aden  cariad  dwyfol  glwy', 

Fe'u  maeddaf  hwy'n  ei  goncwest  ef ; 
A'i  allu  yw  fy  noddfa  glyd 

Nes  myn'd  o'r  byd  i  ganol  nef. 
8      Erioed, 
Mae'n  dal  y  rhai  sydd  dan  ei  nod, 
Na  lithro  mymryn  byth  o'u  troed, 

Heb  iddynt  ddod  ar  frys  yn  ol ; 
Ei  Ysbryd  sy'n  eu  cadw'n  glyd, 

Mewn  dyrys  fyd,  o  fewn  ei  gòl.    W. 

423 .  Gwaed  y  groes  yn  nerth 
mewn  gorthrymder. 
2.  8.— Bethesda,  105.    Braint,  Y.  31. 
TSTID  oes, 

-L1   Trwy  gydol  dyddiau  byr  fy  oes, 
Yn  gyfan  i  mi  ond  y  groes, 

Rhy  w  chwerw  loes  o  foreu  i  nawn ; 
Ond  os  dy  allu  a'm  deil  i'r  lan, 
Caf  yn  y  man  orchfygu'n  llawn. 

2  O !  pwy 

Ymguddiodd  yn  dy  ddwyfol  glwy', 
Ac  yno  fethodd  dori  trwy 

Gystuddiau  fwy  na  gwellt  y  maes? 
Mae'r  fuddugoliaeth  fawr  yn  dod, 

Hyd  heddy w  erioed,  oddi  wrth  dy 
ras. 

3  Nid  oes 

A  ddeil  fy  ysbryd  dan  bob  croes 
Ond  dwyfol,  nefol,  íarwol  loes ; 

Estyniad  f 'oes  y w  ei  fwynhau : 
'Does  arall  gysur  mewn  un  man; 
Fe  yw  fy  rhan  byth  i  barhau. 
è     'Does  drai, 
Nac  eisieu  dim,  y  man  y  mae,  m 
Mae'n  llenwi'r  cyfan  yn  ddilai ; 
Pawb,  O!  na  baent  yn  gwel'd  ei 
wedd, 
Sychedent  am  ei  wir  fwynhau 
Mewn   gwledd   ddi-drai  a  bythol 
hedd.  w. 

4|24i.  Gweddi  am  gymhwysiad  o 
waed  y  groes. 
2.  8.— Bethesda,  105.    Dorcas,  107. 
f)!TYN 

^  Y  gorchudd  yn  y  mynydd  hyn ; 
Llewyrched  haul  cyfiawnder  gwyn, 


O  ben  y  bryn  bu'r  addfwyn  Oen 
Yn  dioddef  cfan  yr  hoelion  dur, 
O  gariad  pur  i  mi  mewn  poen. 

2  Pale 

Y  gwnaf  fy  noddfa  dan  y  nef, 
Ond  yn  ei  glwyfau  anwyl  ef  ? 

Y  bicell  gref  aeth  dan  ei  fron 
Agorodd  ífynnon  i'm  glanhau ; 

'Rwy'n  llawenhau  fod  lle  yn  hon. 

3  Oes,  oes, 

Mae  rhin  a  grym  yn  ngwaed  y  groet 
I  lwyr  lanhau  holl  feiau  f  oes ; 

Ei  ddwyfol  loes  a'i  ddyfal  lef, 
Mewn  gweddi  drosof  at  y  Tad, 

Yw  fy  rhyddhâd,  a'm  hawl  i'r  nef . 

4  Golch  fi 

Oddi  wrth  fy  meiau  aml  eu  rhi', 

Yn  afon  waedlyd  Calfari,         [llawn ; 

Sydd   heddyw'n   lli'  o   haeddiant 
Dim  trai  ni  welir  arni  mwy ;       [h.  j. 

Hi  bery'n  hwy  na  boreu  a  nawn. 

425.  Ehintoeddau  gras  Crist. 
2.8.— Bethesda,  105.    Braint,  T.  31. 

(^J-RAS,  gras,  [maes, 

^     Yn  gefnllif  grymus  ddaeth  í 
Grisialaidd  afon  loy  w,  las, 

Rhinweddol  flas  i'r  euog  rai ; 
Lle  i  bechaduriaid  yma  gaed, 

I'w  canu'n  rhad  oddi  wrth  bob  bai. 

2  I'r  lan, 

Os  bydd  in  ddod  o'r  anial  fan, 
Bydd  hyfryd  seinio  yn  y  man ; 

Pawb  yn  ei  ran  yn  moli'r  Oen, 
Mewn  melus  anthem,  newydd  iaith, 

Ar  ben  y  daith,  heb  friw  na  phoen. 

3  Gwych  sain 

Fydd  etto  am  y  goron  ddrain, 
Yr  hoelion  llym,  a'r  bicell  fain ; 

Wrth  goíìo  'rhai'n  caiíf  uffern  glwy'; 
Cadwynau  tynion  aeth  yn  rhydd; 

Fe  gaed  y  dydd,  Hosanna  mwy.  j.b. 

426.  Effeithiau  marwolaeth  y 

groes. 
7.6.D.— Manheim,  111.  Mount  Street,  113, 
DWY  ddyry  im  falm  o  Gilead, 
-*•    Maddeuant  pur  a  hedd, 
Nes  gwneyd  i'm  hysbryd  edrych 

Yn  eon  ar  y  bedd ; 
A  diangc  ar  wasgfeuon 

Euogrwydd  creulon,  cry'? 
'Does  neb  ond  ef  a  hoeliwyd 

Ar  fynydd  Calfari. 
2  Yr  hoelion  geirwon,  celyd, 

Gynt  a'i  try wanodd  e , 
Sy'n  awr  yn  dal  y  nefoedd 

Gwmpasog  yn  ei  lle : 
Mae  gobaith  meibion  dynioD 

Yn  llifo  i  maes  ynghyd 


SWPER   YR 

Oddi  wrth  yr  awr  trywanwyd 
Creawdwr  mawr  y  byd. 

3  Pe  unwaith  y  darfyddai 

Awdurdod  Calfari, 
Darfyddaipob  cysuron 

Ar  unwaith  genyf  fi ; 
O  bawb,  yn  sicr,  byddwn 

Y  truenusaf  ddyn ; 
Fe'm  llyngcai'r  bedd  dychrynllyd 

Yn  fuan  iddo'i  hun. 

4  Anfeidrol,  fyth  anfeidrol, 

Drugaredd  faith  y  nef, 
Parhâd.  yr  holl  greadigaeth 

Sy"n  gorphwys  arno  ef : 
Griddfanau  pen  Calfaria, 

"Lama  sabachthani," 
Yw'r  perlau  mwyaf  gwerthfawr 

A  fedd  ein  daear  ni. 
6  Y  baich  oedd  annoddefol 

I'r  cryfa'  o  ddynolryw, 
Orweddodd  yn  ofnadwy 

Ar  ysgwydd  gref  fy  Nuw; 
Cyfiawnder  oedd  yn  gofyn 

Am  bechod,  heb  nacâd, 
Y  swm  anfeidrol  dalwyd 

Trwy  eithaf  chwys  a  gwaed. 
6  Y  mynydd  mawr  anfeidrol 

Gymmerodd  ef  i  gyd 
Oddi  ar  ysgwyddau  gweinion 

Yr  euog,  afian  fyd ; 
Pan  welodd  y  greädigaeth 

I  fod  y  baich  mor  fawr, 
Fe  guddiodd  nef  ei  hwyneb, 

Fe  grynodd  yntau'r  Üawr.        W. 

427.  Rhan  ii. 

7. 6.  D.— Manheim,  111.    Mount  St.,  113. 
T>E  buasai  fi1  o  fydoedd 
•*-    Yn  cael  eu  prŷnu  'nghyd, 
A'r  cyfryw  bris,  buasent 

Yn  llawer  iawn  rhy  ddrud: 
'Does  angel  f yth,  na^  seraph, 

Na  cherub  o  un  rhy  w, 
I'r  fìlfed  ran  all  ddwedyd 

Mor  werthfawr  gwaed  fy  Nuw. 
2  Mae  tân  o  fewn  i  fynwes 

Myrddiynau  pur  y  nef, 
E-hyw  newydd  ffiam  wrth  feddwl 

Am  werth  ei  angeu  ef, 
Yn  attal  eu  caniadau 

Wrth  synu  oll  yn  un, 
1  wel'd  eu  Duw  yn  dioddef 

A  marw  yn  natur  dyn. 
8  0 !  na  allwn  innau'r  awrhon 

Ehedeg  fyny  fry, 
A  dysgu  rhyw  ganiadau 

Sydd  gan  y  nefol  lu, 
Fel  byddai  cydsain  hyfryd 

Rhwng  dae'r  a  nef  yn  un ; 
Caniadau  anfeidroldeb 

Jíarwolaeth  Duw  yn  ddyn. 


ARLGWYDD. 

4  Am  angeu'r  groes  bydd  canu 

I  dragwyddoldeb  maith ; 
Ond  im  gael  teimlo'i  rinwedd. 

'Rwyf  bron  ar  ben  fy  nhaith ; 
Py  nefoedd  yw  ei  deimlo, 

A'i  deimlo'n  union  sydd 
Yn  troi  pob  rhy w  dywyllwch 

O'm  mewn  yn  oleu  ddydd.       w. 

428.  RHAN  III. 

7.  6.  D.— Manheim,  111.    Mount  St.,  111 
Ç^WELL  ganddo  na  halogi 
VJ  Cyfiawnder  pur  y  Tad, 
Oedd  ìliwio'r  croesbren  garw 

Fel  sgarlad  yn  ei  waed ; 
Y  gwaith  oedd  yn  fwy  rhyfedd, 

A'r  gwaith  oecld  yn  f wy  drud, 
Nag  i  gyfiawnder  ddial, 

I  fadcleu  beiau'r  byd. 

2  P'un  mwy  wnaf  ai  ffìeiddio 

Neu  fostio  f  euogrwydd  cas, 
A  dynodd  y  fath  ddial, 

Ennynodd  y  fath  ras  ? 
Cyfiawnder  didrugaredd, 

A  chariad  di-nacâd, 
Sydd  yn  cofleidio'r  euog 

Yn  llawen  yn  y  gwaed. 

3  Cyfiawnder  amddiffynwyd 

A  chariad  yn  ei  glwy'; 
A  rhagor  nag  amdciiffyn, 

'Nawr  fe'u  dyi-cliafwycl  hwy : 
O !  weithred  o  ryfeddod ! 

Dirgelwch  mawr  ei  hun ; 
'Doedd  arall  neb  allasai 

Eiffeindio  ond  Duw  ei  hun. 
é  Mae'r  fath  feddyliau  mawrion 

Yn  codi'm  hysbryd  gwan 
Odcli  ar  bob  peth  crëedig 

Yn  uchel  iawn  i'r  lan ; 
Gan  brisio  aur  ac  arian, 

Y  perlau  mwyaf  drud, 
Ger  bron  cyfiawnder  dwyfol 

Yn  sorod  gwael  i  gyd. 

5  'Nol  edrych  ar  ol  ediwch, 

O  gwmpas  i  mi  mae 
Rhyw  fyrdd  o  ryfeddodau 

Newyddion  yn  parhau ; 
Pan  bwy'n  rhyfeddu  un  peth, 

Un  arall  ddaw  i'm  bryd ; 
O !  iftchawdwriaeth  rasol, 

Rhyfeddol  wyt  i.gyd. 

6  Bendithion  ar  fendithion, 

Trysoi-au  angeu  loes — 
Grawnsypiau  mawrion  addfed 

Yn  hongian  ar  y  groes, 
Sydd  yn  cwmpasu'm  henaid, 

Rhinweddau  mawr  eu  grym; 
A  minnau  yn  eu  canol 

Heb  allu  dwedyd  dim. 

7  Mi  welaf  yn  ei  fy wyd 

Y  ffordd  i'r  nefoedd  fry; 


YR  EGLWYS.  A' 

Ac  yn  ei  angeu'r  taliad 

A  roddwyd  trosof  fi ; 
Yn  ei  esgyniad  gwelaf 

Drigfanau  pur  y  nef, 
A'r  wledd  dragwyddol  berffaith 

Gaf  yno  gydag  ef. 

429. 


Cofam  Gethsemane. 

7. 6.  D.— Talybont,  T.  40.    Llydaw,  115. 

QOF  am  y  cyfiawn  Iesu, 
^  Y  person  mwyaf  hardd, 
A'r  noswaith  drom  anesmwyth 

Bu'n  chwysu  yn  yr  ardd ; 
A'i  chwys  yn  ddaf nau  cochion 

Yn  syrthio  ar  y  llawr ; 
Bydd  canu  am  ei  gariad 

I  dragwyddoldeb  mawr. 

2  Cof  am  y  llu  o  filwyr 

A'u  gwaywffyn  yn  dod 
I  ddal  yr  Oen  diniwed 

Na  wnaethai  gam  erioed  î 
Gwrandewch  y  geiriau  ddwedodd, 

(Pwy  all'sai  ond  efe  ?) 
•'  Gadewch  i'r  rhai'n  fyn'd  ymaith, 

Cymmerwch  fi/n  eu  lìe." 

3  Cof  am  y  wyneb  siriol, 

Y  poerwyd  arno'n  wir ; 
Cof  am  y  cefn  gwerthfawr, 

Lle'r  arddwyd  cwysau  hir», 
O !  r.nwyl  Arglwydd  Iesu ! 

Boed  grym  dy  gariad  pur 
I  dori'm  calon  galed 

Wrth  gofio  am  dy  gur.   w.  LEWIS. 

430.  Trysorau  angeu'r  groes. 
6.  8.  4.— Palestina,  140.    Dolyddelen,  141. 

QFENAID!hedi'rlan, 
w  Dros  fryniau  ucha'r  byd, 
A  gwel  dy  gyfoeth,  gwel  dy  ran- 

Anfeidrol  ddrud ; 
Trysorau  o  ddwyfol  rîn 

Bwrcaswyd  i  mi'n  llawn, 
Gan  fy  Ngwaredwr  addf wyn,  cun, 
Ar  un  prydnawn. 
2  Fe  bellach  fydd  fy  nghân, 
A'm  hamddiffynfa  glyd, 
Fy  nhŵr,  fy  nghraig,  a'm  noddfa  lân, 

Tra  yn  y  byd ; 
Pan  talodd  ddwyfol  waed, 

Pwy  ofyn  i  mi  mwyî 
Can's  aní'eidroldeb  maith  a  gaed 
Mewn  dwyfol  glwy'. 
8  Mae  angeu'r  groes  yn  fwy 
Na  haeddiant  yr  holl  fyd ; 
Y  mae  griddfanau  dwyfol  glwy' 

Yn  gyfoeth  drud : 
Fe  genir  myrdd  yn  wyn, 

011  fel  yr  eira  mân ; 
Ceir  gwel'd  rhai  ffiaidd  ar  ol  hyn 
Yn  berffaith  lân. 


I  HORDINHADAU. 

4  Myfi  anturiaf  mwy, 

Er  cymmaint  yw  fy  mai,       Cglwy', 
Trwyr    haeddiant    dwyfol    sy'n  ei 

Heb  lwfrliau, 
0  fiaen  yr  orsedd  wen, 

Ffieiddiaf  ddyn  o'r  blaen, 
Cran  gredu  gall  Ty  wysog  nen 

Fy  ngwneyd  yn  lân.  \f, 

43 1.  Rhyfeddodau'r  nef  yn 
angeü'r  groes. 
6.  8.  4.— Palestina»  140.    Dolyddelen,  141, 
T)EWCH  yma,  gwelwch  un 
-^  O  ryfeddodau'r  ne'— 
Fy  Iesu'n  rhoddi  ei  fywyd  cun 

'Lawr  yn  fy  lle, 
Nes  rhoi'r  fíìeiddia'i  ryw 

Yn  ddisglaer  berffaith  wyn ; 
Ac  nid  oedd  ond  anfeidrol  Dduw 
A  wnaethai  hyn. 

2  0 !  angeu  pur  y  groes, 

Ti  bellach  fydd  fy  nghân ; 
Doedd  (íŵr  i'w  gael  ond  ar  y  groea 
A'm  gwnai  yn  lân : 


Y  ffynnon  loy  w  hyn, 

Sydd  ar  y  bryn  o  hyd 

I  olchi  Ethiop  du  yn  wyn, 

Hyd  eitha'r  byd. 

3  Fy  enaid,  cred  yn  awr, 

Mae'r  ffordd  i'r  nef  yn  rhydd ; 
Fe  roed  anfeidrol  swm  i  lawr 

Amjubil  ddydd: 
Ein  cyfoeth  ddaeth  yn  ol 

Trwy  bwrcas  dwyfol  waed ; 
Trwy  lesu  cawsom  ddod  i  gôl 
Ein  hanwyl  Dad.  w< 

432.    Marwolaeth  CHst. 
6.  4.  6.  4.— Siloah,  149.     Liverpool,  160. 
T>  HYFEDDA  hyd  a  lled, 
J-1'  Fy  enaid  trist, 
Uchder  a  dyfnder  maith 

Marwolaeth  Crist ; 
Pan  gym'rodd  agwedd  gwas, 

A  phechod  cas  ei  ry  w, 
Bu  farw  yn  ddi-gwyn 
I'w  dwyn  at  Dduw. 

2  Fe  gymmerth  ef  ein  cnawd, 

O  ein  Brawd  ni ! 
Fe  safai  ar  ben  y  bryn, 

Gwnai'n  erbyn  llu, 
Gan  sathru  dan  ein  traed, 

Trv/y'i  briod  waed  ei  hun, 
Ellyllon  ar  fyr  dro, 

Heb  ado'r  un. 

3  Aeth  dan  y  gyfraith  faith, 

Hedd  ddaeth  i  ni ; 

Mwy  t'raned  Sinai  çaeth, 

Beth  waethinu? 


SWPER  YR  ARGLWYDD. 


Mae'r  llwybr  idd  ei  gôl 

Yn  rhydd  i'r  nefol  had ; 
Ni  fedr  ÍSatan  serth 

Ddwyn  gwerth  ei  waed. 

1  Fe  dalai  i  lawr  ar  led 

Ein  dyled  ni, 
Trwy  ddioddef  angeu  ar 

Ben  Calfari ; 
A  hyn  o'i  ewyllys  rydd ; 

Caiff  etto  ddydd  sy'n  dod 
Elynion  cryf  a  gwan 

'Lawr  dan  ei  droed. 

5  'Nol  rhoddi'n  Harglwydd  hael, 

Yn  wael  ei  wedd — 
Rhyfeddod  fwya'  erioed, 

Yn  ngwaelod  bedd ; 
Ond  ar  y  trydydd  dydd 
Yn  rhydd  yr  aeth  efe ; 
Palmantoddìwybr  gwych 

I  entrych  ne\ 

6  'Nol  gorphen  ar  ei  waith, 

I'r  nef  'r  aeth  ef, 
Lle  mae  ef  yr  awr  hon 

Yn  gwrando'n  llef, 
Yn  eiriol  drosom  draw ; 

Ar  fyr  daw  i'n  rhyddhau, 
Mae'r  amser,  ddydd  a  nos, 

Yn  agoshau.  W. 

■433.  Cristyn  dwyn  einbeichiau. 

8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11.    Eifion- 
ydd,  170. 

"PE  row'd  arno  bwys  euogrwydd— 
-L  Pwys  nas  gall'sai  ddal  mo  ddyn, 
Cosp  pechodau  myrdd  o  ddynion, 

Heb  un  pechod  ynddo'i  huii; 
Do,  fe'i  gwisgwyd  â  chystuddiau— 

Ffrwyth  fy  meiau,  fawr  a  mân ; 
Fel  cawn  innau,  wael  bechadur, 

Aflan,  euog,  fod  yn  lân. 

2  Ac  yn  nyfnder  grym  ei  boenau— 

Dan  ergydion  angeu  loes, 
Fe  weddiodd  am  faddeuant— 

Maddeu  i  mi  ar  y  groes ; 
Fe  gofleidiodd  f'enaíd  aflan 

Rhwng  y  ddaear  fawr  a'r  nen , 
Do,  fe  'ngharodd  ac  fe  'nghofìodd 

Dan  yr  hoehon  ar  y  pren. 
8  0 !  anfeidrol  berífaith  gariad ! 

Cariad  nas  gall  dawn  na  gras 
Dynion,  na'r  angylion  penaf , 

Fyth„yn  hollol  ddodi  'maes ; 
Cariad  fydd  yn  sylfaen  gadarn 

O  bob  anthem  yn  y  nef ; 
Seintiau  ac  angyhon  draphlith 

Ganant  am  ei  gariad  ef. 
4  Ac  ni  fydd  mo  dragwyddoldeb 

Ddim  yn  ormod  er  ei  hyd, 
I  ddadguddio  hen  ddyfnaeroedd 

Cariad  Iesu  maes  i  gyd ; 


Holl  rinweddau  maith  ei  glwyfau, 
Poenau'r  hoelion  meinion  llym, 

A  wna  i  oesoedd  fyned  heibio 
Etto  heb  eu  gweled  ddim.         w. 

434.  lesu  dan  yr  hoelioru 

8. 7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11.    Trefald- 
wyn,  171. 
Ç\  FY  enaid !  cod  dy  olwg, 
v    Gwel  yn  amlwg'ben  y  bryn, 
Lle  bu  Iesu,  'r  Cyfaill  ffyddlon, 

Dan  yr  hoehon  dur  cyn  hyn : 
Talodd  yno  swm  dy  ddyled 

A  gwerthfawr  waed  éi  galon  friw ; 
Yr  Oen  dieuog  yno'n  marw, 

'Finnau'r  euog  yn  cael  byw.    D.  w. 

435.  Sinai  a  Chalfaria  ynghyd. 

8.  7.  D.— Dusseldorf,  161.    Ledforth,  163. 

WELE  Sinai  a  Chalfaria 
*  r    Heddyw  wedi  dod  ynghyd, 
Sylwedd  mawr  yr  holl  gysgodau 

Yn  wj-nebu'r  dwyfol  lid ; 
Dacw'r  cleddyf  wedi  deffro, 

Llyfrau'r  ddeddf  yn  dod  yn  mlaen, 
Dacw  aur  y  gwaredigion 

Wedi  ei  buro  yn  y  tân.  an. 

436.  Brwydr  Golgotha. 

8.  7.  D.— Carmel,  165.    Dusseldorf,  161. 

T)RAW  ar  gopa  bryn  Golgotha 
**  Bu'r  ymladdfa  fwya'  erioed ; 
Yr  Oen  heb  gleddau,  na  grym  arfau, 

'N  sathru'r  dreigiau  dan  ei  droed ; 
Ef  mewn  lludded  mawr  a  syched 

Wrth  orchfygu  uffern  lu ; 
Etto  ffynnon  yn  ei  galon 

I  olchi'n  wyn  yr  Ethiop  du.      A3f. 

437»  Teimlad  o  gariad  Crist. 

8.  7.  D.— Dolwar,  T.  56.    Tyddewi,  T.  57. 

'TJ  WY'N  teimlo  f  enaid  'n  awr  yn 
J-VJ    caru 

Yr  Oen  ogwyddodd  droswy'i  ben ; 
Dywedodd    Iesu    mawr  "Gorphen- 

Wrth  dalu  'nyled  ar  y  pren  :  [wyd" 
'Rwy'n  caru  hardd  lyth'renau  enw 

Yr  hwn  fu  farw  yn  fy  lle : 
'Does  gyfaill  yn  y  byd  'rwyf  ynddo, 

A  bery'n  ffyddlon  fel  efe.        m.  b. 

438.  Gwahoddiad  i'r  wledd. 

8.  7.  3.— Holstein,  188.    Moldavia,  187. 

X)ETJWCH,  hil  syrthiedig  Adda, 
-^  Daeth  y  jubil  fawr  o  hedd ; 
'Rys  yn  galw  pawb  o'r  enw 

I  fwynhau  tragwyddol  wledd : 
Bwrdd  yn  llawn,  yma  gawn, 
O  foreuddydd  hyd  brydnawn. 


BEDYDD. 

£  Dewch,  y  deillion ;  dewch,  y  cloffion ; 

Dewch,  y  gwy wedigion  rai ; 
Ymadewch  â'r  hyn  yr  oeddych 

Yn  cael  pleser  i'w  fwynhau : 
Chwi  gewch  win,  nefol  rin, 
Yma  i'w  yfed  yn  ddibrin. 

3  Ceisiwch  wisgoedd  y  briodas, 

Gwisgoedd  hyfryd,  hardd  eu  lliw ; 
Nid  oes  enw  teilwng  arnynt 

Ond  cyfiawnder  pur  fy  Nuw : 
Llian  main  ydy w'r  rhai'n 
Sydd  yn  cuddio  pob  rhyw  staen. 
é  Dyma'r  wledd  y  cewch  ddanteithion, 

Yma  cewch  faddeuant  rhad ; 
Yma  cewch  chwi  brofi'r  cariad, 

Hedd  yn  noíìo  yn  y  gwaed : 
Dewch  yn  awr,  dyrfa  fawr, 
Àc  eisteddwch  yma  i  lawr. 

6  Yma  cewch  chwi  wel'd  y  ffynnon ; 

Dẃr  a  gwaed,  yn  afon  fawr, 
O'r  archollion  wnaeth  y  bicell, 

Ar  Galfaria'n  dod  i  lawr : 
Cewch  lanhâd,  ac  iachâd ; 
Cewch  eich  beiau  dan  eich  traed. 


6  Chwi  gewch  yfed  yn  ddiofn, 
Chwi  gewch  fwyta  yn  ddidrai ; 

Pob  rhyw  beth  ddymuno'ch  calon, 
Chwi  gewch  yno  ei  fwynhau, 

Gydag  ef,  hyfryd  le, 

Byth  o  fewn  terfynau'r  nef.  W. 

439.  Cofio  y  dioddefaint. 
8au.  811.— Rhyl,  y.  76. 

WRTH  gofio'i  riddfanau'n  yr  ardd, 
A'i  chwys  fel  defnynau  o  waed — 
Aredig  ar  gefn  oedd  mor  hardd, 
A'i  daro  â  chleddyf  ei  Dad— 
"    A'i  arwain  i  Gall'ari  fryn, 

A'i  hoelio  ar  groesbren  o'i  fodd ; 
Pa  dafod  all  deẁi  am  hyn  ? 
Pa  galon  mor  galed  na  thodd?    T.  l. 

440.  Cyjlawnwyd  y  gyfraith. 
8au.  811 .— Salome,  218. 

n  YFLAWNWYD  y  gyfraith  i  gyd, 
^  Fe  ddofwyd  ei  llid  heb  fy  lladd ; 
Cyfiawnder,  wrth  hir  ofyn  Iawn, 

Ei  daliad  yn  gyflawn  a  gadd  : 
Cyfiawnder  a'r  gyfraith  sy'n  awr 

Yn  edrych  i  lawr  yn  ddi-lid ; 
Mae'r  priodoliaethau  mewn  hedd 

Yn  gwaeddi  "Trugaredd  "  igyd.E.J. 

4í4X.     Golwg  o  ben  Nebo. 
8au.  811.— Salome,  218. 
T)WY  aden  colomen,  pe  cawn, 
-L/  Mi  grwydrwn,  mi  hedwn  yn  mhell; 
I  gopa  bryn  Nebo  mi  awn, 
I  weled  ardaloedd  sydd  well : 


A'm  golwg  tu  arall  i'r  dẃr, 
Mi  dreuliwn  fy  nyddiau  i  ben, 

Dan  ganu  wrth  gofio  y  Gẃr 
Fu  farw  dan  hoelion  ar  bren.   ±w. 


BEDYDD. 
442.  Ffynnon  wedi  ei  hagor. 
M.  C— Martyrdom,  90.    Tiverton,  86. 

"jyTAE  ffynnon  hyfryd  lawn  o  waed, 

_■*-  A  redodd  ar  y  bryn ; 


Y  pechaduriaid  dua'  gaed 
A  olchir  ynddi'n  wyn. 

2  Bu'r  lleidr  afìan  un  prydnawn 
Yn  edrych  arni'n  llon ; 
A  minnau  olchir,  sydd  yn  llawn 
Mor  frwnt  ag  ef,  yn  hon.  cowpeb. 
ícyf.  d.  c.3 

443.  Crist  yn  derbyn  plant. 
8.  7.— Beaminster,  A.  16. 

"DUGAIL  Israel  sydd  ofalus 

•LJ  Am  ei  dyner  anwyl  ẃyn ; 

Mae'n  eu  gaíw  yn  groesawus, 

Ac  yn  eu  cofleidio'n  fwyn. 

2  "  Gadewch  iddynt  ddyfod  ataf, 

Ac  na  rwystrwch  hwynt,"  meddef, 
w  Etifeddiaeth  lân  hyfrydaf 
I'r  fath  rai  yw  teyrnas  nef." 

3  Deuwn,  Arglwydd,  â'n  rhai  bychain, 

A  chyflwynwn  hwynt  i  ti ; 
Eiddot  mwyach  ni  ein  hunain, 
A'n  hiliogaeth  gyda  ni. 

4  Dewch,  blant  bychain,  dewch  at  Iesu, 

Ceisiwch  wyneb  Brenin  nef ; 
Hoff  eich  gweled  yn  dynesu 
I'ch  bendithio  ganddo  ef.     m.  D. 

444.  Ffynnon  y  dyfroedd  byw. 
8.  7.  4.— Tamworth,  178.    Alma,  179. 

TTEDDYW'r  ffynnon  a  agorwyd, 
X1-  Ddisglaer  fel  y  grisial  clir ; 

Y  mae'n  lìanw  ac  yn  llifo 
Dros  wastadedd  Salem  dir : 

Bro  a  bryniau 
A  gaiff  brofi  rhin  y  dẃr. 

2  Y  mae  rhinwedd  gras  y  nefoedd 

O  dragwyddol  í'aith  barhâd ; 
Nid  oes  darfod  ddim  ar  effaith 
Perffaith  haeddiant  dwyfol  waed ; 

Ac  er  golchi, 
Dwfr  heb  lwydo,  dwfr  heb  drai. 

3  Minnau  ddof  i'r  ffynnon  loy  w 

Darddodd  allan  ar  y  bryn, 
Ac  mi  olcha'm  henaid  euog 
Ganwaith  yn  y  dyfroedd  hyn; 

Myrdd  o  feiau 
Dafla'i  lawr  i  rym  y  dẃr. 


EMYNAU 

é  Dyma'r  fan  y  caiff  fy  nwydau 

Gwyllt,  cynddeiriog,  hyfryd  friw ; 
Dyma'r  fan  caf  gongcro  natur, 
A'i  gwrthddrychau  o  bob  rhyw ; 

Caf  deyrnasu 
Ar  bob  eilun  teg  ei  lun. 
6  0  !  dirwynwch,  oriau,  i  fyny, 
A  gadewch  im  wel'd  y  dydd 
Pan  y  torir  fy  nghadwynau, 
A  chaf  rodio'n  berffaith  rydd : 

Ysbryd  caethwas 
"Wedi  troi  yn  ysbryd  hedd.         w. 

445,  Yr  un  testyn, 

8.  7.  4,— Tamworth,  178.     Erankfort,  173, 

T)ACWr  ffynnon  i'w  dymuno 

-^  Fy  wiol  sy'n  yr  anial  dir ; 

Dacw'r  unig  ddŵr  sy'n  rhoddi 

Hedd  ac  anfarwoídeb  cîir : 

Ar  Galfaria 
Tardd  yr  afon  loy w  i  maes. 
2  Yno'r  af  i  'mofyn  pleser— 
Unig  bleser  i  barhau ; 
Yno  caf  íì  lawn  faddeuant 
Am  bob  trosedd,  a  phob  bai ; 

Yno'n  unig 
Caf  g'wilyddio  o  honof  f  hun, 
8  Iachawdwriaeth  rad  ei  hunan 
Yw  fy  mhlê  o  flaen  y  nef ; 
A  ffarwel  am  danaf  fythol 
Oni  chaf  ei  haeddiânt  ef : 

Iesu  ei  hunan, 
011  o  flaen  y  faingc  i  mi.  W. 

446.  Dyfroedd  yr  iachawdwriaeth. 
9.  8.— Bethel,  216.    Elliot,  217. 

Ç\  !  ARWAIN  fy  enaid  i'r  dyfroedd, 
^    Y  dyfroedd  sy'n  afon  mor  bur, 

Y  dyfroedd  a  dorant  fy  syched, 
Er  trymed  fy  nolur  a'm  cur ; 

Y  dyfroedd  tragwyddol  eu  tarddiad, 
Y  dyfroedd  sy  heb  waelod  na  thrai ; 


CENHADOL. 

Y  dyfroedd  a  olchant  fy  enaid, 

Er  dued,  er  amled  fy  mai, 
2  Da  iawn  i  bechadur  fod  afon 

A  ylch  yr  aflanaf  yn  wyn ; 
Hi  darddodd  o'r  nefoedd  yn  gysson, 

Hi  ffrydiodd  ar  Galfari  fryn ; 
Hi  lifodd  i'r  anial  Cenhedlig, 

Hi  olchodd  fil  miloedd  yn  lân ; 
Hi  ylch  ei  miliynau'n  llwyr  ganaid 

Cyn  rhoddi  llawr  daear  ar  dân,  t.j. 

447  .Ffynnon  i  oechod  ac  aflendid. 
8au.  811in.— Salome,  218. 
f^JAED  ffynnon  o  ddẃr  ac  o  waed, 
^  I  olchi  rhai  duon  eu  lliw ; 
Ei  ffrydiau  a  redodd  yn  rhad 

I'r  ardal  lle'r  oeddwn  yn  byw : 
Er  cymmaint  o  rwystrau  gacíd  hon, 

Grym  arfaeth  a'i  gyrodd  yn  mlaen, 
I  olchi  tŷ  Dafydd  o'r  bron, 

Jerusalem  hefyd  ddaw'n  lân.  Á.JS. 

448.    Ffynnon  Calfaria. 
5. 5. 8— Hungerford, 220.    Edeyrn, T. 77- 
Á  R  groesbren,  brydnawn, 
■"■  Cyfiawnder  gacld  iawn, 
A'r  gyfraith  anrhydedd  'run  dydd ; 
Trwy  rinwedd  y  gwaed 
Boddlonwyd  y  Tad ; 
Mae  merch  yr  Amoriad  yn  rhydd. 

2  Ar  Galfari  fryn 
Agorwyd  cyn  hyn 

Ryw  ffynnon  ryfeddol  ei  rhin ; 

Hi  hollol  lanhâ 

Aflendid  a  phla, 
Hi  gána  yr  Ethiop  yn  wyn. 

3  Y  gwan  mae'n  gryfhau, 
Er  cymmaint  ei  fai, 

I  sefyll  wrth  Sinai'n  ddi-gryn ; 

Mae'n  symmud  â'i  hedd 

Eraw  angeu  a'r  bedd, 
A'u  hofnau,  heb  adael  yr  un.    D,  C. 


EMYNATJ     CENHADOL. 

Pennodau  cyfaddas  i'w  darllen  mewn  Cyfarfodydd  Cenhadol: — 

Salm  ii.,  xix,,  lxxii.,  c,  cxv.,  cxxii.     Esaiah  ii.,  xi.,  xxxv.,  xl.,  xlii.,  xliv.,  xlix? 
lii.,  liii.,  lv.,  lx.,  lxi^  lxii,  lxv.    Jeremiah  x.,  xxxi.    Ezeciel  xxxvii.    Daniel  ii. 

Rhufeiniaid  x.    Dadguddiad  xx^  xxi. 

Pan  welo  rhai'n  rinweddau'i  glwy\ 
Eyth  canu  iddo  byddant  hwy. 


Micah  iv.    Matthew  xx.  '  Actau  ii„  x. 

449.     3Tr  addewidion  gwell. 
i£.  H— Sebastian,  18.    Boston,  25. 
"ÜE  dalodd  swm  y  ddyled  ddrud[byd; 
-L   Dros  fyrdd  sydd  etto  heb  ddod  i'r 


2  Pan  clywo'r  Indiaid  draw  am  loea 
Creawdwr  nefoedd  ar  y  groes, 


EMYNAU 

Rhinweddau  hyfryd  marwol  glwy' 
Fydd  sylwedd  eu  caniadau  hwy. 
S  O  !  na  foed  ardal  cyn  bo  hir, 
O'r  dwyrain  draw  i'r  deheu  dir, 
Na  byddo'r  iachawdwriaeth  ddrud 
Yn  llanw  cyrau  rhai'n  i  gyd. 

4  Boed  Iesu  â'i  annherfynol  stôr 
Yn  llanw'r  tir,  yn  Uanw'r  môr, 

Ei  ddoniau  maith,  a'i  gariad  drud, 
Yn  sylfaen  cysur  pawb  o'r  byd. 

5  Dewch,  addewidion,  dewch  yn  awr, 
Dyhidlwch  eich  trysorau  i  lawr ; 
Myrddiynau  ar  fyrddiynau  sydd 

Yn  disgwyl  am  eich  boreu  ddydd.  w. 

4á50.    Llwyddiant  yr  efengyl. 
m.  h. — Rockingham,  26.    Angels' 
Hymn,  27. 

T)AW  amser  braf,  can's  gwawrio 

***    bron 

Mae  hafddydd  yr  efengyl  lon ; 

I'r  'nysoedd  pell  ä'r  trysor  drud, 

A'i  sẃn  ä  hyd  eithafoedd  byd. 

2  Gwybodaeth  lesu  fydd  yn  stôr, 

Fel  dyfroedd  mawr  yn  llenwi'r  môr, 
Daw'r  de  a'r  gogledd  at  yr  Iôn— 
Holl  bwrcas  gwaed  yr  anwyl  Oen. 

3  Llama  fel  hydd  dros  fryniau  pell, 
Cyflawna'r  addewidion  gwell; 

O !  galw  d'etholedig  hâd 

I  brofi  rhagorfreintiau'th  waed.    w. 

451.    Teyrnasiad  yr  Iesu. 

M.  H.— Sebastian,  18.    Caernarfon,  16. 
"V"R  lesu  a  deyrnasa'n  grwn 
x     O  godiad  haul  hyd  fachlud  hwn ; 
Ei  deyrnas  ä  o  fôr  i  fôr, 
Tra  fyddo  llewyrch  haul  a  lloer. 

2  Lle  y  teyrnaso,  bendith  fydd ; 

Y  caeth  a  naid  o'i  rwymau'n  rhydd, 

Y  blin  gaiff  fythol  esmwythâd, 
A'r  holl  rai  cîwyfus  iechyd  rhad. 

3  Rhoed  pob  creadur,  yn  dd  i-lyth, 
Neiìlduol  barch  i'r  Brenin  byth : 
Angylion,  molwch  ef  uwch  ben, 
A'r  ddaear,  dweded  byth,  Amen. 

>4  K  O  DR#  Wt 

ÛîDä,  Dymuniad  am  Iwyddiant 
yr  efengyl. 
m.  H.—Yr  hen  lOOfed,  10.    Beza,  12. 
T  LWYDD,   llwydd  i    bur  efengyl 

gras; 
O !  profed  pawb  ei  rhin  a'i  blas: 
Cyhoedder  llawn  faddeuant  rhad, 
A  modd  i'r  brwnt  gael  llwyr  lanhâd. 
2  Chwyth,  udgorn,  chwyth  y  newydd 
Uon, 
Ac  aed  y  sain  trwy^r  ddaear  gron ; 


CENHADOL. 

Llanwed  yr  hyfryd  lais  bob  lle, 
Gorllewin,  gogledd,  dwyrain,  de. 

3  Ymdaened  sôn  o  gylch  y  byd 

Am  angeu'r  groes  a'r  aberth  drud ; 
Cyfoded  gwawr  o  Galfari, 
A  doed  yr  hyfryd  jubili. 

4  Bydd  pêr  Hosanna  trwy  bob  gwlad 
I  Dduw  am  iachawdwriaeth  rad ; 
Moliannu'r  Oen  fydd  tôn  pob  iaith ; 
Clodforir  ef  trwy'r  ddaear  faith.  p.  J. 

453.  Canolfur  y  gwahaniaeth 

wedi  ei  rwygo. 
M,  H.— Yr  Hen  lOOfed,  10. 
"Y  CANOL  fur  a  ddaeth  i  lawr, 
x     A  rhwygwyd  y  wahanlen  fawT; 
Does  derfyn  mwy  i  efengylrad; 
Mae'r  drugareddfa  yn  mhob  gwlad. 

454.  Dyrchafiad  Calfaria. 

m.  h. — Mamre,  14.    Melcombe,  15. 
T)YRCHAFA  'r  Iôn  fryn  Calfari 
-^  TJwch  law  y  bryniaumwya'u  bri; 
Eel  gallo  holl  genhedloedd  byd 
Gael  gwel'd  y  groes  a'r  Aberth  drud. 
2  Calfaria  fryn — dyrchefir  ef 
Yn  ngolwg  pawb  o  dan  y  nef ; 
Fe  ddaw'r  Iuddewon  yn  gyttûn 
I  wel'd  gogoniant  Mab  y  dyn.    w.  B. 

45  5 .      Gwawr  y  dydd. 
m.  h. — Lancaster,  17.  Angels*  Hymn,  27. 
T\7"EL,  dacw  wawr  yr  hapus  ddydd 
*  *    Daw  meibion  Adda  oll  yn  rhydd; 
Dydd  taflu  Babilon  i  lawr, 
Fel  pwysig  faen  i'r  eigion  mawr. 
2  O!  Haul  Cyfiawnder!  disglaer,  llon, 
Goleua'r  byd  yn  llwyr  o'r  bron ; 
Gwna  nefoì  ddydd  'n  ol  tywyll  nos, 
Dydd  seiniohaeddiant  gwaed  ygroes. 

a  k  n  D*  c# 

4iOO.  Llwyddiant  ary  gwaith. 

m.  h.— Angels'Hymn,  27.  Lancaster,  17. 

O  ARGLWYDD  Dduw!  bywhâdj 

^7       waith 

Dros  holl  derfynau'r  ddaear  faith ; 

Dros  dir  a  môr  disgleiria  i  maea 

Yn  nerth  dy  anorchfygol  ras. 
2  Mae  Babilon  yn  crynu'n  wir, 

Mae'n  rhwym  o  syrthio  cyn  bo  hir ; 

O  Arglwydd !  brysia,  rhwyga'r  llen, 

Boed  Seionbur  drwy'r  byd  yn  ben.AN". 

457«  Crist  wedi  ei  ddyrchafu  iV 
groes. 
8.  8.  8.— Nazareth,  43.    Rugby,  44. 
"WEL,  f'enaid,  cerdd  y  ífordd  yn  hy' 
' '    Yn  union  tua  Seion  fry, 
A  chadw'th  lygad  at  y  nôd: 


EMYNAU 

Calfaria  fryn,  Ue  gweli'r  groes, 
A'r  aberth  arni  dan  ei  loes ; 

Ehyfeddod  mwya'r  nef  erioed. 
2  Mae'r  bryn  yn  uchel,  uchel  iawn, 
A'r  aberth  drud  yn  eglur  lawn, 

Fel  gallo'r  dwyrain  bell  a'r  de, 
Y  dynion  lle  mae'n  dywyll  nos, 
Er  t'wylled,  edrych  tua'r  groes, 

A  gweled  ei  dry  wanu  e'. 
S  Fe  all  yr  Indiaid  pellaf  gaed 
I  wel'd  yr  hoelion  yn  ei  clraed, 

A  gwel'd  ei  ben  yn  crymu  i  lawr : 
Fe  yleh  y  pelledigion  hýn 
Yn  ganaid  fel  yr  eira  gwyn, 

Oddi  wrtheubeiau,  fachamawr.  w. 

4  5  8 .  Y  llef  ddistaw  fain. 
8.  8.  6— Henfíoi dd, 54.    Llanelli,  53. 
fYR  nef  fe  ddaeth  Uef  ddistaw  fain, 
^  Hyfrydaf  a  phereiddiaf  sain, 

Trwy  barthau'r  dclaear  gron; 
Ac  er  distawed  yw  y  Uef, 
Caiff  pawb  ei  chly wed  is  y  nef ; 

Mae  Duw  ei  hun  yn  hon. 

2  Llef  radlawn  y  w,  a  melus  iawn ; 
Cyhoeddiad  o  faddeuant  liawn 

I'r  euog  gwael  ei  wedd ; 
Gwahoddiad  i'r  anghenus  rai 
At  bob  cyflawnder  heb  ddim  trai ; 

Hon  yw  efengyl  hedd. 

3  Mae'n  meddalhau'r  afry  wiog  fron ; 
Ewyllys  dyn  ennilla  hon, 

Heb  orthrech,  cur,  na  thrais  ; 
Hon  yw'r  newyddion  gcreu 'rioed ; 
I  Dduw  a'r  Oen  go^oniant  boed 

Byth  am  yr  hyfryd  lais. 

4  Aed  sain  efengyl  cyn  bo  hir 
I'r  dwyrain  a'r  goíllewin  dir, 

Y  go.rrledd  oer  a'r  de  ; 
O  !  profed  pawb  eft'eithiau  hon, 
Y  byd  fo'n  plygu  ger  ei  bron, 

A  llwydded  yn  mhob  lle.       P.  J. 

459.  Mynyddtŷ  yr  Arglwyddyn 

ddyrchafedig. 
m.  s.— Trallwm,  67.    Dyfroedd 
Siloah,  Y.  17. 
fJORUWCH  yr  holl  fynyddoedd  sy 
*-*  Bydd  mynydd  tŷ  lehofah, 
Yn  ddyrchafedig  yn  dd'iau, 
Goruwch  y  bryniau  ucha'. 
%  Pob  cenedl,  a  phob  llwyth,  ac  iaith, 
A  brysur  ymdaith  ato, 
Yn  fyrdd,  yn  fyrdd,  â  llawen  floedd, 
Fel  dyfroedd  yn  dylifo.  J.  H. 

460.  Y  genhadaeth. 

M.  c— Fairant,  83.    Tallis,  84. 
fJENHADON  hedd  gânt  ddwyn  ar 
^  Efengyl  gi-as  ein  Duw  [frys 


CENHADOL. 

I  bob  rhyw  fan  yn  mhellder  byd, 
Lle  triga  dynol  ry  w. 

2  Mynegant  am  y  cymmod  gwiw 

A  dctaeth  trwy  bwrcas  drud, 
A'r  fíynnon  hyfryd  sy'n  glanhau 
Aflendid  mwya'r  byd. 

3  Ee  lona'r  gwyllt  farbariad  gwael, 

Fe  lama'r  Ethiop  du, 
Wrth  glywed  am'r  anfeidrol  Iawn 
A  gawd  ar  Galfari. 

4  Ein  rhoddion  mân  a  rown  yn  rhwydd, 
A'n  gweddi  dîawd  i'r  nef, 


J>.  c. 


I  gael  paganiaid  ty  wyll,  pell, 
Yn  clorf  i'w  deyrnas  ef. 

4î6 1 .    Dydd  yr  efengyl. 
M.  c— St.  Stephan,  78.    Gloucester,  76. 
"ÜY  Iesu,  Brenin  dae'r  a  nef, 


Ei  hun  yn  unig  yw, 
Trwy  bwrcas    llawn    ei   werthfawr 
Iachawdwr  dynol  ryw. 
2  Mae  clywed  newydd  am  ei  waed 
Yn  liifo  ar  Galfari, 
Yn  un  o'r  pethau  mwya'u  braint 
A  fedd  ein  daear  ni. 
S  Ee'i  câr  y  Negro  tywyll,  du, 
Yn  hyfryd  maes  o  law, 
Pan  t'wyno  gwawr  efengyl  gras 
I  dir  yr  India  draw. 

4  Pe  ddaw'r  blynyddoedd  pur  i  bea 

Pan  t'wyno  efengyl  grŵ, 
Fel  haul  disgìaerwyn  yn  y  nef, 
Yn  gylch  ir  ddaear  las. 

5  Ac  mi  ddisgwyìia'r  hyfryd  awr, 

Boreuddydcl  jubili, 
Pan  ddelo  holl  dylwythau'r  byd 
I  deithio  i  Galfari.  W, 

462.  Codiad  haul  o>r  ucheldtr. 
M.  c— Farrant,  83.    Exeter,  88. 

J  LEWYRCHED  pur  oleuni'r  nef 
-^  Dros  wyneb  daear  faith ; 
Ac  aed  efengyl  gaclarn  gref 

Hyd  at  bob  llwyth  ac  iaith. 
2  Doed  deau,  goglecld,  dwyrain  faith, 

Gorllewin  o  un  fryd, 
I  edrych  ar  brydferthwch  gwaith 

Iachawdwr  mawr  y  byd.         an. 

463.  Lhuyddiant  yr  efengyl. 

M.  c  D.— Prjrdain,  100.    Tavistock,  99. 
A  ED  swn  efengyl  bur  ar  led 
""■  Trwy  barthau'r  byd  o'r  bron ; 
Boed  llwyddiant  drwy  deyrnasoedd 
Lle  mae  pregethiad  hon ;         [cred 
Fel  delo  miloedd  etto  i  maes 

O'r  t'wyllwch  cas  i  fyw, 
Trwjr'r  India  draw  ac  Asia  fras, 
I  ganmol  gras  ein  Duw. 


"E1* 


2  Aed  sain  yr  udgorn  arian,  mawr, 
Yn  mlaeu  trwy'r  anial  dir ; 

A  doed  y  werin  gyda'r  wawr 
I  'mofyn  am  y  gwir : 

Helaetha'th  babell'r  ochr  hyn, 
Estyri  gortynau  i  maes ; 

0  oes  i  oes,  tra  paro'r  byd, 
Bydd  canmol  golud  gras. 

8  Aed  mawl  a  gweddi'r  saint  i'r  lan 

Fel  pêr  aberthau  by  w ; 
A  boed  serchiadau  Seion  wan 

Ar  dân  yn  moli  Duw :  Chir> 

Mewn  gemwaith  aur  bydd  hon  cyn 

Heb  dristwch,  cur,  na  phoen, 
Yn  canu  am  goncwest  mawr  a  gaed, 

Trwy  werthfawr  waed  yr  Oen.  j.  w. 

464.  Llwyddiant  teyrnas  Crist. 
2.  8.— Braint,  Y.  31.    Dorcas,  107. 

glod, 

Sydd  heb  un  terfyn  iddo'n  bod, 
O !  aed  yn  mlaen  fwy  nag  erioed, 

0  gwmpas  rhod  y  ddaear  fawr, 
Nes  elo  swn  efengyl  bur 

1  dori'n  glir  fyrddiynau  i  lawr. 

2        Mwy,  mwy 
Yw  buddugoliaeth  dwyfol  glwy\ 
A'i  goncwest  helaeth  gyrhaedd  trwy 

Galonau  fwy  na  rhif  y  gwiith ; 
Yn  nydd  ei  nerth,  y  gwanaf  un 

Wrtho  a  lŷn  yn  ífyddlon  byth. 

8         Mae,  mae 
Rhyw  hiraeth  ynwyf  yn  parhau 
Am  wel'd  yr  amser  hyny'n  glau— 
Y  pryd  y  mae  fy  Arglwydd  rhad 

1  dderbyn  ei  ogoniant  mawr, 

Gan  nef  a  llawr,  am  roddi  ei  waed. 

6         Yn  awr, 
Addfwynaf  Iesu,  tyr'd  i  lawr, 
Helaetha  dy  frenhiniaeth  fawr; 

Cod,     ddedwydd     wawr    iachusol 
I'r  carcharorion  fyn'd  i  maes  [ddydd, 

O'r  pydew  cas  heb  ddwfr  sydd.    w, 

465.  Llwyddiant  yr  efengyl. 

2.  8.— Luther,  Y.  30.    Aberdeen,  103. 

A  ED,  aed 

■"-  Y  newydd  am  y  dwyfol  waed, 
Nes  golchi  myrdd  o'r  duaf  gaed, 

O'u  pen  i'w  traed,  yn  hardd  a  gwyn; 
Fel  byddo  nef  a  daear  las 
Yn  dadgan  gras  Calfaria  fryn. 

t        Mawr,  mawr 
Yw  grym  llewyrchiad  nefol  wawr ; 
Try'r  nos  yn  ddydd  ar  blant  y  llawrs 

Mae'r  goleu'n  awr  yn  nerthol  wir, 
Ond  rhagddo  ä  hyd  hanner  dydd ; 

Pur  oleu  fydd  mewn  nef ol  dir.  t.  j. 


EMYNATT  CENHADOL. 

466.  Gahoad  yr  efengyl. 
7.  8.— Hosannah,  Y.  32. 


r\  LLANWED  iachawdwriaeth! 
^    Fel  môr  di-drai  yn  helaeth; 
A  doed  ynysoedd  pell  y  byd 
I  gyd  gael  meddyginiaeth  ; 
Mae'r  Brenin  ar  ei  orsedd 
Yn  cynnyg  o'i  drugaredd, 
I  bechaduriaid  tlodion,  gwael, 
Ddod  ato  i  gael  ymgeledd.         G. 

467  •  y  Uwythau  yn  esgyn  i'r  ûyl. 
7. 6.  d.— Heol  y  Bont,  Y.  35.  Ramah,  108. 

"^"1  welwn  ben  ein  siwrnai ; 
X1  Aeth  miloedd  yn  y  blaen, 
Ar  hyd  prif  ffordd  y  Brenin, 

Trwy  ganol  dẃr  a  thân; 
Mae  adsain  yn  ein  clustiau 

O  ry  w  aneirif  lu 
Yn  chware'u  haur  delynau 

O  fewn  i  Seion  fry. 
2  Mae  Salem  heb  ei  llanw, 

Mae'n  rhaid  cael  lhvythau  'nghyd, 
Pob  rhyw  ac  iaith  o  bobl 

0  bedwar  gwynt  y  byd ; 
Daw  tlodion,  ac  efryddion, 

A  gwy wedigion  gwan, 
Finteioedd  heb  eu  rhifo, 

1  Seion  yn  y  man.  w. 

468.  Galwad  effeithiól  yr  efengyl. 
7.6.D.— Caerllyngoed,  117.  Ardudwy,  118. 

Ç) !  ARGLWYDD,  galw  etto, 
^    Pyrddiynau  ar  dy  ol, 
A  dryllia'r  holl  gadwynau 

Sy  n  dal  eneidiau'n  ol ; 
A  galw  hwynt  o'r  dwyrain, 

Gorllewin,  gogledd,  de, 
I'th  eglwys  yn  ddi-attal, 

Mae  digon  etto  o  le.  D.  j. 

469.  Estroniaid  yn  dychwelyd. 
7.6.D.— Mount  Street,  113.   Bremen,  112. 

T)AW  miloedd  o  rai  aflan 
AJ  I  'mofyn  am  y  gwaed 
A  lifodd  ar  Galfaria 

I  olchi'r  duaf  gaed ; 
Er  cymmaint  ag  a  olchwyd, 

Sydd  yn  y  nef  yn  awr, 
Mae'r  ffynnon  fel  y  grisial 

Yn  ngwlad  y  cystudd  mawr. 

2  Daw  caethion  duon  India, 

Anwariaid  gwledydd  pell» 
I  blygu'n  llu  i  Iesu, 

Gan  geisio  gwlad  sydd  well; 
A'r  dagrau  ar  eu  gruddiau 

Wrth  gofio  angeu  loes, 
Gan  ddechreu  canu'n  beraidd 

Am  rinwedd  gwaed  y  groes.    AST. 


EMYNAU  CENHADOL. 


470.  Dydà  gras. 

lt.  b.  d.— Heidelberg,  128.    Eden,  T.  45. 
A  R  ddiffrwyth  grindir  cras, 
■^*"  Disgynodd  gras  ein  Duw, 
Yn  loyw  ffrwd  afonydd  ddaeth 

Mewn  anial  gwaetha'i  ryw; 
Maddeuant  rhyfedd  rhad 

I'r  gwaethaf  gaed  îs  nen— 

Yr  hwn  a  gredo  yn  yr  Iawn 

Fu  un  prydnawn  ar  bren. 

2  A  doed  brenhinoedd  byd 

Yn  unfryd  ato  ef, 
A  rhoddant  eu  coronau  i  lawr 

O  flaen  ei  orsedd  gref  ♦, 
Ei  enw  led-led  sydd, 

A'i  glod  a  fydd  uwch  îaw 

Y  cwbl  ag  sydd  yma  i  gyd, 
Ac  yn  y  byd  a  ddaw. 

3  Wel  dyna'r  pryd  y  cly wn 

Y  gair  sydd  arnom  chwant— 
"Wel,  dewch  i  mewn,  a  dewch  ar  frys, 
Chwi  fendigedig  blant ; 
Tifeddwch  drysor  rhad 
Bar'tow'd  cyn  seiliad  byd, 

Y  deyrnas  lawn  o  bob  rhy w  faeth, 
Trwy  f  haeddiant  ddaeth  i  gyd."W. 

471.  Baner  yr  efengyl. 

6.  8.— Beverley,  138.    Normandy,  137. 

"I\/rAE'r  faner  fawr  yn  mlaen, 
-LV-L  Efengyl  nef  y  w  hon ; 
Mae  uffern  lawn  o  dán 
Yn  crynu'n  awr  o'r  bron : 
Hi  gwymp,  hi  gwymp,   er  maint  ei 
O  ílaen  fy  lesu  'dy w  hi  ddim.    [gryni; 
2     Fe  bwysa  hoelion  dur, 
Fe  bwysa  coron  ddrain 
Ar  ben  Tywysog  nef, 
Euogrwydd  mwya'  rhai'n : 
Rhyfeddod  yw,  dewch  gwelwch  hyn, 

Y  mwyaf  du  yn  fwyaf  gwyn. 
S      Caned  a  welodd  wawr 

Yn  codi  o'r  t'wyllwch  du ; 
Caned  a  brofodd  flas 

Grawnsypiau'r  Ganaan  fry ; 
Ni  ddown,  ni  ddown,  i  Seion  fryn, 
Er  maîht  yr  holl  anialwch  hyn. 

4  Na  lwfrhaed  ein  ffydd ; 

Mae'n  ffydd  fel  colofn  dân 
A  blanodd  Brenin  nef 
I'n  harwain  yn  y  blaen; 
Mi  wela'r  wlad,  mi  ga'i  mwynhau, 
Lle  pery'm  hedd  heb  dranc  na  thrai. 
5     O !  ffynnon  fawr  o  hedd, 
O !  anchwiliadwy  fôr, 
Sy'n  cynnwys  ynddo'i  hun 
Ryw  annherfynol  stôr ; 
Ti  bia'r  clod ;  wel  cymmer  ef, 
Trwy'r  ddaear,  uffern  fawr,  a'r  nef.  w. 


472.  Dychweliad  yr  Iuddewon. 

6.  4.— Dinbych,  T.  53.    Gobaith,  T.  53* 

0  ARGLWYDD !  cofia  am 
^7    Hiliogaeth  Abraham, 

A  dychwel  hwy ; 
Y  gorchudd  ymaith  tyn, 
O'u  hanghrediniaeth  myn, 
Tydi  addewaist  hyn ; 

Nac  oeda'n  hwy. 

2  Duw,  dywed,  er  dy  glod, 
Wrth  dir  y  gogledd,  Dod, 

Nac  attal,  dde ; 
O !  cyfod  di  dy  law 
Ar  y  cenhedloedd  draw, 
A  myrdd  ar  fyrdd  a  ddaw ; 

Mae'th  fraich  yn  gref.        J.  H. 

473.  Gwawrddydd  yr  efengyl. 

8au.  411in.— Antwerp,  155.    Dresden,  158. 

A  ED  efengyl  fel  y  wawrddydd, 
•^"  Aed  i  gludo  myrdd  trwy'r  gwled- 
Eled  sain  yr  udgorn  arian  [ydd ; 

1  ddymchwelyd  teyrnas  Satan. 

2  T'wyned  haul  ar  fyrdd  o  werin 
Sy'n  y  dwyrain  a'r  gorllewin ; 
Sôn  am  Iesu  lanwo'r  'nysoedd 
Eel  mae'r  dwfr  yn  toi  y  moroedd.  AN. 

474.  Gwaredigaeth  trwy  Grist. 

8.7.D.— Edinburgh,  164.  Dismission,  160. 

"iy/TEWN  anialwch  'rwyf  yn  trigo, 
-lyj.  Temtasiynau  ar  bob  llaw, 
Heddyw,  tanllyd  saethau  yma, 

Fory,  tanllyd  saethau  draw ; 
Minnau'n  gorfod  aros  yno, 

Yn  y  canol,  rhwng  y  tân ; 
Tyr'd,  fy  Nuw,  a  gwel  f'amgylchiad, 

Yn  dy  allu  tyr'd  yn  mlaen. 

2  Marchog,  Iesu,  yn  llwyddiannus, 

Gwisg  dy  gleddyf  ar  dy  glun ; 
Ni  all  daear  dy  wrthsefyll, 

Chwaith  nac  uffern  fawr  ei  hun : 
Mae  dy  enw  mor  ardderchog, 

Pob  rhy  w  elyn  gilia  draw ; 
Mae  dy  arswyd  trwy'r  greadigaeth 

Pan  y  byddost  ti  ger  llaw. 

3  Tyn  fy  enaid  o'i  gaethiwed, 

Gwawried  bellach  foreu  ddydd, 
Rhwyga'n  chwilfriw  ddorau  Éabel, 

Tyn  y  barau  heiyrn  yn  rhydd ; 
Gwthied  caethion  yn  finteioedd 

Allan,  megys  tonau  llif, 
Torf  a  thorf,  dan  orfoleddu, 

Heb  na  diwedd  fy  th  na  rhif. 

4  Mi  debygaf  cly waf  heddyw 

Swn  caniadau  draw  o  bell, 
Torf  yn  moli  am  waredigaeth, 
,   Acamryddidllawergwell; 


EMYNAU 

Gynau  gwynion  y  w  eu  gwisgoedd, 
Palmwydd  liyí'ryd  yn  eu  Uaw, 

A  hwy  ant  gyda  gogoniant 
Mewn  i'r  by  wyd  maes  o  law. 

6  Minnau  bellach  orfoleddaf 

Eod  y  jubil  fawr  yn  dod, 
Y  cyflawnir  pob  rhyw  sillaf 

A  lefarodd  Iesu  erioed ; 
De  a  gogledd  yn  fyrddiynau 

Ddaw  o  eithaf  tywyll  fyd, 
Gyda  dawns  ac  udgyrn  arian, 

Mewn  i  Salem  bur  ynghyd.      w. 

47  5  •       Cwymp  Babilon. 

8.7.D.— Vienna,  Y.  60.    Mendelssohn,T.58. 

"D ABEL  gwympa,  er  ei  chryfed, 
mMJ  Dagon  syrth,  er  maint  ei  barch ; 
Nid  oes  elyn  ddichon  sefyll 

Ö  flaen  lôr  a'i  gadarn  arch : 
Hollalluog  yw  Duw  Israel, 

Arglwydd  lluoedd  llawr  a  nen ; 
Caerau  Jericho  a  syrthiant 

Pan  ddaw'r  seithfed  tro  i  ben. 

2  Clywir  swn  yn  mrig  y  morwydd, 

Deulu  Seion,  ymgryf hewch ; 
Wele'r  wawr  yn  dechreu  codi , 

Haleluwia,  llawenhewch : 
Ee  udgenir  trwy'r  hoìl  ddaear 

Udgorn  mawr  efengyl  hedd, 
-  Syrthiodd  Babel,  syrthiodd  Babel, 

Mwy  nis  gwelir  ond  ei  bedd."    an. 

476.  Dychweliad  yr  Iuddewon. 

8. 7.  P—  Eifionydd,  170.    Bohemia,  168. 

"FlOED  Iuddewon  cyndyn  bellach 
**-'  I  hoífi  llais  efengyl  bedd ; 
Boed  i  s  ẃn  yr  udgorn  arian 

'Nawr  agoryd  pyrth  y  bedd ; 
Aed  eu  dyddiau  diffrwyth  heibio, 

A'u  caethi  wed  doed  i  ben ; 
Hwythau'n  credu'n  Uu  ar  unwaith 

Yn  yr  hwn  fu  ar  y  pren. 

2  Doed  y  pedwar  gwynt,  anadlant 

Ar  y  Uaddedigion  hyn ; 
O  eithafoedd  pella'r  gwledydd 

Gwelant  ben  Calfaria  fryn ; 
Ac  wrth  swn  yr  udgorn  arian, 

Pyrth  a  barau  Babel  fawr 
Pyddo'n  agor,  nes  bo'r  caethion 

O'u  carcnarau  oll  yn  awr. 

S  Impier  hwynt  i'w  holewydden, 

Profent  o'i  rhinweddau  pêr 
Doed  yr  Iuddew  mud  i  ganu 

Mwy  am  ras  anfeidrol  Nêr; 
Cariací  heb  gyfnewid  etto, 

A  flyddlondeb  mawr,  di-drai, 
Gras  fel  moroedd  o  Galfaria, 

Digon  byth  i  gladdu  bai.       B.  J. 


477. 


CENHADOL. 

Cyjlawniad  o'r  addewidion, 

8.  7. 4.— Verona,  174.    Peniel,  172. 

T)EOS  y  bryniau  tywyll  niwlog, 
•^  Yn  dawel,  f'enaid,  edrych  draw, 
Ar  addewidion  sydd  i  esgor 

Ar  ry w  ddyddiau  braf  ger  llaw : 
Nefol  Jubil, 

Gad  im  wel'd  y  boreu  wa^vr. 

2  Doed  yr  Indiaid,  doed  Barbariaid, 

Doed  y  Negro  du  yn  llu, 
I  ryfeddu'r  ddwyfol  goncwest 
"  Ünwaith  gaed  ar  Galfari : 
Swn  y  frwydr 

Dreiddio  i  eithaf  conglau'r  byd. 

3  Ar  ardaloedd  maith  o  dywyllwch 

T'wynu  wnelo'r  heulwen  lân, 
Ac  ymlidied  i  r  gorllewin 
Y  nos  o'r  d  wyrain  draw  o'i  blaen : 

Iacha  w  d  wriaeth, 
Ti  yn  unig  gario'r  dydd. 

4  Gwawria,  gwawria,  hyfryd  foreu, 

Ar  ddiderfyn  fagddu  fawr, 
Nes  bo  bloedd  yr  euraidd  uclgorn 
Yn  adseinio'r  nen  a'r  llawr, 

Holl  derfynau 
Tir  Immanuei  i  gyd. 

5  Hed  fel  mellten,  bur  efengyl, 

A  gorchfyga  oll  yn  lân  ; 
Bydded  i'tíi  gyífiniau  eang 
Ymhelaethu  fyth  yn  mlaen ; 

A'th  ìywoclraeth, 
Dros  y  moroedd  mawr  i  gyd.w.  svf- 

4ìiO."Deleddydeyrnas"      '     '■* 
8.  7.  4— Peniel,  172.    Alma,  179. 
T)UW,  teyrnasa  ar  y  ddaear, 
J-J  O'r  gorllewin  bell  i'r  de ; 
Cymmer  feddiant  ar  ardaloedd 
Pellaf,  t'wyliaf,  is  y  ne': 

Haul  cyíiawnder, 
Llanw'r  ddaear  fawr  â'th  ras. 
2„Doed  yr  India  fawr,  gyfoethog, 
Heddy w  dan  dywyliwch  sydd, 
I  gael  gwel'd  efengyl  hyfryd 
in  dwyn  drosodd  oleu'r  dydd; 

Nes  bo  heddwch 
Yn  teyrnasu  o  fôr  i  fôr. 

3  Taened  gweinidogion  bywyd 

Iachawdwriaeth  Iesu  ar  led; 
Cluded  moroedd  addewidion 
Drosodd  draw  i'r  rhai  digred; 

Aed  efengyl 
Ar  adenydd  dwyfol  wynt. 

4  Doed  preswylwyr  yr  anialwch, 

Doed  trigolion  bro  a  bryn, 
Doed  y  rhai  sydd  ar  y  cefnfor 
I  garu'r  iachawdwriaeth  hyn; 

Nes  bo  adsain 
Moliant  yn  amgylchu'r  bycL 


EMYNAU  CENHADOL. 


5  Pur  ganiacîau  i  Frenin  Seion 
Eycìclo  yn  llawenydd  llawn, 
Draw  o'r  dwyrain,  lle  mae'n  codi, 
I  facliludiad  haul  brydnawn ; 

Fyth  na  sonier 
Ond  ain  degwch  Brenin  nef.    W. 

4<7Q.Llwyddiant  i  neioyddion  iach- 

awdwriaeth. 
8.  7.  4.— St.  Peter,  183.    Verona,  174. 
A  ED  newyddion  iachawdwriaeth 
•^1-  Ar  adenydd  dwyfol  wawr, 
I  ororau  eang,  helaeth, 
I  eithafoecîd  daear  lawr ; 

Brysied  boreu 
Jubiì  ddydd  efengyl  gras. 

2  Llifed  ffrwd  y  dyfroedd  bywiol 

Ddaeth  dan  riniog  teml  Iòn,— 
Afon  bur  o'r  orsedd  rasol, 

Giàn  orsecldl  ainc  Duw  a'r  Oen ; 
Ei  rhinweddau 
.   Sy"n  dwyn  by wyd  yn  lle  gwae. 

3  Aed  effeithiol  addewidion 

Dwyfol  hyd  eithafoedd  byd; 
Aent  i  gasgìu  prynedigion 
Iesu  ato  ef  i  gyd ; 

Efrwyth  ei  lafur, 
I'w  ddiwallu  byth,  Amen.     T.  J. 

480.  Ffrwyth  marwolaeth  Crist, 
8. 7. 4.— Yerona,  174.    Caio,  T.  65. 
ARy  groes  dyrchafwyd  Iesu, 

•""  Fel  y  sarph  ar  drostan  hir  ; 
Ac  fe  dyn  aneirif  luoedd 
Ato'ihun  ar  fôr  a  thir : 

Byth  ni  chollir 
Neb  a  gredo  ynddo  ef. 
2  Marw  wnaeth  y  gjonyn  gwenith, 
A  thoreithiog  fydd  ei  ffrwyth; 
Rhaiia'r  ysbail  gycla'r  cedyrn, 
I'w  elynion  tâl  y  pwyth : 

Ni  wêl  Satan 
Un  o  ddefaid  Crist  yn  ol. 
8  Pe  gaiff  Iesu  fyrdd  o  ddeiliaid 
O  bob  cenedl  ìs  y  nef ; 
At  ei  draed  yn  ufudd  deuant, 
Had  a'i  gwasanaethant  ef : 

Bydd  eu  nifer 
Eel  y  g  wìith  o  groth  y  wawr.    P.  J. 

481.  Brenhiniaeth  Crist, 

8.  7. 4.— Lewes,  177.    Sicily,  180. 
TJOLL  deyrnasoedd  byd  yn  gyfan 
-LL  Sycld  yn  eiddo'n  Harglwydd  ni ; 
Ei  ly  wodraeth  sydd  yn  eang, 
Mae  ei  enw  uwch  pob  bri : 

Boed  yn  amlwg 
Ei  ogonlant  ef  a'i  ras. 
m,  estyn  dy  deyrnwialen 
)ros  derfynau  eitha'r  byd ; 
B 


Dyrcha'th  faner  at  y  bobloedd, 
Atat  tjTi  y  rhai'n  i  gyd ; 

Gan  bob  liygaid 
Gweler  iachâwdwriaeth  Duw.  p.j 

482.  Llwyddiant  yr  efengyl, 

8. 7. 3.— Rheiclol,  191.    Iorddonen,  Y.  66. 

rpYRED,  Iesu,  i'r  ardaloedd, 
•*■  Lle  teyrnasa  ty wyll  nos ; 
Na  foed  rhan  o'r  byci  heb  wybod 

Am  dy  chwerw  angeu  loes  : 
Pa'm  bydd  poen  adclfwyn  Oen 
Am  dano'n  eitha'r  byd  heb  son ! 

2  Aed  i'r  dwyrain  a'r  gorllewin, 

Aed  i'r  gogledd,  aed  i'r  de, 
Roddi  hoeliòn  dur  cadarnaf, 

Yn  ei  draed  a'i  ddwylaw  e': 
Doed  ynghyd  eitha'r  byd 
I  wel'd  tegẁch  d'wymeb  pryd. 

3  Doed  Paganiaid  yn  eu  t'wyllwch, 

Doed  y  Negro  dua'u  lliw, 
Doed  addolwyr  yr  eilunod 

I  wel'd  tegwcli  Iesu'n  Dduw ; 
Deued  llu  heb  ddim  rhi' 
Fyth  i  ganu  am  Galfari.  W. 

483.  Baner  gras, 

8.  7.  3.— Holstein,  188.    Moldavia,  187. 

T)EWCH   i'r  frwydr,  dewch  yn 
"^    union, 

Filwyr  íesu/n  foreu  iawn, 
Chwi  gewch  w-eled  budclugohaetû» 

Lân  a  helaeth,  y  prj'dnawn : 
Ef  ei  hun,  heb  un  cîyn, 
Dery'r  gelyn  yn  ddi-gryn. 

2  Mae'r  efengyl  wen  yn  curo, 

Ac  yn  codi  baner  gras 
Mewn  rhy  w  íìloedd  o  ardaloedd, 

Ar  y  mynydd,  yn  y  maes : 
Y  mae  lìef  bur  y  nef 
Yn  cyhoeddi  ei  ìiaeddiant  ef.       w. 

484.  Gogoniant  y   dyddiau  di- 


7au.  411in,— Durham,  197.     German 
Hymn,  194. 

TyELE'r  dydd  yn  gwawrio  draw, 
'  v    Amser  hyfryd  sydd  ger  llaw  ; 
Daw"r  cenhedìoedd  yn  gyttun 
I  ddyrchafu  Mab  y  Dj-n. 

2  Gwelir  teyrnas  Iesu  mawr 
Yn  ben  moliant  ar  y  llawr ; 
Gwelir  tŷ  ein  Harglwydd  cu 
Goruwch  y  mynyddoedd  fry. 

3  Gwelir  pobloedd  lawer  iawn 
Yn  dylifo  ato'n  llawn ; 
Cyfraith  Iesu  gadwant  hwy, 
Ac  ni  ddysgant  ryfel  mwy. 


EMYNAU  CENHADOL. 
4  Pe  geir  gweìed  Babel  fawr 
Wedi  syrthio  oll  i  lawr, 
A'r  teyrnasoedd  mawr  eu  bri 
011  yn  eiddo'n  Harglwydd  ni.     T.  j, 


485«  JDyddiau  hyfryd  i  ddyfod, 
7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 

Y  MAE  'r  dyddiau'n  dod  i  ben— 

■*•     Dyddiau  hyfryd, 

Y  dyrchefir  Brenin  nen 

Dros  yr  hollfyd ; 
Fe  ä  dwyfol  angeu  drud 

Pen  Calfaria 
Trwy  ardaloedd  pella'r  bydî 

Haleluwia. 

%  Fe  bregethir  Iesu  a'i  ras, 

Mewn  awdurdod, 
Yn  yr  India  eang  fras 

Yn  ddiddarfod ; 
Fe  ä  swn  yr  uda;orn  clir 

Hyd  yr  eitha', 
I'r  gorllewin  anial  dir: 

Haleluwia. 

S  Minnau  gredaf  yn  fy  Nuw, 

'Mhriod  rhyfedd, 
A  fu  farw,  'nawr  sy'n  fyw 

Yn  ddiddiwedd ; 
Ac  er  mwyn  ei  chwys  a'i  waed, 

Mi  wir  greda' 
Ca'i  'ngelynion  dan  fy  nhraed : 

Haleluwia.  w. 

486,     "  y  gauaf  a  aeth  heibio." 
7.  4.— Aberafon,  209.    Essex,  208. 

TACHAWDWEIAETH  syddyn  awr, 

■*•    Dawel,  hyfryd, 
Yn  dylifo'n  braf  i  lawr 

Dà^rr  y  by  wyd ; 
Dyma  ryfeddodau  Duw— 

Y  ffieiddiaf 

O  rai  meirw'n  dod  yn  fyw  î 
Haleluwia. 

2  Darfu'r  gauaf  chwerw  hir, 

Amser  sythdod, 
Pan  oedd  cwsg  yn  llanw'r  tin 

A  phob  nychdod : 
Daeth  y  ddwyfol  nefol  hin, 

Fwyn,  bereiddiaf; 
Minnau  ddrachtia'r  nefol  win : 

Haleluwia. 

3  Tarddu  i  maes  mae'r  egin  grawn, 

Mewn  cyssondeb, 
Hauwyd  gynt  yn  arfaeth  lawn 

Tragw.yddoldeb ; 
Ac  ni  chollir  un  o'r  hâd— 

Y  rhai  lleiaf, 
Blanwyd  yno  gan  ein  Tad : 

Haleluwia.  '  w. 


487«   y  nos  yn  myned  heibio. 
7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  a.  13. 


Y  NOSWEITHIAU  hirion  sy, 
•*•     'Mron  myn'd  heibio, 
A'r  cymmylau  ty  wyll,  du, 

Sydd  yn  cilio; 
Fe  ddaw'r  haf  a'r  egin  gwan 

I  lawn  fywyd, 
A  hwy  ddygant  yn  y  man 

Firwythau  hyfryd. 

2  Dyddiau  hyfryd  dwyfol  ras, 

Ddaeth  o'r  diwedd, 
Ac  fe  dŷr  effeithiau  i  maes, 

Neíbl,  rhyfedd : 
Fe  ddaw  gwinllan  f'  Arglwydd  mawr 

I  oresgyn 
Anial  fanau  pella'r  llawr, 

Heb  un  terfyn.  w. 

488.  Llwydd  i  efengyl  gras, 

7. 4.— Essex,  208.    Aberafon,  209. 

A  ED  efengyl  gras  ar  !ed 
•**■  Trwy'r  tíoll  wledydd; 
Plygu  wnelo  rhai  digred 

I  FabDafydd; 
Doed  trigolion  dae'r  a  nef 

0  un  galon, 

I  wel'd  mai  teilwng  ydyw  ef 

1  gael  y  goron.  DB,  L. 

489.  Llwyddiantyr  efengyl  yn  61 

arfaeih  Duw. 

7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 

TJETH  yw'r  cynnhwrf  nerthol  iawn 

•^  Sy'n  y  goedwig  ? 

A  y  w'r  arfaeth  fawr  ei  dawn 

Ddim  yn  ddiddig  ? 
Nis  boddlonir  mo'ni'n  llawn 

Nes  cael  gweled 
011  a  brynwyd  un  prydnawn 

O'u  caethiwed. 

2  Y  mae  heddyw  nefol  wawr 

Yn  Uewyrchu, 
Ac  yn  chwalu'r  t'wyllwch  mawr 

Fel  y  fagddu : 
Ernes  yw  o  foreu  llawn 

O'r  uchelder; 
Ymddisgleiria'n  hyfryd  iawn 

Hauì  Cyíìawnder. 

3  Rbaid  i'r  Iesu'n  helaeth  gael, 

Y  mae'n  haeddu, 
Gwel'd  o  ffrwyth  ei  lafur  hael, 

A'i  ddiwallu ; 
Miloedd  myrdd  o  estron  lu 

Ddont  yn  fuan 
I  gael  profi  ei  gariad  cu 

I  rai  ailun.  AIT. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


490«  Cynnull  crwydriaid  Israel, 
llau.— Wareham,  213. 
PALMENTWCH  y  brif-ffordd,  daw 
A      Israel  yn  llu,  [o'u  tu ; 

O'r  Aipht  ac  Assyria,  a'u  Harglwydd 
A'u  dagrau'n  llifèirio  yn  gof  am  y  pren 
Lle'r  hoeliodd  eu  tadau  Dywysog  y 
nen.  AN. 

491«  Goruchafiaeth  yr  efengyl, 
9.  8  — Elliot,  217. 
T)AW  miloedd  ar  ddarfod  amdanynt 
■*^  O  hen  wlad  Assyria  cyn  hir, 
Preswylwyr  yr  Aipnt  ac  Ethiopia, 

At  Grist  y  Gwaredwr  yn  wir; 
Cyflawnir  y  prophwydoliaethau, 

Daw'r  holl  addewidion  i  ben, 
Fe  d.T  'iir  myrddiynau  at  Iesu 

Ddyrchafwyd  rhwng  daear  a  nen. 

2  Yr  holl  frcniniaethau  a  dreulir, 

A'r  cldelw  falurir  i  lawr; 
Y  gareg  a  leinw'r  holl  wledydd, 

Ei  chynnydd  fel  mynydd  fydd  mawr: 
Ceir  gwelecì  cenhedíoedd  y  ddaear 

Yn  dyfod  o  bedwar  cwr  byd, 
Ymofyn  y  ffordd  tua  Seion 

Y  bydd  ei  drigolion  i  gycL         p.  j. 

492.  Cwymp  Babilon,  a  dychwel- 

iad  y  gaethglud. 
5.5. 8.— Hungerford,  220.    Edeyrn,  y.  77. 
"YTAE'r  dydd  yn  nesau, 
■LVJ-  Ceir  gweled  yn  glau 
Daw  Babilon  gadarn  i  lawr ; 
Mae'r  taliad  mor  ddrud, 
Teyrnasoedd  y  byd 
A'n  eiddo  Emmanuel  mawr. 


2  Hen  anghrist  sydd  fawr, 
Ealurir  i  lawr ; 

Mae'r  gareg  a'i  threigliad  yn  rhydd : 

Er  gorfod  cael  briw 

Daw'r  tystion  yn  fy w  ; 
Haleluwia!  bron  gwawriomae'r  dydd. 

3  Er  cymmaint  yw'r  llid, 
Daw'r  gaethglud  i  gyd 

O  ddyfnder  caethiwed  yn  rhydd: 

Fe  ddaw'r  jubili 

I  fyny'n  llawn  rhi'; 
Haleluwia!  bron  gwawriomae'r  dydd. 

4  Mae'r  dydd  yn  nesau 
Pan  ddryllir  yr  iau 

0  herwydd  eneiniad  y  Pen; 
Mae'r  amser  ger  llaw, 
Iuddewon  a  ddaw 

1  garu'r  hwn  fu  ar  y  pren. 

5  Y  Meichiau  a  wêl 
Ei  ìafur  dan  sêl, 

Fe'u  myn  hwy  o  afael  y  llid'; 

Hwy  garwyd  yn  rhad, 

Fe'u  prynwyd  â  gwaed, 
Fe'u  gelwir,  fe'u  golchir  i  gycL 

6  Ar  Galfari  fryn, 

Yn  haeddiant  Duw-ddyn, 
Caed  trysor,  am  dano  bjrdd  sôn; 

Mae'n  gyfoeth  mor  ddrud, 

Fe  leinw'r  holl  fyd : 
Clodforedd  am  rinwedd  yr  Oen.  w.  j, 

493.       Efengyl  yr  lôn. 
5.5.8.— Hungerford,  220.    Edeyrn,  Y.  77. 
"ÜFENGYL  yr  Iôn, 
^  Am  dani  bydd  son 
Trwy'r  bröydd  a'r  bryniau  o'r  bron ; 
Hen  Jericho  fawr 
Yn  Uwyr  ddaw  i'r  llawr;         [d.  c. 
Mae'r  udgyrn  yn  bloeddio  wrth  hon. 


PROFIADATJ     CEEDADYN. 


494.    Yr  hen  drugareddau. 
lüau.— Erfyniad,  8.     Griddfaniad,  Y.  2. 

"D'LE  'rwyt  yn  myn'd  ?    Pa'm  'rwyt 
•L     yn  aros  draw  ? 
Tyr'd.  O  fy  îsuw  !  ymafla  yn  fy  llaw : 
Tegwch  heb  sylwedd  sy  yma'n  gyt- 

tûn; 
Mae'r  cwbl  sy  werthfawr  ynot  ti  dy 

hun. 


2  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  fy  Mhriod,  a  fv 

Nhad,  [rad, 

Fy  ngobaith  oll,  a'm  iachawdwriaeth 
Ti  fuost  noddfa  gadarn  i  myfi, 
Gâd  i  mi  etto  wel'd  dy  wyneb  cu. 

3  Nac  aed  o'th  gof  dy  ffyddlon  ammod 

drud,  t         [byd ; 

Yn  sicr  wnawd  cyn  rhoi  sylfaenir 
Ti  roist  im  yno  drysormaith,  di-drai; 
Gâd  i  mi  heddyw  gael  dy  wir  íwynhau. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


4  O !  cofia'th  hedd  rai  prydiau  roist  i  la wr 
I'jii  henaid  trist  mewn  cyfyngderau 

mawr; 
O !  edrych  etto,  mae  fy  enaid  gwan 
Gan  syched  mawr  ar  drengu  yn  y  fan. 

6  Raid  i  ti  ddim  ond  dweyd  un  gair  o 

hedd, 
Fy  syched  dry  yn  dawelnefolwledd; 
Fe  dderfydd  gofid,  derfydd  pob  rhy w 

wae, 
Fy  nhristwch  lyngcir  yn  dy  wir  fwyn- 

hau.  W. 

49  5 .      Llef  y  pechadur. 

lOau  —  Erfyniad,  8.    Griddfaniad,  T.  2. 

pECH  ADUR  wyf  a  aeth  yn  Uwyr  ar 

x     goll, 

O'm  pen  i'm  traed  yn  euog,  afian,  oll ; 

Dan  glwyfau  dwys,  tra  dyfnion,  tryrn- 
ion,  trist ;  [Grist. 

Ond  Meddyg  rhad  i'm  bath  yw  Iesu 

2  Efe  ei  hun,  i  roddi  im  iachâd,  [rhad; 
Yw'r  un  a  fedd  bob  gras  a  rhinwedd 
ac  arno  ef,  sy'n  ffynnon  o  bob  dawn, 
Mi  goda'm  líef,  hẁyr,  boreu,  a  phryd- 

ìîawn. 

3  O  lesu  gwiw!  golch  fì  o'm  pen  i'm 

traed,  [ddwyfol  waed ; 

Tr\ -y   rinwedd   pur   dy    werthfawr 
Rho  heddwch  im  rhag  euog,  ofnus 

g  'r, 
A  11«   w  fì  â'th  anian  santaidd,  bur. 

4  Fy  I(-v-a,  iraedyferynbacho'thhedd, 
Hùewn  'oyd  o  boen  yn  beraidd  hyfryd 

wîedd ;  [hâd, 

OV  afon  fydd  i'w  hyfedmewn  mwyn- 
Feì  melus  win,  yn  líyfryd  dŷ  ein  Tad ! 

T.  J. 

496.  Dymnniad  yr  annheüwng. 

10au.— Erfyniad,  8.  Griddfaniad,  Y.  2. 
"RHYFEDDU'r  wyf,  a  mawr  ryf- 
-Li'    eddod  yw,  [ryw; 

Fy  ngharu  enoed,  ygwaela'oddynoì- 
Càel  yn  dy  dŷ,  o  fewn  ei  furiau,  le, 
Ac  enw  gwell  nag  enwir  is  y  ne'. 

%  Duw,  attal  ài  rwysg  fy  meddyliau  ffol, 
A  dena'm  serch  a'm  calon  ar  dy  ol ; 
Yn  hoiltaù'r  graig  dod  im  ymgeledd 

glyd, 
B£ewn  tawel  hedd,  nes   myn'd    o'r 
anial  fyd.  an. 

49 7 .  Dymuniad  amfod  ynffrwyth- 

lawn. 

10au.— Erfyniad,  8. 

n.WNA  fì  fel  pren  planedig,  O  fy 

^*     Nuw ! 

Yn  ir  ar  lan  afonydd  dyfroedd  byw ; 


Yn  gwreiddio  ar  led,  a'i  ddail  heb 

wywo  mwy,  [glwy'.    a.  ö. 

Yn  fírwytho  dan  gawodydd  dwyfol 

498.  "Pobpeth  er  daioni." 
löau.— Griddfaniad,  T.  2. 

HHERFYSGU'r  wyf  dan  fiinder  Ua- 

x     wer  loes, 

Dyoh'mygion  gau,  a  griddfan  dan  y 

groes ;  [be.ìi, 

A'm  Iesu'n  fwyn  yn  dwyn  ei  waith  i 
A  phob  rhyw  beth  'nol  arfaeth  nef- 

oedd  wen.  an. 

499 .  Gweddiambresennoldeb  CrisU 
10au.— Emyn  Hwyrol,  Y.  1. 

rpRIG  gyda  mi,  fy  Nuw,  mae'r  dydd 
•*-     yn  ííbi,  [ciynnoi ; 

Cysgodau'r  hwjT  o'm  hamgylch  sy'n 
Difìana  nerth  y  ddaear  hon  a'i  bri ; 
CjTinorthwy'r  gwan,  O !  aros  gyda  mi. 

2  Yn  brysio  at  ei  derfyn  mae  fy  nydd, 
Mwynbâd  y  byd  a'i  barch  yn  cilio 

sydd ;  [tydi, 

Yn  wy w  a  gwael  try  pob  peth ;  ond 
Y  Digyfnewid,  aros  gyda  mi. 

3  Nid  digon  gair,  na  brysiog  wel'd  dy 

wedd,  [hedd, 

Ond  gwna  dy  drigfan  gyda  mi  mewn 
Yn  ostyngedig,  addfwyn,  gyfaill  cu, 
Nid  fel  ymcleithydd,  aros  gyda  mi 

4  Byddyma,  nid  fel  Brenin  i  greu  braw, 
Ond  mewn  llawn  hedd,  a  doniau  yn 

dy  law, 
O  ras  yn  llawn,  a  chalon  at  bob  cri ; 
Tyr'd,  Ffrynd  troseddwyr,  aros  gyda 

mi. 

5  Ti  wenaist  arnaf  ynmoreuddyddoes, 
Tra'r  oeddwn  i'n  wrthnysig  ìawn,  a 

chroes ; 
Yn  ffyddlon  buost,  er  im  d'adael  di ; 
I'r  diwedd,  Arglwydd,  aros  gyda  mi. 

6  FJiaid  im  gael  gwei'd  dy  wedd  bob 

awr  heb  ball, 
Beth  ond  dy  ras  a  faedda  rym  y  faìl  ? 
Pwy'm  deÜ  i'r  ìan,  a'm  harwain,  fel 

"tydi  ? 
Yn  mhob  rhy  w  dywyddaros  gyda  mi. 

7  Nid  ofnaf  ing,  na  gelyn,  nac  un  gwae, 
Os  caf,  fy  Nuw,  yn  unig  dy  fwynhau; 
Pa  le  màe  angeu  ?    P'le  mae'r  erchyìl 

fedd?  [wedd. 

Gorchfygaf  hwynt  trwy  rin  dy  nefol 

8  Rho  wel'd  dy  groes  yn  yr  Iorddonen 

gref,  [nef ; 

Trwy'r  niwl  cyfeiria'm  golwg  tua'r 
Tyr  gwawr  y  nef,  cysgodau'r  hwyr  a 

fty> 

Wrth  fyw,  wrth  farw,  aros  gyda  mi. 
[cyf.    o  iYTR 


PROFIADAU 

500.  Crist  ynfwy  na'r  byd. 

lOau— Ulod,  5.    Coburg,  4. 

"fc/TI  rown  y  byd,  ao  oll   sydd   ar  y 

■LYX      Ilawr,  [awr; 

Am  dy  fwynhau  un  funyd  fach  o'r 
Mae  golwg  arnat  lawer  iawn  yn  well 
Na  líawnder  trysor  yn  yr  India  bcll. 

2  'Dyw  colli'r  ddae'r  ddim  colled  i  mi 

mwy,  [glwy'; 

Pan    gefais    brawf  o'i    nefol    farwol 
Mae  yma  drysor  nad  oes  dan  yr  haul, 
O  dde  i  ddwyrain  bell  i'w  gael  o'i  ail. 

3  Ffarwel,  ffarwel  i  welaf  îs  y  ne', 
Ond  im  gael  Duẁ  yn  unig  yn  eu  lle; 
Mae  fy  nymuniad  yn  terfynu'n  un, 
Heb  ddim  yn  eisieu,  yndd  o  ef  ei  hun. 

4  Ef  wyf  am  gael,  ef  wy'n  ei  geisio  o 

hyd,  [byd; 

Trwy  bob  rhyw  dwrf  a  dwndwr  yn  y 
Mi  fyddaf  lonydd,  chaiff  creadur  mwv 
Derfysgu  f  enaid,  yn  ei  í'arwol  glwy'Ji 

5  'Does    dim   foddhâ   fy    nymuniadau 

mawr, 
O  eitha'r  nen  i  eitha'r  ddaear  lawr ; 
Maith  annherfynol  ty  serchiadau  yw, 
Nid   oes   a'u   lleinw    ond    anfeidrol 

Dduw. 

6  Pa'm  'rwyt,  fy  Nuw,  fy  ngobaith  i  i 

gyd,  [c'yd  ? 

Yn  sefyll  draw  amserau  meithion 
O !  atteb,  tyr'd  !  'does  lais  o  dan  y  ne' 
Ag  sydd  yn  beraidd  i  mi  yn  dy  le.    w. 

501.   Ymffrostio  yn  Nghrist. 

lOau .— Coburg,  4.    Clod,  5. 
T)ARFYDDED    sôn   am   haedrliant 
-^    dyn,  a'i  rym,  [llym  ; 

Fe  dawdcl  yn  llwyr  o  flaen  cyfìawnder 
Yn  nghlwyfau'r  Oen  ymíì'rostia  fen- 

aid  tlawd,  [Frawd. 

Daeth  trefn  y  nef  â'r  Iesu   i   mi'n 

2  Ar  dir  na  môr  ei  debyg,  gwn,  nid  oes ; 

Seraphiaid  pur   ni  thraethant   byth 

mo'i  oes ;  [gẁae, 

Dringo  a  wnaf,  trwy  nerth  ei  ras,  o'm 
Nes  caffwy'n  glir  ei  weled  fel  y  mae. 

AN. 

502.    Hiraeth  am  y  dydd. 

M.  H.— Beza,  12.    Mamre,  14. 
Q  !  DEUED  iachawdwriaeth  gras 
^    A'i  hael  drysorau  mawr  i  maes  ; 
Cymmer  allweddau'r  nefoedd  faith, 
A  dadglo'r  carchar  ty  wyll,  caeth. 

%  'Rwy'n  rhwym,    'rwy'n   rhwym,   a'r 
t'wyllwch  mawr 
Sydd  yn  fy  ngbadw'n  llesg  i  lawr ; 
Y  leiaf  racíd  o  oleu'r  dydd 
A  ddettyd  f'enaid  bach  yn  rhydd. 


CREDADYN. 

3  Pe  cawn  fy  nhraed  ar  sanctaidd  dir, 
A  gwel'd  fy  nghartref  draw  yn  glir, 
Gelynion  fyrdd,  nid  ofnwn  mwy 

Y  cryfaf  un  o  honynt  hwy. 

4  Er  llwfrhau,  mi  bia'r  dydd, 
Marwolaeth  Iesu'n  fywyd  sydd, 
A  phoenau'r  groes — anfeidrol  rin, 
Sy'n  ddigon  trech  nag  angeu  'i  hurL 

5  Mae  lleiaf  loes  Iachawdwr  drud 
Yn  llawer  mwy  na  beiau'r  byd, 
Un  dafn  gwaed,  un  dwyi'ol  glwy', 
Sy'n  drymach  na'u  heuogrwydd  hwy. 

6  Wel  f  enaid,  bellach,  tyr'd  yn  mlaen, 
A  dechreu'th  baradw\>aidd  gàn  ; 
Aberthwyd  pasc,  tywailtwyd  gwaed, 
Fe  gliriwyd  Üordd  i  dŷ  fy  Nhad.     w. 

503.  "  Na  âd  un  eiddil  gwan" 
M.  H.— Leipsic,  31.     Brynteg,  T.  5. 
A  NWYLAF    wrthddrych  f  enaid 
A       drud, 

Fy  holl  nyfrydwch  yn  y  byd, 
Na  'macl  â  mi,  un  eiddil  gwan, 
Sy'n  teimlo'th  eisieu  yn  mhob  man. 

2  O  !  aros  yma  'ngwres  y  dydd ; 

Fy  nghystudd  yn  chwanegu  sydd ; 
Yn  gricîdfan  'rwyf  o  dan  y  gròes, 
Aros  nes  ffoi  cymmylau'r  nos. 

3  Aros  nes  codi'r  seren  sydd 
Yn  arwain  hyfryd  oleu'r  dydd, 
A  chodi'r  haul  oleuwen  glir 

Sy'n  dangos  bryniau  Salem  dir.    w. 

O  04 .   Ymbüiau  y  pererin. 
M.  H.— Leipsic,  31.    Golgotha,  T.  6. 
pERERIN  wyf  mewn  anial  dir 
■^    Sychedig  am  g\  suron  gwir ; 
Yn  crwydro  f'amser  a  Uesgau 
O  hiraeth  cywir  dy  fwynhau. 

2  Haul  y  Cyfiawnder  disglaer,  cu, 
Tywyna  trwy  bob  cwmmwl  du; 
O^dan  dy  esgyìl  dwyfol  mae 

Y  Balm  o  Güead  sy'n  iachau. 

3  Mae  gras  yn  rhyw  anfeiclrol  stôr, 
A  doniau  ynot  fel  y  mòr; 

O  !  gad  i  druenusaf  ddyn 
Gael  profì  gronyn  bach  o'i  rin. 

4  Ac  os  bydd  i  ti  faddeu  'mai, 
Ac  o  f  arcliollion  fy  iachau, 
Dy  glod,  dy  ras,  a'th  enw  gwiw 
Gaifî  fod  fy  mhleser  tra  f wyf  byw.  w. 

505 .    Ffordd  y  ffyddloniaid. 
M.  H.— Lancaster,  17.     Caernarfon,  10. 
T'R  nefoedd  fry  'r  aeth  Iesu  gwiw, 
■*•  Ynddo  gobeithiodd  Israel  Duw, 
Palmantodd  ffordd  i'r  enaiù  blin 
O'r  ddae'r  i  fyny  ato'i  hun. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


2  Y  ffordd  yr  aeth  pronhwydi  'mlaen, 
A'r  mil  myrddiynau  fu'n  y  tân ; 
Swn  torf  aneirif  eilwaith  cawn 
Ni  glywed  arni'n  beraidd  iawn. 

5  Ffordd  sanctaidd,  bur,  heb  och  na 
Nas  teithia  nebannuwiol  rai;  [gwae, 
Gormesol  ddyn  'rhyd  hon  ni  ddaw, 
A  llew  nis  dring  i'r  neí'oedd  draw. 

4  Y  pererinion  glewion,  glân, 
Nid  ofnant  bytìi  na  dẃr  na  thân, 
Dieithriaid  ar  y  ddaear  ddu 
Sy"n  teithio  tu'a'r  Gauaan  fry. 

6  A  phe  ynfydion  fyddent  hwy, 

Ni  chaent  duirn  cyfeiliorni  mwy; 
Hwy  ânt  yn  mlaen,  trwy  rin  y  gwaed, 
Nes  dod  dan  wlitli  yr  hyfryd  wlad.  w. 

506.  Bywyd  y  pererinion. 

M.  H.— Croesoswallt,  19.    Sebastian,  18. 

/PR  AF  AELWY  R  ym  i'r  Ganaan  glyd, 
-*"  Llesg  bererinion  yn  y  byd ; 
Ni  gly  wsom  lais  yn  gwawdd  i'r  nef, 
I  gaeí  teyrnasu  gydag  ef. 

2  Pa  beth  all  mwyach  ddwyn  ein  bryd, 
Na'n  denu  i  aros  yn  y  byd  ? 

Ein  hiraeth  ni  a'n  syched  yw 
Cael  myn'd  i'r  lan  at  deulu  Duw. 

3  Ymdrechu  wnawn,  trwy  nerth  ein 
Nes  cael  y  wisg  a'r  goron  wiw,  [Duw, 

0  law'n  gelynion  fyn'd  yn  rhydd, 
A  chael  yr  uchel  gamp  a'r  dydd. 

4  Rhedwn  ar  frys,  mawr  yw  y  fraint, 
Y  nef  yw  diwedd  gyrfa'r  saint; 

Er  maint  yw'r  llid,  par'tow'd  ein  lle 
Yn  mynwes  Naf  o  fewn  i'r  ne'.     w. 

507.  Eyder  y  pererin. 

M.  H.— Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 

pERERIN  wyf  tua  Salem  bur, 
J-  Ddiangodd  maes  o'r  Aiphtaidd  dir; 
Rho  nerth,  fy  Nuw,  i  deithio  'mlaen, 
Nes  dod  i  mewn  i'r  Ganaan  lân. 

2  Gelynion  taer  sydd  o  bob  tu, 
Fel  câd,  am  rwystro'm  henaid  cu 

1  weled  gwedd  fy  Iesu  gwiw, 

A  theimlo'th  nefol  hedd,  fy  Nuw. 

3  O  Iesu  da !  na  ad  mo'th  waith 

Nes  myn'd  yn  llwyr  â'm  henaid  llaith 

O'r  anial  fyd  at  nefol  lu 

'R  concwerwyr  yn  Nghaersalem  fry. 

4  Mewn  hyder  ffydd  mi  af  yn  mlaen, 
Trwy  rwystrau  mawr  o  ddẃr  a  thân  ; 

0  ddydd  i  ddydd,  trwy  rin  y  gwaed, 
Caf  sathru  pechod  dan  fy  nhraed. 

6  Mi  ddof  yn  hyf  i  ben  fy  nhaith, 
Gorphena'n  wir  fy  llafur  waith; 
Trwy  goncro  caf  fyn'd  at  fy  Nuw 

1  gael  y  wisg  a'r  goron  wiw.        W. 


508.  Dydd  ymddattodiad  yn 

nesau. 
m.  h. — Lancaster,  17.    Sebastian,  18. 
VN  ddistaw  disgwyl,  f'enaid  prudd, 
O'r    diwedd    daw,  nesau    mae'r 
Pan  caf  roi  naid  i'm  nefol  nyth,  [dydd 
Lle  byddaf  by w  yn  berffaith  byth. 

2  Mi  fiinais  fod  mewn  anial  fyd; 

Am  fyn'd  'rwy'n  glau  i'm  cartref  clyd, 
Lle'r  aeth  o'm  blaen  i  Frenin  ne', 
Ac  yn  ei  lys  gwnaeth  i  mi  le ; 

3  Lle  na  bydd  brad  im  mwy,  na  briw, 
Nac  wylo  i  neb  yn  nhŷ  fy  Nuw; 
Ond  gorphwys   byth  mewn  gwledd 
Gan  edrych  ar  y  nefol  Oen.  [ddiboen, 

4  Taw,  f'enaid!  nid  yw'rfforddynfaitb 
I  dŷ  fy  Nhad,  i  ben  fy  nhaith ; 
Bydd  foddiawn     cai,  fy  enaid  cu, 
Nofîo  yn  frau  i'r  nefoedd  fry. 

•  Ar  fyr  bydd  lle  im  uwch  y  llen,  [wen— 
Caf  ddcdwydd  wawdd  i'r  nefoedd 
Angylaidd  wledd  mewn  nefol  wlad 

0  fanna  tŷ  fy  Nuw  a'm  Tad; 

6  Lle  bydda'i  'mhlith  y  sanctaidd  lu 
Yn  seiniocân  i'm  llarglwydd  cu; 
Yn  berífaith  lân,  heb  bechod  mwy, 
011  yn  gyffelyb  iddynt  hwy.         W. 

509.  "Chwytharfyngardd." 
M.  H.— Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 
f\ !  TYRED,  y  gogleddwynt  clir, 
^  Anadla  ar  dy  lysiau  pur ; 

Ac  oni  ddeui  mewn  iawn  bryd, 
Fe  wywa'r  grasau  oll  i  gyd. 

2  Tyr'd  â'r  awelon  hyny  i  lawr 
Sy'n  deffro'r  arg'oeddiadau  mawr ; 
Tyr'd  dithau,  y  deheuwynt  clyd, 
Sy'n  codi'n  henaid  uwch  y  bycL 

3  Doed  pob  awelon  yn  eu  Ue 

1  godi'm  hysbryd  tuathre';  [ddawn, 
Gwnaed  pob  rhyw  foddion,  pob  rhyw 
I'th  lysiau  berarogli'n  iawn. 

4  Fel  byddo  pob  rhy  w  nefol  ras 
Yn  taenu  arogl  pur  i  maes ; 

A  phob  tymherau  yn  eu  rhyw 
011  yn  groesawu  f'anwyl  Dduw. 

5  O !  tyr'd  i'th  ardd,  f'Anwylyd  puu 
Mae'ramser  hebot  yma'n  hir; 
Bwyta  dy  ffrwyth  o  nefol  rin, 
Pereiddiaf  blenaist  ti  dy  hun.      w. 

510.  * ' Ei  laro  asioy  sydd  dan 

fy  mhen." 
M.  H. — Boston,  25.    Lancaster,  17. 
*PY  Iesu,  Pen-tywysog  nef, 
x   Nid  oes  gyjflfèlyb  iddo  ef ; 
Cael  huno  yn  ei  gariad  drud 
Sydd  íil  o  weithiau'n  well  na'r  byd. 


PROFIADAU 

f  Mae  ei  law  aswy  fawr  ei  grym 

0  dan  fy  rahen,  nid  ofnaf  ddim; 
Ei  ddetieu  law  sy'n  fy  mawrhau 
Aphob  cysuron  purdidrai. 

5  Ei  bresennoldeb  sydd  yn  dod 

1  mi  á'r  pleser  mwya'  erioed ; 
Ei  allu  mawr  a'i  gáriad  drud 
Sydd  yn  gyindeithion  i  mi  o  hyd. 

4  Wel,  dyma  fenaid  wedi  dod 

I'r  man  dymunais  ganwaith  fod, 
I  gael  mwynhâd  o'i  gariad  ef, 
Arfaethwyd  cyn  sylfaenu'r  nef. 

6  0  groesaw !  groesaw,  nefol  rodd, 
'Does  arall  bellach  wrth  fymodd, 
Ond  cael  bod  yn  dy  freichiau  mwy, 
A  chanu  am  dy  farwol  glwy'.       ẃ. 

|    511.  Hiraeth  am  fwynhâd  o  Dduw. 
M.  H— Leipsic,  31.    Golgotha,  t.  6. 
f)  ARGLAVYDD  !  gad  im  dy  fwyn- 
^7    hau, 

Ac  onid  è  'rwy'n  llwfrhau ; 
Pa  le  y  caf  n  dan  y  ne' 
Un  math  o  gysur  yn  dy  le? 
2  Rhy  drwm  yw'm  hofnau  i  gyd  o'r 
bron, 
Rhy  drwm  yw'r  cystudd  dan  fy  mron ; 
Ni  wna  fy  ofnau  ond  parhau 
Nes  cael  dy  wyneb  i'w  fwynhau. 

5  Pe  cawn  grysuron  o  bob  rhyw 

O  fewn  dy  holl  greadigaeth  wiw, 
Os  cuddio  wnai  dy  wyneb  cu, 
Mae'n  uffern  eilwaith  arnaf  fi. 
4  Fel  disgwyl  y  gwyliedydd  prudd, 

0  awr  i  awr,  am  oleu'r  dydd, 
Ac  felly  íìnnau,  o  bryd  i  bryd, 

Sy'n  disgwyl  am  dy  wyneb  pryd.   W. 

512.  "  Gosodfi  megys  sel  ar 
dy  galon." 
M.  H.— Boston,  25.    Lancaster,  17. 
Ç\  IESU'r  Archoffeiriad  mawr! 
^  Ruo'm  henw  ar  dy  fraich  i  lawr ; 
Rho  eilwaith,  mewn  llyth'renau  clir, 
Ef  ar  dy  ddwyfron  sarictaidd,  bur. 

2  Fel,  pan  ddel  arnaf  bob  rhy  w  dro, 
Fyth  gallwyf  fod  o  fewn  dỳ  go'; 
Na  byddo  arnaf  unrhy w  faich 
Ond  fyddo'n  pwyso  ar  dy  fraich. 

$  Na  bo  na  phoen,  na  chystudd  mwy, 
Na  phrofedigaeth  fÿth,  na  clilwy', 
Na  dim  o'chneidiau,  na  dim  cur, 
Ond  pwyso  ar  dy  galon  bur. 

4  Fel  gallwyf  fyth  yn  sicr  fod 
Yn  briod  ffyddlon  dan  dy  nod ; 
Ac  na  bo  unrhyw  ofn  mwy 
Yn  ddirgel  yn  rhoi  i  mi  gîwy\ 

5  A  gwna  i'm  cariad  innau'n  rhydd 

1  redeg  atat  ti  bob  dydd ; 


CREDADYN. 

A  gwis.eo'th  enw  sanctaidd,  llon, 
Fel  seren  ddisglaer  ar  fy  mron. 
6  A  dod  fy  nghalon  wâg  yn  llawn 
O'th  gariad  peraidd,  foreu  a  nawn ; 
Car  dithau  ftnnau  yn  ddidrai : 
A'r  undeb  hwn  byt'h  fo'n  parhau.   w. 

513.  PvHAN  IL 

Yr  Hen  lOOfed,  10.    Croesoswallt,  19. 

rpi'r  Archoffeiriad  mawr  ei  ddawn, 
•*■     Sydd  o  bob  rhyw  rinweddau'n 

Uawn, 
Gwna  fi  fel  perlau  gwerthfawT  drud, 
Yn  fawr,  yn  anwyl,  yn  dy  í'ryd. 

2  Dy  briod  wyf,  ac  'rwyf  yn  wan, 
Dy  unig  nerth  a'm  deil  i'r  lan; 
Dy  nerth  a'th  gariad,  dyna  hwy, 
Nid  ofnaf  ddim  gelynion  mwy. 

3  Mi  ddringa'rcreÌ2:yddmawrionserth, 
Mi  gongcraf  Satan  trwy  dy  nerth ; 
'Dyw  eirth  a  llewod  i  mi'n  ddim 
Pan  bo  dy  freichiau  i  mi'n  rym. 

4  Os  bydd  dy  galon  gynnhes,  gu, 
Unwaith  yn  caru'm  hysbryd  i, 
'Does  gofíd  bellaeh,  nid  oes  gwae : 
Fath  nefoedd  ydyw  dy  fwynliau!  w. 

51á.  "Cariadsyddgryffel 
angeu.,y 
M.  H.— Mamre,  14.    Lancaster,  17. 

A  NFEIDROL  felus  y^v  dy  hedd, 
'^  A  chr..  í'  yw'th  gariad  feì  y  beddî 
Lle  ceri  di,  'does  dwr  na  thân, 
Kac  unrhy w  rwystr  saif  o'th  fìaen. 

2  Rhyw  fflam  angerddol,  gadarn,  gret 
O  fewn  i'mhysbryd  ydyw  ef; 
Gwreichionen  yw,  mawriawnei  rhin, 
O'r  fflamau  sy  ynot  ti  dy  hun. 

3  Ac  er  nad  ydwyf  fi  ond  gwan, 
Ar  ei  adenydd  af  i'r  lan ; 
Neu  huno  mewn  awelon  pur, 
A  rhoi  ffarwel  i'r  anial  dir. 

4  Anghofto'm  cnawd,  anghofìo'r  byd, 
Anghofio'm  holì  deganau  i  gyd; 
Ac  wrth  fyfyrio  ar  dy  hedd, 
Anghofio  angeu  gìas  a'r  bedd. 

5  Mae'th  gariad  gwerthfawrocaf,  drud, 
Yn  f wyd,  yn  ddiod,  i  mi  o  hyd : 
Mae'n  g wnmi,  mae'n  llawenydd  llawn, 
Mae'n  bob  peth  i  mi,  foreu  a  nawn.  w. 

51o.  lesu  yn  unig  icrthddrych 
cariad. 
m.  h.— Boston,  25.    Meîcombe,  15. 
"M"ID  oes  un  gwTthddrych  yn  y  byd 
*L1  Sydd  deiiwng  o  fy  serch  a'm  bryd ; 
Mae  t'ynfa  f'enaid  canaid,  cu, 
At  di'ysor  tragwyddoldeb  fry. 


PROFIADATJ  CREDADYN. 


2  Pe  cawn  y  byd  i  gyd  yn  grwn, 
A  by w  flynyddau  'ûl  yn  hwn, 
Ni  fyddai  hyn  ond  gofìd  blin 
Heb  gaffael  heddwch  Duw  ei  hun. 

3  Wrth  fyned  trwy  borth  angeu  du, 
Dan  ymladd  â  gelynion  lu, 

Ni  thycia  cyfoeth,  bri,  na  gwaed, 
Na  brawd,  na  phripd,  mam,  na  thad. 
à  Wel,  Iesu  garaf,  yn  ddi-lai, 
Efe  a'm  gwared  i  o'm  gwae  \ 
Fy  Mhriod  hynod  yw  o  hyd, 
A'm  Cyí'aill  goreu  yn  y  byd. 

5  Duw  y  w  efe  i'm  d  wyn  yn  mîaen 
Trwy  ddyfroedd  mawr  a  fílamau  tân  ; 
O'r  nefoedd  fry  rhydd  i  mi  nerfch 

I  ddringo  creigydd  mawrion  serth. 

6  Pan  syrthia'r  sêr  fel  ffigys  îr, 
Pan  berwo'r  mòr,  pan  ìosgo'r  tir, 
Pan  dröer  yr  haul  a'r  lloer  yn  ddu, 
Pryd  hyn  mi  gara'  Mhrynwr  cu. 

7  Doed  fel  y  dêl,  fe'i  cara'  o  hyd 
Dan  bob  rhy w  drallod  yn  y  byd ; 
Yn  nydd  y  farn,  yn  angeu  chwith, 
Pe'i  caraf  yn  y  nefoedd  byth. 

8  Er  temtasiynau  filoedd  myrdd, 
Caf  delyn  aur  a  phalmwydd  gwyrdd, 
A  gwisgo'n  gysson  goron  gun 
Rydü.  ar  fy  mhen  â'i  law  ei  hun.    w. 

516.  Hawddgarweh  yr  Iesu. 

M.  ît  —  Kent,  13.    Rockingham,  23. 

* "P  WYF  yn  dy  garu,  f'anwyl  Dduw, 
-^  Yn  well  na  puleser  o  bob  rhyw; 

'Rwyf  yn  dy  garu,  dyna  i  gyd 

Py  hoìi  ddiddanwch  yn  y  byd. 
2  Nis  gallaf  ddwedyd  yn  mha  fodd 

Yr  wyt  ti'n  ddigon  wrth  fy  modd ; 

Dadguddir  y  dirgelwch  pur 

Yn  holloi  yn  y  nefol  dir. 

8  Pan  ddysgwyf  'nabod  iaith  y  wlad, 
A  phur  gamadau  tŷ  l'y  Nhad, 
Dechreuaf  gân  am  farwol  glwy', 
Na  chly  wir  diwedd  arni  mwy. 

4  Can's  mae  dy  harddwch,  Iesu  mawr, 
Yn  fwy  na  harddwch  nef  a  llawr ; 
A  harddach,  harddach  fyth  o  hyd 
Yw  hyfryd  wedd  dy  wyneb  pryd. 

5  Yn  mhen  rhy w  oesoedd  rif  y  gwlith, 
Pe'th  wôl  y  saint  yn  harddwch  byfch ; 
Aiblas  o  newydd  iddynt  hwy 

Pydd  canu  am  dy  faiwol  glwy'.    w. 

517»  Gweddi  dan  deimlad  o 
wrthgiliad. 
M.  H.-— Leipsic,  31.    Golgotha,  T.  6. 
TAYMA  fi,  Arglwydd,  wrth  dy  draed, 
•*-'  Yn  teimlo  eisieu  rbin  dy  waed; 
Yr  wyf  yn  dlawd ;  a  ph  wy  a  ẃyr, 
Ond  ti  dy  hun,  fy  eisieu'n  llwyr? 


2  Gwrthgilio  wnes,  gwrthgilio  'rw.y', 
Os  heb  dynerth,  gwrthgiliaffwy; 
'Rwy'n  blino  ar  deganau'r  byd, 
A'u  caru  'rwyf  er  hyny  i  gyd, 

3  O  lesu !  fy  Eiriolwr  mawr, 
Nid  felly  caf  fy  meiau  i  lawr ; 
Pam  'rwyt  ti  cyd  yn  sefyll  draw  ? 
Bryd  gwelwyd  mwy  o  eìsieuth  law? 

4  Claf  wyf  ara  deimlo  gwaed  yr  Oen, 
Yn  rhodio  beunydd  mewn  rhvw  boen; 
'Does  unrhy  w  eli  rydd  iachâd 

Yn  unig,  Iesu,  ond  dy  waed.        w. 

518.  CJ  Ynyr  Arglwydd  y  mae 
i  mi  gyjìawnder  a  nerlh." 
M.  H.— Boston,  25.    Sarum,  23. 
"p  Y  unig  gysur  dan  y  ne', 
J-    Fod  lesu'n  sefyll  yn  fy  lle, 
Yn  dwyn  fy  meichiau  bob  yr  un, 
A'u  rhoi  ar  ei  ysgwyddau'i  hun. 

2  Anfeidrol  gadarn  y  w  dy  fraich ; 
Dim  pwys  i  ti,  er  maint  fy  maich : 
Gynt  ar  y  groes  dioddefaist  ìid, 

A  phwysau  holl  bechodau'r  byd. 

3  Nid  wyf  ond  gwan,  O !  na'd  íì  lawr, 
Dan  bob  rhy  w  draílod,  fach  a  raawrj; 
Mi  bwysaf  arnat  tra  ynwyf  chwyfch ; 
Yr  wyfc  yn  ddigon,  digon  oyth. 

4  Nerthaist  dy  blant— O!  faint  dy  i*as ! 
Er  gwaned  oent,  i  gario'r  maes ; 

Pa  faint  yn  llai  a  fydd  dy  rym 
Trwy  estyn  braich  o  gymmhorth  im? 

5  Fy  ngharu  wnest,  er  maint  fy  mai, 
A'm  galw  o  blith  annuwiol  rai ; 
'B'le  dof  fi  bellach  am  iachâd 

A  nerth  i  goncro  ond  at  fy  Nhad  ?  w. 

519«  Gweddi  mewn  llesgedd. 
M.  H.-— Boston,  25.    Sarum,  23. 
pREAWDWR  doeth  y  ddaear  lawü 
^  Ffurfafen  las,  a'r  nefoedd  fawr, 
Edrych  o  rhwng  y  sêr  i'r  byd 
Yr  wyt  ar  feibion  Adda  i  gyd. 

2  Minnau  a  weli  'mhlith  y  llu 

Sy  â'u  hwyneb  ar  y  nefoedd  fry, 
Am  deithio  'mlaen  i'r  nei'ol  fyd, 
Y  llesga'  o  honynt  oll  i  gyd. 

3  Y  gwanaf  wyf,  y  rheitia'  i  ddwyn, 
O'r  defaid  gwirion,  ac  o'r  ẁyn ; 

A  diau  y  w'r  arosaf  'nol, 

Oni  chwyd  y  Bugail  fi  yn  ei  gôl. 

4  'Does  enw  foddia'm  henaid  tnsfc 
Ond  enw  hyfryd  lesu  Grist ; 
Wel  dyma'r  gwir,  ni  feddaf  uu 

Rhy w  ddinas  noddfa  ond  dy  hun.  w. 

520.  "  JSFa  ofehuch  dros  dranoeth.* 
M.  h— Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 

OARGLWYDD!  dwôd  i  mi  pa  lun 
Y  gallaf  gario  'meichiau  f'hun ; 


o 


PROFIADAU 

Mawr  ydynt  hwy,  a  mi  sydd  wan ; 
Pa  fodìl  y  codai  'r  lleia'  i'r  lan  ? 

2  D'yscrwyddau  di  ddeil  feichiau  mawr, 
Arnynt  mae'n  hongian  nef  a  llawr ; 
Am  hyn,  fy  holl  ofìdiau  i 

Gant  owyso'n  gyfan  amat  ti. 

3  Pa  ham  gofala'm  henaid  mwy? 
Na  wna  ;  edryclu   i  fyny,  pwy 
Yw'r  hwn  sy'n  awr  yn  encrych  ne' 
Yn  trefnu'r  cwol  yn  fy  lle  ? 

4  Mae'r  holl  greadigaeth  yn  ei  law, 
Ef  sy'n  ei  threfnu,  yma  a  thraw  ; 
I  ddadgan  ei  anfeidrol  glod 

Mae  pob  rhyw  drefn  ag  sydd  ynbod. 

5  O  î  nertha  f  enaid  gwan  ei  ífydd 
'Roi'  i  ofal  arnat  ti  bob  dydd; 

Heb  flino  ynghylch  amseroedd  diaw 

Y  rhai  fe  ällai  byth  ni  ddaw. 

6  Taw,  fyẅ  >ry d,  paid  a  chrwydro'n  hwy, 
Oddi  wrth  yr  hwn  a'th  gâr  yn  fwy 
Na'r  hoîl  wrthddrychau  gwael  i  gyd 
Sy  am  lanw'm  meddwl  yn  y  byd.     w. 

521.  Pwyso  yn  gwbl  ar  Grisi  a'i 

ras. 
5í.H.— Rockingham,23.  Angels'Hymn,27. 
i  IESU!  'r  Brenin  mwya'i  fraint ! 
Ünig  hyfrydwch  yr  holl  saint, 
Holl  obaith,  nerth,  a  noddfa  glyd 
Dy  ddefaid  gwirion  yn  y  byd. 

2  O  !  edrych  rhwng  y  sêr  i  lawr 

I  eithaf  dyfnder  moroedd  mawr, 
Cai  yno  wel'd  fy  ysbryd  gwan 
Yn  griddfan  yn  ý  clyínaf  fan. 

3  Am  nofio  i  fyny'n  fawr  fy  mryd 
Uwch  law  y  ffrwd  a'r  tonau  i  gyd ; 
Yrndreehu'n  lân,  ond  ffaelu'r  wy', 
Ac  wrth  ymdrechu'n  soddi  mwy. 

4  'Rwy'n  gwel'd  mai  nertli  fy  enaid 
Yw  bod  yn  llonydd  yn  y  fan,  [gwan 
A  gado  i'm  Iesu  gario'n  lân 

Y  gwaith  ddechreuodd  yn  y  bîaen. 

5  Rhaid  i  ti'n  rhad  roi'r  cwbl  im', 

Ni  feddaf  werth,  na  nerth,  na  grym ; 
'Noi  rhoddi,  eilwaith  trefnu'm  gras 
'Mhob  brwydr  cyn'r  ennillwy'r  maes. 

6  Myrddiynau  maith  orchfygaist  ti 
O  ehmion  hyll  ar  Gralfari ; 
'Rwy'n  pw>rso  ar  dy  alìu  mawr 
'Roi'm  holl  elynioii  innau  i  lawr.     w. 

522.  Nerihmeiün  cymdeithas  â 

Duw. 
M.  H.— Babilon,  85.    Brynteg,  T.  5. 
rpRA   yn   dy   gwmni,   f  Arglwydd 
■**     mawr, 

Rwyf  wrth  fy  modd  bob  munyd  awr 
A  blino  'rwyf,  fy  Nuw,  o  hyd, 
Yn  nwndwr  ac  yn  nhwrf  y^bycL 


CREDADYN. 

2  Iach  wyf  pan  byddwyf  yn  dy  ^ryáà, 
A'm  henaidyn  dy  foh'n  rhwydd  j 
Tra  yma'n  by w,  Duw,  gwna  fy  lie 
Yn  agos  iawn  at  borth  y  ne'. 

3  A  dyro  im  dy  gwmni  o  hyd 
Tra  rhaid  im  aros  yn  y  byd; 
Diddana  fi  mewn  ànial  dir 

A  ffrydiau  o  ddiddanwch  pur. 

4  Gad  i  mi  wel'd  raai  ti  yw'm  rhan, 
Gad  i  mi'th  ganfod  yn  mliob  man, 
Gad  i  mi'n  wastad  b)ygu  i  lawr 
I'th  làn  ewyllys  bob  yr  awr.        W, 

523.        rhan  ii. 

T)AL  fi,  fy  Nuw,  dal  fi  i'r  lan, 
•^  'N  enwedig  dal  n  lle  'rwy'n  wan  ; 
Dal  fi  yn  gryf  nes  myn'd  i  maes 
O'r  byd  sy'n  llawn  o  bechod  cas. 

2  Gwna  fi'n  gyfoethog  yn  mhob  da\vn ; 
Gwna  fi  feí  halen  peraidd  iawn ; 
Gwna  fi  fel  seren  oleu,  wiw, 

'N  disgleirio  yn  y  byd  'rwy'n  byw. 

3  Dysg  fi  mewn  gorthrymderau  trist 
I  bwyso  ar  f  anwylaf  Grist ; 
Dysg  fì,  wrtli  fyn'd  o'r  byd  i  maes, 
I  gario'r  dydd  ar  angeu  glas. 

4,  Dytg  fi,  fy  Nuw,  dysg  fi  pa  fodd 
I  dd weyd  a  gwneuthur  wrth  dy  fodd ; 
Dysg  fi  ryfela  â'r  ddraig  heb  goll, 
A  dysg  fi  i  goncro  'mhechod  oll. 

5  Tra  caffwyf  rodio'r  ddaear  hon, 
Rho'th  hedd  fel  afon  dan  fy  mron  ; 
Ac  yn  y  diwedd,  moes  dy  law 

I'm  dwyn  i  mewn  i'r  rìeíbedd  draw. 

5^j4.  Rhyfeddod  y  credadyn. 
m.  H. — Melcombe,  15.    Beza,  12. 
T>HYEEDDU'r  wyf,  O    Argìwydd 
•LX>    cun! 
I  ti  fy  ngalw  erioecl  yn  un 

0  dorf  y^r  annuwiolion  sy 

Yn  lliwio'r  ftordd  tuag  uffern  ddu. 

2  Dw'ê  l  p'le  mae'm  bath  a  gafodd  ras 
A7edi  ymdroi  me\vn  pechod  càs  ? 

A  welír  un  yn  Salem  fry 
Wrthgiliodd  ganwaith  fel  myfi  ? 

3  Pan  gwelwy'  f  hun  yn  ngoleu  gras, 
A  gwel'd  pwy  wyf,  b'Ie  des  i  maes, 
Mae'm  tafod  hyf  yn  myn'd  yn  fnd, 
A  minnau'n  gwaeddi,  Gras  i  gyd ! 

4  Hyd  yma  arweiníaist  fi  yn  rhodd, 
Is'ìs  gwn  pa  ham,  nis  gwn  pa  fodd ; 
Ki  fedrai  neb  oncl  ti,  yn  wir, 

?y  arwain  trwy'r  fatn  anial  dir. 

5  'Doedd  neb  ddaliasai'm  henaicl  gwan 

1  ddringo  creigydd  mawr  i'r  lan, 

A   myn'd    trwy    lynoedd    dyfnion, 

chwith, 
Lle  boddodd  mil  heb  godi  byth. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


6  Wel,  ettohelpia  fenaid  gwan, 
Nes  dod  o'r  moroedd  oìl  i'r  lart, 

A  cbael  fy  nhraed  ar  sanctaidd  dir 
O  fewn  i  gaerau'r  ddinas  bur. 

7  Yn  fynych,  fynych,  Iesu  cu, 
Dadguddia'th  fod  yn  eiddo  i  mi ; 
Mewn  stormyddmawryn  wastadgad 
Im  ddysgu  liefain,  Abba,  Dad !       w. 

52o.  Llawnder  yn  Nghrist. 

M.  H.— Kent,  13.    Yr  Hen  lOOfed,  10. 
*[)YMA  gyfarfod  hyfryd  iawn, 
-^  Myfi  yn  11  wm,  a'r  Iesu'n  llawn; 
Myfi  yn  dlawd,  lieb  feddu  dim, 
Ac  yntau'n  rhoddi  pob  peth  im. 

2  Y  by wyd  'rwyf  yn  awr  yn  fy w 
Sy'n  llawn  hapusrwydd  o  bob  rhyw ; 
Hapusrwydd  y  w,  O  !  dwedwch  pwy 
A  wela  ddiwedd  arno  mwy  ?        w. 

526.  Hiraeth  dan  dywyllwch. 
M.  h— Leipsic,  31.    Menai,  y.  7. 
Ç)  FUGAIL  doeth  yr  Israel  hâd  ! 
^    Awdwr  fy  iachawdwriaeth  rad, 
Rho  i  mi  nerth  i  fyw  o  hyd 
Yn  ddiargyhoedd  yn  y  byd. 

2  Erglyw  a  gwel,  mae  f'enaid  gwan 
Mewn  anial  le  am  ddod  i'r  lan, 
Fel  un  dieithr  draw  o  bell 

Yn  codi  gwaedd  am  ddinas  well. 

3  Goíìdiau  helaeth  o  bob  rhyw 
Sydd  yn  y  byd  'rwy'n  awr  yn  byw  ; 
Pa  bryd  caf  ddod  i  lawenhau 

Lle  nad  oes  gofid  mwy,  na  gwae  ? 

4  Hiraethus  wyf  am  ddod  i  blith 
Cyfeilhon  gâr  fy  nghalon  byth ; 
Hiraethu  wnaf  dros  ddyddiau  mwy, 
Nes   cael    mwynhau'u    cymdeithas 

hwy. 
6  Er  myn'd  yn  awr  dan  gwmmwl  du, 
Yn  methu  gwel'd  fy  nghartref  fry, 
Cof  geny'r  pryd,  y  man,  a'r  lle, 
Ces  eglur  olwg  draw  i  dre'. 

6  Tro  etto  'ngolwg  at  y  gwaed, 
A  maddeu  'meiáu  oll  yn  rhad ; 

O  !  tyred,  lesu,  rhwyga'r  llen    [wen. 
Sydd   rhyngwy'n   awr   a'r   nefoedd 

7  Tyred,  fy  Nêr,  na  ad  fl  yn  ol, 
Cod  f 'enaid  cu  fel  yn  dy  gòl ; 
Rho  i  mi  nerth  i  ddod  ì'r  lan, 

A  dweyd  yn  rhydd,  "  Ti  yw  fy  rhan." 

527»  Gobaith  bodyn  rhydd. 
M.H.— Rockingham,  26.  Croesoswallt,  19. 
T>A  ham  yr  ofna'm  henaid  cu 
•*-    I  lanio  i'r  hafan  hyfryd  fry  ? 
On'd  oes  mil  myrdd,  hèb  aeth  na  braw, 
O  frodyr  i'm  croesawu  draw  ? 


2  Os  caf,  bechadur,  fyned  fry, 
Yn  iach  o'm  briw  i  blitli  y  llu 

Sy  â'u  gwisgoedd  hardd  í'e!  eira  gwyn, 
Yn  canu  fry  ar  Seion  fryn ; 

3  Fy  llais  a  glywir  uwch  y  llen 
Yrn  adsain  yr  holl  ncfbedd  v:en, 

Yn  mhlith  y  dorf  bwrcasodd  irwaed, 
Ag  enaid  rhyddyn  gwaeddi,  "  Rhad!" 

4  Wrth  feddwl  am  yr  hyfryd  fraint 

0  foddi'm  swn  yn  mlilith  y  saint, 
Mae'm  henp.id  yn  yìnp)(îi'n  l.in 

I'r  nefoedd  fry'mewn'ííiam  o  dân.  w. 

528.  mrthffydd. 

m.  n— Yr hen  100, 10.    Croesoswallt,  19. 
"PFYDD  ydyw'm  sicr  sail  y  daw 
J-    Yr  hyn  wy'n  ddisgwyl  oddi  draw ; 
Fy  nghadarn  sicrwydd  yw,  a'm  nod, 
O'r  peth  nis  gwelocíd  neb  erioed. 

2  Trwy  ff'ydd  ehedeg  'rwyf  yn  hy* 

1  entrych  awyr  deneu  fry, 

Ac  yno'n  gwel'd  gogoniant  llaAyn, 
Trwy  sicrwydd  antìaeledig  iawn. 

3  Trwy  ffydd,  fy  ngobaith,  cadarn  yw, 
Fe'i  seiiiwyd  ar  gyíiawnder  Duw; 
Er  maint  yw  lìid  a  brad  y  ddraig, 
Ni  soddaf  byth  tra  ar  fath  graig. 

4  Trwy  fl'ydd,  'dwy'ncyfrif  fy  holl  waith, 
Fy  mhoen  na'm  dyledswyddau  chw- 
Ond  colled,  ac  fel  tom  y  byd ;  [aith, 
Ar  waed  yr  Oen  'rwy'n  pwyso  i  gyd. 

5  Trwy  ffydd  'rwy'n  cadw  deddf  fy  Nuw, 
Yn  difa  llygredd  o  bob  rhy  w  ; 

A'r  fath  y w'r  rhinwedd  sý'n  fy  ffydd, 
Mae'n  puro  'nghalon  nos  a  dydd. 

6  Symmuda'm  ffydd  fynyddoedd  im 
0  bechod  ac  euogrwydd  llym ; 
Fe'i  tafl  i  eigion  môr  yn  wir — 

Y  môr  o  waed  a  chariad  pur.       w. 

529.  Dymuniad  y  saint. 

m.  h. — Lancaster,  17.    Mamre,  14. 
T)B  cawn  adenydd  boreu  wawr, 
**-  Ehedeg  wnawn  dros  foroedd  mawr, 
Nes  bod  yn  ngolwg  Seion  wiw, 
Llemae  fy  Mhriod  i  yn  byw. 

2  Gwyn  fyd  gawn  rodio  gyda  Duw, 
Fel  Enoch  ífyddlawn,  tra  fwyf  byw; 
Eliedeg  wnawn  o'r  byd  i  maes, 
Heb  ofni  briw  yr  angeu  glas. 

3  Yn  Peniel  'rwyt,  fy  enaid,  clyw, 
Ymdrecha'n  deg  âg  angel  Duw; 
Pwy  ẃyr  na  chaf,  cyn  codi'r  wawr, 
Wir  etifeddu'r  fendith  fawr.        w. 

530.  Sicrwydd. 

M.  H.— Beza,  12.    Lledrod,  T.  4. 

"PWY'n  awr  yn  teimlo'r  heddwch 

±Xj    drud, 

Er  g  waetha'r  cnawd,  y  ddraig.  a'r  byd; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


ILwýn    mynych    brofi.    o'r     hyfryd 

wledd 
Sydd  gan  y  saint  tu  draw  i'r  bedd. 
2  'Rwy'n  profl  'rnod  yn  myn'd  mewn 
hwyl 
Tua'r  man  mae'r  saint  yn  cadw  gẃyl ; 
Mae  ar  fy  enaid  syched  mawr 
Am  wìeuda  gyda  hwy  bob  awr. 

8  Mi  wn  yn  awr,  pwy  bynag  sy, 
O'r  ddaear,  neu  o  uffern  ddu, 
Yn  codi  yn  erbyn  f  enaid  gwan, 
Caf  gario'r  dydd,  mae  Duw  o'm  rhan. 

4  'Rwy'n  gwybod  beth  yw  byw  trwy 

ffydd, 

A  rhodio  yn  nghariad  Duw  yn  rhydd  ; 

Mi  wn  ca'i  'm  dwyn,  o  ras  i  ras,    [cas. 

Nes  myn'd  uwch   cyrhaedd    pechod 

6  'Rwy'n  credu  'nawr  caf  ras  i  fy w, 
A  gwneyd  pob  peth  er  clod  i'm  Duw, 
Ac  wedi  gorphen  hyn  o  daith, 
Ca'i  foìi  yn  nhragwyddoldeb  maith.w. 

531.  Gwa ith  gras. 

M.  H. — Beza,  12.    Eisenach,  11. 
"DENDIGAID  fyth  fo  enw  üuw, 
■^  Yr  hwn   wnaeth  f'enaid  marw'n 
Ac  a'm  cyfododd  fel  o'm  bedd      [fyw, 
I  gael  mwynhau  ei  ras  a'i  hedd. 

2  Pan  own  yn  gorwedd  yn  fy  ngwaed, 
Edrychodd  Duw  o'r  nef  yn  rhad  ; 

A  dwedodd,  "  Yn  dy  waed  byddfyw!" 
Rhof  iddo  glod — fy  nyled  yw. 

3  Pan  oedd  euogrwydd,  heb  ddim  hedd, 
Yn  mron  a'm  gwasgu  yn  îs  na'r  bedd, 
A'm  hoìl  bechodau'n  codi'nllu, 
Dadguddiodd  Duw  ei  Fab  i  mi. 

é  Pan  oedd  gelynion  fwy  na  rhif 
Yn  curo  arnaf  fel  y  ilif, 
A  finnau  i'w  holl  saethau  yn  nôd, 
Cynnaliodd  Duw  fi  er  ei  gìod. 

f>  Pan  oeddwn  mewn  llifeiriant  mawr, 
Bron  soddi'n  lân  bob  munyd  awr, 
Heb  weì'd  cynnorthwy  o  un  man, 
Rhoes  Duw  ei  law  i'm  codi  i'r  lan.   w. 

532.  T  cwbl  yn  rhad. 

M.  H.— Melcombe,  15.    Beza,  12. 

f)  ARGIAYYDD  !'r  hwn  sy'n  maddeu 
^    Yn  rhad  i'r  edifeiriol  rai,        [bai 
Fy  unig  hawl  i'r  nefoedd  sy 
Trwy'th  angeu  ar  ben  Calfari. 

2  Rhyfeddu  'rwyf  i'r  coelbren  ddod 
A'r  nefoedd  wea  i'm  rhan  erioed ; 
Os  yno'r  af,  mi  gara'r  gwaith 

O  ganu  i  dragwyddoldeb  maith. 

3  Yn  rhad  y  cês,  yn  rhad  mae'n  bod, 
Bob  peth  a  roddwyd  i  mi  erioed ; 
Mae'r  cwbl  oli  yn  rhad  i  mi, 

O'r  ddaear  hon  i'r  nefoedd  fry.       w. 


533.  Hiraeth  am  burdcb. 

M.  H.—Leipsic,  31.    Ceredigion,  36. 

H.WEDDIO   'r   wyf,     och'neidio'n 
^    brudcl, 

Rhyfela'n  deg  am  gael  y  dydd  ; 
Lieng  sj'dd  o  fewn,  a  thorf  o  faes, 
O  un'ernol  lu,  am  í'aeddu'm  gras. 

2  Pa  bryd  caf  deimio  cariad  rhad 
I'm  henaid  gwan,  a  rliin  y  gwaed, 
I'm  gwneyd  yn  gryf  yn  erbyn  grym, 
Ac  eithaf  llid  gelynion  llym? 

3  Brydcai'm  glanhauo'm  peni'mtraed, 
Mewn  grisial  fôr  o  werthfawr  waed? 
Iacha  fy  mriwiau,  dyfnion  ynt, 

A  geí'ais  yn  Mharadwys  gynt. 

4  Riio  win  ac  olew  yn  fy  mriw, 
Gwiss:  fi  yn  deg  ar  ddelw  Duw; 
Far'to  fi  i  fyn'd  i  blith  y  llu 

Sy'n  ddi^glaer  yn  y  nefoedd  fry.     w. 

534.  Ncrth  o  Dr/uw. 

M.  h.— Beza,  12.     Melcombe,  15. 

"j\/TI  af  yn  mlaen,  er  pelled  yw, 
•^1-  I'r  wlad  'r wyf  am  fyn'd  iddi  i  f y w ; 
O'r  diwedd  tiria'ra  henaid  gwan 
O  ddyfnder  moroedd  raawr  i'r  lan. 

2  Anialwch  mawr,  mi  aethum  trwy, 
Pa  ham  y  digalonaf  mwy  ? 

Yr  hwn  a'm  nerthodd  hyd  yn  hyn 
A'm  dwg  i'r  lan  i  ben  y  'bryn. 

3  Er  i  mi.  do,  wrthgilio'n  wael, 

A  cholli'r  heddwch,  wedi  ei  gael, 
O  Dduw  !  iacha  fi,  câr  fi'n  rhad, 
A  chàna'm  henaid  yn  dy  waed. 
à  Os  na  chaf  dy  gymdeithas  wiw 
]\Iae'n  uffcrn  yn  y  byd  i  fyw; 
'Does  bleser  dan  y  nef,  pe  cawn, 
All  lanw'm  caìon  oll  yn  llavvn. 

5  Can  mil  o  weifchiau  gwyn  fy  myd 
Pe  cawn  orchfygu  'ineiau  i  gyd, 
A  bod  yn  bur,  o  fewn,  o  faes, 

A  darfod  son  am  bechod  cas.       w. 

535.  Maddcuant  i  un  wedi  gwrth» 

gilio. 
M.  H.— Babilon,  35.    Spires,  33. 
"J^ID  yw  fy  nyddiau  yn  y  byd 
X1   Ond  megis  dyrnfedd  gron  i  gyd  ; 
A  darfol  maent,  nis  gwn  pa  lun, 
AYrth  bechu'n  erbyn  Duw  ei  hun. 

2  'Rwy'n  profi  'meiau,  fawr  a  mân, 
'Nawr  am  fy  nigaloni'n  lan  ; 

Eu  rhif,  eu  nerth,  ynghyd  â'u  lliw, 
A  wnaeth  fy  nghalon  drwyddi'n  friw. 

3  Maddeuaist  ganwaith,  maddeu  hyn, 
O  Arglwydd  !  cána  fi  etto'n  wyn ; 
Rho  i  mi  dyst,  f  Anwylyd  cu, 

I'm  clirio  yn  y  nefoedd  fry. 


PROFIADAU 

4  Gwn  mai  rhinweddol  yw  dy  waed 
I  ddadieu'm  hawl  o  flaen  y  Tad, 
A  chlirio'm  ftbrdd  at  orsedd  gras, 
A  blotio  'meiau  mwya'i  maes. 

6  'Rwy'n  gwel'd  mai  ofer  yw  fy  ngrym, 
Na  thâl  fy  addunedau  ddim ; 
Pechadur  wyf,  fy  Nuw  a'i  gẃyr, 
'Nawr  wedi  colü  ei  nerth  yn  ílwyr. 

6  Pa  ham  y  dêst  o'r  nefoedd  fry 
Ond  i  orchfygu  uffern  ddu? 
Cyíìawna'th  waith,  a  gwna  dy  ran 
Yn  f uan  ar  fy  enaid  gwan.  w. 

536.  Cwbl  yr  enaid  yn  Nghrist. 
M.  H—  Winchester,  9.    Lledrod,  T.  4. 

rpYDI,  fy  Nuw,  tydi  i  gyd. 

■*"  Yw'r  cwbl  feddaf  yny  byd'; 

Yr  wyt  ti'n  well 
Na'r  India  bell  a'i  pherlau  drud. 
2  O  fewn  i'ranial  dyrys,  maith, 
Yn  disgwyl  hyfrýd  ben  fy  nhaith, 

'Rwy'n  gweì'd  yn  wir 
Yr  oriau'n  hir  heb  dy  fwynhau. 
8  Yn  nyfnder  pob  rhy  w  drallod  mae 
Un  radd  o'th  wedd  yn  llawenhau ; 

Dicldanwch  sy 
'N  dy  wyneb  cu  sydd  fwy  na'r  byd. 

4  Mae'r  funyd  leiaf  fach  o'r  awr 
I  garu  fy  lachawdwr  mawr, 

Yn  well  ry  w  ddydd 
Na'r  cwbl  sydd  o  dan  yr  haul. 

5  Aed  heibio'm  dyddiau  bob  yr  un 
Wrth  garu'm  Crëwr  mawr  yn  ddyn ; 

Fy  enaid  càn, 
I'th.Brynwr  glân,  a  dos  i'r  bedd.    w. 

537.  Byw  yn  ngólwg  y  nefoedd. 
m.  h.— Angels'  Hymn,  27.    Kent,  13. 

pAN  caffwyf  wel'd  y  nefol  wledd, 
"*"    A  phrofì  blas  dy  ddwyfol  hedd, 
'Rwy'n  gwel'd  gogoniant  mwya'r  by ,{, 
Fel  peth  annheüwng  o  fy  mryd. 

2  Yn  ngweledigaeth  nefoedd  fry 
'Rwy'n  prisio  pethau'n  werthfawr  sy; 
Pan  yr  agoro  pyrth  y  nef 

'Rwy'n  canfod  ei  ogoniant  ef. 

3  'Rwy'n  gwel'd  dirgeìion  yn  ei  waed 
Na  chafwyd  etto  mo'u  mwynhâd ; 
Gras  a  gogoniant,  ynddo'i  hun, 
Uwch  law  erioed  feddyiiodd  dyn. 

4  Wel,  dyma'r  unig  fan,  fy  Nuw, 
Dymunaf  aros  tra  fwy'  byw ; 
Blaen   ffrwyth  yw  hyn  o'r  hyfryd 

wledd 
Gaf  ei  mwynhau  tu  draw  i'r  bedd. 

6  O!  boed  fy  nghlustiau'n  gwrando  o 
Ddirgelion  distaw  nefol  fyd,  [hyd 
A'ra  pleser  unig  ddydd  a  nos, 

Yn  nwfn  wirioneddau'r  groes.      w. 


CREDADYN, 

508.  Prawfo  gariad  Crist. 

m.  h.— Babilon,  85.    Spires,  33. 

A  RAID  im  rodio  anial  dir,  [hir? 
•^  Trwy  stormydd  a  thymhestloedd 
Nid  ofnaf  ddim,  doed  dydd,  doed  nos, 
Yn  ngolv/g  hyfryd  gwaed  y  groes. 

2  Ni  saif  y  gelyn  mwya'i  rym 
Yn  erbyn  pen  Calíária  d'dim ; 
A  phen  Calfaria  hyfryd  mwy 
Yw'r  unig  fan  concweriaf  hwy. 

3  Pa  ham  caiíf  nwydau'm  natm*  gref 
I  atal  av/el  bur  y  nef  ? 

Mae  gradd  yn  well  o'th  gariad  drud 
Na'r  ddaear  fawr  a'r  nef  i  gyd. 

4  Ni  fedd  y  dwyrain  faith  na'r  de, 
Bleserau  fel  pleserau'r  ne'; 

Mae  môrdi-drai  mewn  marwol  glwy', 
Heb  cldechreu  ac  heb  ddarfod  mwy. 

5  Rho  i  mi  brawf  o'th  gariad  drud, 
I'r  sawl  a  fynot  dyro'r  byd ; 

Dy  gwmni  dry,  mewn  mùnyd  awr, 
Y  ddaear  megys  neíoedd  fawr.        w. 

509.  Myfyr  am  y  gwaed. 

M.  H— Brynteg,  t.  5.    Morafia,  34. 

!  TYR'D  i  ben,  ddedwyddaf  ddydd, 
A  gâd  i'm  hysbryd  fyn'dyn  rhydd; 
Rho  brawf,  rho  brawf  ar  frys  i  mi 
O  ddwyfol  haeddiant  Calfari. 

2  Pel  gallwyf  rodio'n  ddinacâd 
Dan  awel  hyfryd  rin  y  gwaed  ; 

A  threulio'm  hamser,  ddydd  a  nos, 
Mewn  myfyr  am  dy  angeu  loes. 

3  Ac  na  bo  gras  o  fewn  y  nef 
Na  chaffwyf  rano  hono  ef ; 
A  gwna  na  byddo  genyf  ílas 
Ond  yn  dy  gariad  á  dy  ras. 

4  Fy  lloches,  a  fy  noddfa  glyd, 
Fo  edrych  ar  dy  wyneb  pryd ; 
A'm  hamser  elo  heibio'n  llawn 
Wrth  ganu  i'th  enw,  foreu  a  nawn.  W. 

540.      Ymbil  am  burdeb. 

M.  H.—Leipsic,  31.    Morafìa,  34, 
A  R  fyr  rhaid  sefyll  o  dy  flaen, 
■"•  Fe  broíir  f'ysbryd  gwan  drwy  dân, 
Pe  chwilir  gwraidd  pob  nwyd  a  dawn, 
Pe'm  nithir,  pwysir  íì  yn  llawn. 

2  Dy  Ysbryd.  fel  y  íîlamiau  pur,    [glir, 
Sy'n  gwel'd  fy  nghalon  drwyddi'n 
Yn  tremio  i  mewn,*yn  canfod  bai, 
'Does  arall  ẃyr  y  ían  y  mae. 

3  O !  trugarha,  can's  heddy  w  mae 
Py  ngobaith  oll  mewn  trugarhau; 
Trugaredd  lawn  yn  unig  yw 

A  geidw  f  enaid  gwan  yn  fy  w. 


O' 


PROFIADAU  CREDADYN. 


4  'Does  ond  rhyw  faith  anfeidrol  ra3 
A'm  dwg  o'm  holl  bechodau  i  maes  : 
Nid  oes  ond  haeddiant  Duw  yn  ddyn 
Rydd  nefoedd  bur  i  aílan  un.       W. 

541.  Duw  yn  nerth. 

m.  H  — Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 
T>AN  ehry'i  maes  yn  erbyn  llu, 
-L    Boed  a'r  fy  ne  dy  allu  di : 
Boed  dy  ddoéthineb  mawr  dilyth 
Drachefn  ar  fy  aswy  byth. 
2  Fel  gallwy'n  wrol  fyn'd  yn  mlaen, 
Trwy  ganol  dẁr,  trwy  ganol  tàn, 
Ac  edrych  yn  wynebau  lìu 
Yn  eon  yn  dy  aliu  di. 

5  'Does  îs  y  nef  a  ddeil  i'r  lan, 
Ond  ti  dy  hun  fy  ysbryd  gwan ; 
Nerth  yw  dy  air,  mae'n  fwy  ei  rym 
Nag  eliir  ei  wrth'nebu  ddim. 

4  Mi  af  yn  mlaen,  er  t'wylled  yw, 
Tua'r  wlad  'rwyfam  fyn'd  iddi  ifyw ; 
Fe  god  y  wawr  j  addewid  bur 
Sy  o  wel'd  fy  nghartref  cyn  bo  hir. 

6  'Rwyn  ofni'r  bryniau  uchel  draw, 
A'r  fíbsydd  ar  fy  n-heu  law ; 

Ac  nid  oes  ond  dy  Ysbryd  Glân 
A'mharwain  trwyddynt  ollynmlaen. 

542.  Lloches  yn  mynwes  Iesu. 
m.  h— Brynteg,  T.  5.    Leipsic,  31, 

?  T)WYF  ond  pererin  tlawd  a  gwan 

I  deithio  o'r  anial  fyd  i'r  ìan ; 
Am  hyn,  rho  i  mi  lechu  o  hyd 
Yn  dawel  yn  dy  fynwes  glyd. 

2  Pan  bo  euogrwydd  tanllyd,  llym, 
Yn  curo  arnaf  yn  ei  rym. 
Dadguddia  im  clrysorau  gras 
Yn  firwd  c'tli  ystlys  ddaeth  i  maes. 

8  O !  gâd  im  fíbi  i"r  noddfa  glyd     [byd, 
Sydd  uwch  ìaw  uíî'ern,  uwch  law"r 
Dan  gysgod  y  cyfammod  rliad 
A  seìiwyd  gynt  à  dwyfol  waed. 

4  Wel  dyraa'r  lloches  ddedwydd  iawn 
Gaiff  í'od  fy  noddfa  foreu  a  nawn, 
Heb  un  difyrwch  ís  y  nef 
Ond  caru  ac  edrych  arno  ef.         W. 

543.  Yr  un  testyn. 

M. H— Sebastian,  18.    Caernarfon,  16. 
9T)OES  dim  ar  wyneb  daear  lawr, 
-^  A  eilw  meibion  Adda'n  fawr, 
A  bwysa  yn  y  glorian  fry 
Dragwyddorhedd  fy  Iesu  cu. 

2  A  thyna'r  cyfoeth  roed  i  mi, 
Anfeìdrol  drysor  Calfari, 

A  brynwyd  yno  ar  y  groes 

Trwy  ddagrau  cryf  a'chwerw  loes. 

3  O !  gariad  o  anfeidrol  ryw  ! 
Rhaid  mai-wn  lán  o  Iesu,  'm  Duw; 


'Doedd  yn  y  nefoedd  ronyn  llai 
A  roisai  daliad  am  fy  mai. 

4  Wel,  minnau  bellach  wnaf  fy  nyth 

0  dan  ei  aden  dawel  byth, 
Ac  mi  adawaf  is  y  ne' 

Bob  peth  yn  anghof  ond  efe. 

5  Cymmeraf  fy  nifyrwch  mwy 
Fyfyrio  ar  eì  dciwyfol  glwy'; 
Mi  dreuliaf  ddiwedd  byr  fy  oes 

Ar  ben  Calfaria,  dan  y  groes.       w. 

o44.  Gweddi  arn  sancteiddrwydd. 
M.  H.— Leipsic,  31.    Melindwr,  32. 
"PY  Iesu,  atat  'rwyf  yn  dod, 
•*-    Y  truenusaf  ddyn  erioed, 

1  ymguddio  dan  dy  aden  glyd, 
Dan  demtasiynau  maith  y  byd. 

2  'Does  unrhy w  gyfiwr,  unrhyw  fan, 
Heb  dorf  yn  curo  ar  f'enaid  gwan ; 
Ond  er  dy  ogoniant,  Argìwydd  cun, 
Lladd  dy  eiynion  cas  dy  hun. 

3  Gwisg  fi  á'r  fanteli  ddisgiaer  iawn 
A  wnaed  ar  CTalr'ari  brydnawn ; 

A  golch  aneirif  feiau  f'oes 
Y'n  nwfr  pur  a  gwaed  y  groes. 

4  Gwasgai^  y  cymmylau  sydd 

Yn  cadw'th  nefol  wedd  vn  nghudd; 

A  dyfrha  fi  â'th  hyfryd  hedd, 

Y"n  erbyn  ofnau,  angeu  a'r  bedd.   w. 

5  45 .      Iferth  y  pererin. 

íí.  H.—Brynteg,  T.  5.  Ceredigion,  3ô. 
pERERIN  wyf  sydd  ar  fy  nhaith, 
-*-    Yn  myn'd  tua   thragwyddoìdeb 

maith : 
Dieithr  ddyn  wyf  ar  y  cldae'r, 
Am  nefol  dŷ  mae'm  llef  yn  daer. 

2  Mae  im  elynion  o  bob  math, 

A'u  bryd  i  gyi  yw'm  dwyn  yn  gaeth, 

A  pheri  im  gyí'eiliorni'n  brudd, 

A  gwneyd  liongddrylliad  am  fy  ffydd. 

3  Na  lawenhewch,  anntiwiol  haid, 

Caf  nerth  yn  rhwydd  fel  byddo  rhaid : 
I  Salem  dof,  trwy'r  tân  a'r  dwr, 
Can's  lesu  cla  yw  f'unig  Dwr. 

4  Ganf  Arglwydd  cucynnorth\ry  caf, 
A  thrwy  ei  nerth  gorchfygu  wnaf ; 
Fy  nghíis  elynion  gwn,  i  gyd, 

Caf  wel'd  eu  lladd,  er  maint  eu  llid. 
P.  B. 

546.     Tr  anian  dduioiol. 
m.  h.— Menai,  T.  7.    Ceredigion,  36. 
Ç\  IESU  mawr !  rho'th  anian  bur 
^  I  eiddil  gwan  mewn  anial  dir, 
I'w  nerthu  trwy'r  holl  rwystrau  sy 
Ar  ddyrys  daith  i'r  Ganaan  fry. 

2  Pob  gras  sydd  yn  yr  eglwys  fawr, 
Fry  yn  y  nef  neu  ar  y  llawr, 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Oaf  feddu'r  oll — eu  meddu'n  un, 
Wrth  feíidu  d'  anian  di  dy  hun. 
8  Mi  lyna'n  dawel  wrth  dy  draed, 
Mi  ganaf  am  rinweddau'th  waed, 
Mi  garia'r  groes,  mi  nofia'r  don, 
Ond  cael  dy  anian  dan  fy  mron.   D.  C. 

547.  Nefoedd  ar  y  ddaear. 
M.  H.— Angels'  Hymn,  27.    Tegid,  20. 
"^"EP  yw  i'ra  henaid  yn  mhob  man 
**"     Pan  brofwyf  Iesu  'mawr  yn  rhan; 
Ei  weled  ef  â  golwg  ft'ydd 
Dry'r  dywyll  nos  yn  oleu  ddydd. 

2  Mwynhâd  o'i  ras  maddeuol  raawr, 
Blaen  brawf  o'r  nef  y  w  yma'n  awr ; 
A  darllen  f'enw  ar  ei  frou 

Sy  nefoedd  ar  y  ddaear  hon. 

3  Ac  er  na  welaf  ond  o  ran, 

Ac  nad  y w  profiad  ffydd  ond  gwan ; 

Ỳ  defnyn  bach  yn  í'ôr  a  fydd, 

A'r  wawr  a  ddaw  yn  beriiaitb  ddydd. 

K  A  O  UT-  W* 

D4íO*  Meddwl  am  y  nefoedd. 
m.  h.— Lancaster,  17.    Winchester,  9. 

TM"AE  meddwl  am  y  nefol  fro 
•* I  mi'n  hyfrydwch  iawer  tro; 
O  na  bai'r  munyd  o  fwynhâd 
Yn  oesoedd  mewn  tragwyddol  w!ad. 

2  'Rwyf  am  gael  profi  dan  fy  mron 
Dystiolaeth  o  fy  hawl  yn  hon  ; 
Cael  profi'r  gwynfyd  pur,  dilyth— • 
Digonedd  heb  ddigoni  byth. 

3  'Dy  w  oesoedd  byd  mo'r  munyd  awr 
Wrth  oesoedd  tragwyddoldeb  mawr; 
O  fewn  i'rdiderfynol  dir 

Bydd  cartref  f 'enaid  cyn  bo  hir.   D.  T. 

54<9.  Cynnaliaethy  Cristion. 

8.  8.  8.— Rugby,  44.    Nazareth,  43. 

TV/TI  deithiais  ran  o'r  anial  maith, 
*LJ-   'Dwy'n   deall    pellder    pen    fy 
nhaith,  [oedd ; 

Mewn  gwledydd  sychion,  dẃr  nid 
Yn  awr  'rwy'n  disgwyl,  foreu  a  nawn, 
O'r  nefoedd  ddẃr  a  sypiau  grawn, 

Wna'm  henaid  egwan  wrth  ei  fodd. 
2  O'r  graig  y  mae'n  dylifo  i  maes, 
Yn  afon  ddisglaer,  loyw,  lâs, 

Sef  Craig  yr  oesoedd— cadarn  yw ; 
A  thyna'r  man  y  gwnaf  fy  lie, 
Dan  gysgod  tawel  furiau'r  ne', 

Lle  caf  ddiddanwch  tra  bwyf  by w. 
$  'Rwy'n  cofio  gair  fy  Iesu  mawr 
Y  doi'r  Diddanydd  ata'i  lawr, 

Na  chawn  i  farw  o  dristwch  mwy ; 
O  Ddaw!  cyflawna'th  air  i  ben, 
Rho  i  mi  arweinydd  îs  y  nen, 

Ddangoso'r  ífordd,  iachao  'nghlwy*. 


4  A  raid  i  gystudd  garw'r  groes, 

I  ganlyn  f'ysbryd  ddydd  a  nos  ? 

Os  rhaid,  gwna  fi  yn  foddloniawnt 
Dan  ganu  gwna  i  mi  fyn'd  yu  mlaen, 
Sef  canu  yn  y  dẃr  a'r  tán, 

O  foreu  'mywyd  hyd  brydnawn. 

5  Yn  ymchwydd  yr  Iorddonen  gref, 
Dal,  í'enaid,  al'ael  ynddo  ef,     [grym ; 

Mae'r  tònau'n  fawrion  iawn  eu 
Af  trwyddynt,  er  nad  wyf  ond  gwan, 
Os  cedwi  di  fy  mhen  i'r  lan  ; 

Fydd  tonau  mawrion  i  mi  ddim.w. 

550.  Hiraeth  am  Dduw. 

8.8.8.— Nazareth,  43.  Rhosyn  Saron,  Y.  8. 
'TJOES  unrhyw  bleser  yn  y  byd 
"^  Trafiferthus  a  all  lanw  'mryd, 

Dim  ond  cael  ediych  ar  dy  wedd: 
Fy  nymuniadau  oll  yn  un 
Sy  â'u  terfyn  ynot  ti  dy  hun, 

Fy  holl  ddigrifwch  a  fy  hedd. 

2  Mi  dora'r  c'lymau  oll  i  gyd         [byd, 
Sydd  rhyngwyf  a  gwithddrychau'r 

A  phob  cariadau  gwag  y  llawr ; 
Gadawaf  enwau  brawd  a  ífrynd, 
A  châr  a  phriod  anwyl,  fyn'd 

Yn  ddira  er  mwyn  dy  enw  mawr. 

3  O !  rhwyga'r  cwmrawl  dudew  sy 
Yn  cuddio  gwedd  dy  wyneb  cu, 

Yr  hwn  yn  llanw'r  nefoedd  sydd; 
Telydrau  pur  dy  ddwyfol  wedd 
Oleuant  gonglau  t'wylla'r  bedd, 

Gan  droi  y  nos  yn  berffaith  ddydd. 

4  Pan  'drychwy'  i'r  dwyrain,  neu  i'r  de, 
'Does  neb  yn  anwyl  fel  efe ; 

Mae'n  llanw  fysbryd  oll  o'r  bron ; 
Dioddefaf  golled  o  bob  rhy  w 
Yn  mhresennoldeb  pur  fy  Nuw, 

A  holl  gystuddiau'r  ddaear  hon.  w. 

551.  Pób  eilun  i'r  llawr  yn  yr 

olwg  ar  lesu. 
8.  8.  8.— Hengoed,  T.  10.    Neifion,  48. 
T)  YHIDLA,  Iesu,  'th  nefol  ras 
-^  Ar  f 'enaid  egwan,  grindir  craa, 
Cysuron  gloyw,  perflaith,  gwiw : 
'Chaiff'  unrhyw  eilun  yna  í'od, 
A  welodd  llỳgad  ís  y  rhod, 
Yn  gwmmwl  rhyngof  fi  a'm  Duw. 

2  Ar  unwaith  'rwy'n  ymado'n  lân 
A'r  holl  greadigaeth,  fawr  a  mân, 

Ac  nid  wy'n  mofyn  yn  eu  lle 
Ond  cael,  fy  Arglwydd,  dy  fwynhau; 
Mewn  llawnder,  neu  mewn  eithaf  trai, 

'Rwy'n  drech  na'r  cwbl  dan  y  ne'. 

3  Mwy  na  therfysger  f enaid  drud 
Gan  rwysg  a  dwndwr  gwag  y  byd, 

Ond  llyngcer  fi,  yn  ddistaw  iawn, 
Yn  y  llawenydd  sy'n  parhau 
'N  dragywydd,  heb  na  mêth  na  thrai, 

Fel  diíuw  cryf  neu  foroedd  iìawn. 


PROFIADATJ   CREDADYN. 


Dadguddia'n  eryflawn  im  ar  frys 
Ogoniant  niaith  dy  nefol  lys— 

Didrangc  bleserau'r  sanctaidd  dir: 
O !  dangos  im  mai  ti  yw'm  rhan, 
A  dwèd  caf  ddyfod  yna  i'r  lan, 

I'th  gyüawn  weled  cyn  bo  hir.  \y. 

552«  Digonolrwydd  llawenydd 

ger  dy  fron, 
8.8.8— Lîangoedmor,  T.  9.    Nazareth,  43. 
HPYDI,  fy  unig  Arglwydd,  yw 
x  Terfyniad  cystudd  o  bob  rhyw, 

A  diwedd  goíal,  diwedd  gwae: 
Pob  trallod  sydd  o  fewn  y  byd 
Sy'n  darfod  ynot  ti  ynghyd ; 
'Does  yn  dy  gwmni  boen  na  thrai. 

2  Pa  bryd  y  fìy  cymmylau'r  nos, 

Sy*n  cuddio  rhinwedd  gwaed  ygroes? 

Pa  bryd  caf  wel'd  yn  oleu  clir 
Yr  etifeddiaeth  ddaeth  i'm  rhan, 
Wrth  eoelbren  nef,  yn  oreu  fan 

O'r  hyi'ryd,  sanctaidd,  nefol  dir? 

3  Mae  moddwl  am  yr  oriau  pur 
Caf  rodio'r  paradwysaidd  dir, 

Ac  yfed  pleser  sy'n  parhau, 
Mewn    gwlad    heb   lewyrch  haul  na 

lìoer, 
Na  therfyssr  tir,  na  thwrf  y  môr, 

Yn  fy  rhoi  'nawr  i  lawenhau.     w. 

553.  Yr  un  testyn, 

8.8.8.— Llangoedmor,  y.  9.   Nazareth,  43. 
"VR  holl  greadigaeth  faith  ynghyd, 
Neu  yn  y  mór,  neu  yn  y  byd, 
Yn    fitha'u    rhwysg,    eu   r'hif,   a'u 
rliyw, 
Yr  holl  ogoniant  maith  yn  un 
A  welodd.  neu  a  £]ywodd  dvn, 
Grynhow'd  yn  liollol  yn  fy  Nuw. 

2  Tydi  yw'r  ffynnon  fawr  ddi-drai 
Sy'n  rhoddi  dyí'roedd  i  barhau, 

A  ffrydiau  o  anfeidrol  ryw  ; 
Rhyw  dir  o  gariad  yw  dy  hedd, 
A  nef  y  nef  yw  gwel'd  dy  wedd, 

Y  nawdd  a'r  cysur  mwya'n  fy w. 

3  'Does  doniau  dan  y  wybr  lâs 
A  ddyd  dy  enw  mawr  i  maes, 

Na  geiriau  ettyb  îs  y  rhod  ; 
Ac  nis  gah"  yr  angylion,  chwaith, 
Trwy  gymmysg  pur  ganiadau  maith, 

Ddadseinio'r  ganfed  ran  o'th  glod. 

4  Pa  bryd  caf  deimlo'r  awel  gref 

Sy'n  chwythu  i  ffwrdd  gymmylau'r 
nef? 

I  mi  gael  gweìed  Salem  bur— 
Gogoniant  dwyfol  uwch  y  rhod, 
Nas  gwelodd  lìygad  dyn  erioed, 

Ac  nas  mwynheir  mewn  aniaJ  dir.  w. 


554.  Peryglon  yr  anialwch. 

8.  8. 8.— Gweddi  Luther,  46.    Hen-' 

goed,  y.  10. 
■\TEWN  rhyw  anialwch  'rwyf  yn 
-LVi    byw, 
A'r  llesgaf  un  erioed  o'm  rhyw, 

Peryglon  mawrion  sy  'mhob  man— 
Mae  yma  Anac  yn  ei  rym, 
A  draw  Goliah  gadarn  lyra, 

I gyd  am  goncrom  hysbryd  gwan. 

2  Ac  oddi  fewn  mae  mwy  na  mwy 
O  nwydau  croes  i'th  í'arwol  glwy\ 

Pob  nwyd  yn  gadarn  ac  yn  gref, 
Yn  curo'n  danbaid  bob  yr  awr 
Fy  ysbryd  egwan,  llesg,  i  lawr ; 

Fy  unig  noddí'a  yw  y  nef. 

3  Dy  fraich  sydd  gadarn  iawn  o  rym, 
'Jjall  ufFern  mo'i  gwrth'nebu  düim; 

Dy  air  sydd  drech  na  dẃr  na  thân; 
O!  tyr'd  i'r  frwydr,  mae'nbrydnawn, 
Mae  saethau'r  fall  yn  Jlynrion  iawn  ; 

O !  dal  ü  i'r  lan,  a  dwg  ü  'mlaen.w. 

555.  Llef  y  llesg  pan  ar  ddiffygio. 
8.8.8.— Hengoed,  Y.  10.   Pant-y-celyn,  47. 

f\ !   'P'LB   mae'r  manna  perffaith 

gwir, 
A'r  dyfroedd  tawel,  sanctaidd,  pur? 
Mae'm  syched,  Arglwydd,  yn  par- 
hau: 
'Hwy'n  methu  tynu  dẃr  yn  awr, 
Py  anghrediniaeth  sydd  mor  fawr; 
Agor  y  graig ;  'rwyf  bron  llesghau. 

2  'Rwyf  oll  yn  friw,  'rwyf  oll  yn  wan, 
A  neb  ond  ti  a'm  deil  i'r  lan  ; 

Dy  hunan  wyt  yn  fwy  na'r  byd: 
Yr  olwg  leiaf  ar  dy  wedd  [bedd; 

Sy'n  drech   nag  angeu,    trech    na'r 

Dy  hunan  wy'n  ddymuno  i  gyd. 

3  Na  phall  fy  nghais,  mae  yn  bry dnawn, 
A  minnau'n  llesg  ac  eiddil  iawn, 

A'r  afon  fawr  heb  fyned  trwy ; 
'Rwy'n  oí'ni  ei  lled  a'i  dyfnder  du, 
A'i  thònau  maith  cyndcîeiriog  sy 

Yn  magu  ynof  ofiiau  mwy. 

4  Pa  bryd  y  caf  lân  gario'r  maes 
Ar  holl  derfysgoedd  angeu  glas, 

Heb  mwy  frawychu  wrthei  weddf 
Dy  gariad  dyro  o'r  fath  rym, 
A  wnelo  wyneb  angeu'n  ddim; 

Dy  unig  gariad  goncra'i  gledd.    w. 

o56.  Hiraeth  am  wlad  o  hedd. 
8.8.8 .— Hengoed,  y.  10.  Pant-y-celyn,  47. 

J>A'M,  Arglwydd,  yma,  pa'm  mae 

•*■     draw, 

Rhyw  elyn  manvol  ar  bob  llaw— 
Pleser  a  goüa  bob  yn  ail, 


PROEIADAU   CREDADYN. 


Yn  tynu'm  llygaid,  tynu'm  bryd, 
At  ryw  wrthdcírychau  sy'n  y  byd— 
llhy  w  dwyll  disylwedd  a  disail  ? 

2  Trwy  darth,  trwy  niwl,  mi  wela'r  fan 
Ddymunai'm  henaid  gael  i'w  ran — 

Ardaloedd  gras,  ardaloedd  hedd  ; 
Y  wlad  mae  cariad  pur  didrai, 
Fel  afon,  yn  ei  dyfrhau, 

Tu  hwnt  i  angeu  du  a'r  bedd. 

8  Myfi  gaf  yno'n  dawel  fy w 
Uwch  brad  gelynion  o  bob  rhyw — 
Uwch    poo    rhyw   drafferth,   pob 
rhy  w  wae : 
Caf  dreulio  tragwyddoldeb  mwy 
I  ganu  am  ei  ddwyfol  gìwy', 
T.Iewn  anthem  fythol  i  barhau. 
4  Pwy  a  chwennychai  fyw'n  y  byd 
Sy;n  dwyll,  sy'n  draô'erth  trŵyddo  i 
g.yd— 

Mil  mwy  ei  ofid  nag  ei  flas, 
Yn  lladd  o  hyd,  heb  íÿth  fywhau, 
A'i  groesau  trymion  yn  parhau  ? 

O !  am  drigfanau  nefol  ras.       w. 

557.  Beddicch  Duw. 

8.  8.  8.— Rhosyn  Saron,  t.  8.    Altorf,  41. 

Q  BOB  trysorau  dan  y  nef, 
^7  Y  penaf  y  w  ei  heddwch  ef, 

Ei  fath  ni  fedd  yr  India  l'awr; 
Yn  unig,  hwn  a'm  ceidw'n  hyf 
Yn  erbyn  g'lynion  mwyaf  cryf, 

Na  chaft'ont  byth  fy  mhen  i  lawr. 

2  O !  gariad  uchaf  fu  erioed, 

Fry  oddi  ar,  neu  îs  y  rhod,         [pur : 
Blaen  brawf  o'r  gwlecldoedd  neí'ol 
rüi  cheisiaf  byth,  tra  dan  y  nef, 
Ond  teimlo'i  awel  hyfryd  ef, 
Digonir  fi  yn  y  neì'ol  dir. 

3  O !  dowch  yn  mlaen,  yn  ddinacâd, 
Mi  gly waf  swn  caniadaur  wlad — 

Peth  o'r  gorfolecld,  peth  o'r  clod : 
Difyrwch  sydd  yn  ughwmni  Duw 
Nad  oes  o  dan  y  sér  yn  byw 

A  wybu  am  ei  íath  erioed.        W. 

558.  Digon  yn  Nuw. 

8.8.8.— Nashville,  45.   Llangoedmor,  Y.  9. 

>T)OES  bleser  dâl  tu  yma  i'r  ne', 
-^  Nac  un  diddanwch  leinw  le 

Cymdeithas  í'y  lachawdwr  cun: 
TDoes  eisieu  dim  île  bo  fy  Nuw, 
Gwagder  na  thlodi  o  un  rhyw, 

Mae'n  llanw'r  nefoedd  fawr  ei  hun. 
2  Y  sawl  a'th  gaíio,  gwyn  fyd  hwy, 
Ni  allant  fyth  ddymuno  mwy ; 

Ti  lenwi  eu  heisieu  i  gyd  o'r  bron : 
Mae  môr,  a  thir,  a  da,  a  dyn, 
011  yn  dy  heddwch  di  dy  hun ; 

A  mwy  na  fedd  y  ddaear  hon* 


3  Anghenus  wyf,  bechadur  gwan, 
Am  hyn  'rwy'n  tynu  tua'r  ian, 

Yn  gweled  digon  gan  fy  Nuw- 
Trysorau,  pe  cawn  eu  mwynhau, 
A  laddai  'ngoíìd,  laddai  'ngwae, 
Ac  a'm  gwnai'n  llawentra  fawnbyw. 

5  o9 .  Teimlad  o  m^thgüiad. 

8.  8.  8— Rugby,  44.    Rhosyn  Saron,  T.  8. 

"PY  ngwrthgiliadau  o  bob  rhyw, 
■*-   A'm  beiau  mwyaf,  dua'u  lliw, 

Wyf,  Iesu,  'n  roddi  i  ti'n  un ; 
'Does  neb  all  sefyll  dros  fath  rai, 
Na  neb  anturia  'nghyfiawnhau 

O  flaen  y  nef  ond  ti  dy  hun. 

2  Pe  gwypent  hwy,  'r  annuwiol  fyd, 
Y  ganfed  ran  o'm  beiau  i  gyd, 

Hwy  haerent  nad  oes  im  iachâd ; 
Ond  o'u  liardaloedd  'rwyf  yn  troi, 
A  thua'r  ncí'oedd  'rwyf  yn  lfoi, 

At  haeddiant  llawn  y  dwyfol  waecL 

3  Yr  ochr  draw  i'r  anial  hyn, 

Lle  nad  oes  niwl,  na  ft'os"  na  llyn, 
Ond  haul  yn  codi  foreu  clir, 

'Rwyf  yn  hiraethu  boci  íÿ  lle, 

Yn  agos  i  gynteddau'r  ne', 
Ar  sanctaidd,  nefol,  hyfryd  dir.   W. 

560.  Erfyniadam  gymmhorth 
ar  y  daith. 

8.  8.  8.— Gweddi  Luther,  46.    Pant-y- 
celyn,  47. 

J)UW,  bydd  yn  gymrahorth  ar  fy 

nhaith, 
Rwy'n  ofni  morio'r  cefnfor  maith, 
Tymhestioedd    angeu    sydd    o'm 
blaen ; 
Am  hyny,  Arglwydd,  bydcl  ger  llaw, 
Yn  cadw  dychryniadnu  draw, 
Mewrn  cyfyngderau  dwr  a  thân. 

2  Ti'm  dygaist,  trwy  dy  anfeidrol  ras, 
O'r  elyniaethol  Aipht  i  maes, 

Tir  o  euogrwydd  a  pliob  gwae : 
Dwg  fi  etto  trwy'r  auialwch  maith, 
Heb  gyfeiliorni,  i  ben  í'y  nhaith, 

Lle  ca'i'n  dragwyddol  dy  fwynhau. 

3  Er  amled,  cryfed,  ac  mor  hy', 
Yw  y  gelynion  i  mi  sy, 

Mwy  ydyw  nerth  dy  anfeidrol  ras ; 
Distewa'r  dorf,  gorchfyga'r  gàd, 
Sydd  am  fy  rhoddi  dan  eu  traed, 

A  dwg  fi  o'u  cadwynau  i  niaes. 

4  Ti,  ffynnon  bywyd  beraidd,  ddwys, 
Arnat  dy  hun  'rwy'n  rhodcli  'mhwys, 

Ti  yw  fy  Mrenin  afy  Nuw; 
P'le  trof  lÿ  wyneb,  Iesu  cun, 
Ond  yna  atat  ti  dy  hun  ?  [w. 

Gwraidd  fy  niddanwch  o  bob  rhy  w. 


PROFIADAU   CREDADYN. 


561.  Tr  un  testyn. 

8.  8.  8 .— Hengoed,  Y.  10.  Neifion,  48. 
Ç\  ADDFWYN  Iesu!  rho  i  mi  rym, 
^7   Yn  anhawdd  wed'yn  ni  fydd  dim, 

'Rwyt  ti  dy  hun  yn  iwy  na  'maich ; 
Mae'n  ysgafn,  ond  it  fod  o'm  tu, 
A'th  iaìi  yn  hyfryd  esmwyth  sy ; 

Anfeidrol  ydyw  grym  dy  fraich. 
2  'Rwy'n  rhoi  ífarwel  i'r  oll  i  gyd 
A  ífeindiodd  natur  yn  y  byd ; 

Gwagedd  o  wagedd  ynt  o'r  bron : 
'Rwy'n  gwel'd  mai  etifeddiaeth  y w 
Tragwyddol  gariad  pur  fy  Nuw, 

Fy  nghysur  ar  y  ddaear  hon. 

5  Rho,  Arglwydd,  im  fo  yn  dy  fryd,: 

D'ewyllys  gaffo'i  gwneyd  i  gyd, 

Boed  fy  amserau  yn  dy  law : 
Cyf'rwydda  fi  trwy'r  anial  maith, 
Saf  wrth  fy  ochr  ar  fy  nhaith, 

A  dwg  íí  i'r  Baradwys  draw.      W. 

562.  Nerih  yr  addewidion. 

8.  8.  8.— Gweddi  Luther,  46.    Pant-y- 
celyn,  47. 

ONA'D  fi,  Arglwydd  !  trafwyf  byw, 
I  dynu  gwradwydd  o  un  rhyw 
Ar  dy  efengyl  ddwyfol,  wir ; 
Na  gẃyro  oddi  wrth  dy  Ysbryd  rhad, 
Neu  ddamsanggwirion  ddwyfol  waed, 
Yr  aberth  llawn  haeddiannol  pur, 
2  O!  pâr  yn  ffyddlon  i  mi  o  hyd, 
Yn  mhob  rhyw  droion  yn  y  byd, 

Saf  wrth  dy  air— dy  air  yw  'ngrym : 
Ni  cholla'i  'ngafael,  doed  a  ddêl, 
Ar  addewidion  sydd  dan  sêl, 

Y  rhai'n  y  w'r  unig  noddfa  im. 
S  Mi  foria'  yn  nerth  addewid  rad 

Trwy'r  tonau  cynddeiriocaf  gaed, 

Gostega'r  storom  wrth  dy  air ; 
Fy  meiau,  er  eu  rhif  a'u  grym, 
O  flaen  d'  addewid  safant  ddim ; 

D'  addewid  yn  ffyddlondeb  gair, 
4  'Rwy'n  ofni'r  aswy,  ofni'r  dde, 
Am  hyn  mi  bwysaf  arno  fe, 

Ac  yn  ei  freichiau  af  trwy'r  tân ; 
Mi  nofia'r  tonau  mawrion  trwy, 
Er  mor  arswydus  ydynt  hwy, 

Ond  iddo  fyned  o  fy  mlaen.       w. 

563.  Trun  testyn. 

8.8.8.— Llangoedmor,  y.  9.    Nazareth,  43. 
>T)OES  arall  fan  i  r©i  fy  mhwys 
**  Ond  ar  dy  addewidion  dwys— 

Y  geiriau  dyngwyd  yn  y  nef : 
Ni  ildiaf  o  fy  ngobaith  ddim, 
Fy  ngobaith  y  w  fy  unig  rym, 

Yn  ei  addewid  gadarn  ef. 
2  A  thyna'r  trysor  sydd  yn  well, 
Na  golud  maith  yr  India  bell, 
Nis  gad  i  iota  fyn'd  ar  goll ; 
I 


Disgwyliaf  foreu  a  phrydnawn, 
Nesgwlawio'rfendithberff;iith,lawn, 
Ar  f'enaid  egwan,  oll  yn  oll, 

3  Mae'th  drugareddau  maith  eu  rhin 
Yn  dod  i  lawr  fel  melus  win, 

O  oes  i  oes,  heb  drangc  heb  drai; 
Dy  gariad  sy'n  anfeidrol  'stór, 
Yn  gyflawn  berffaith  fel  y  môr, 

Ac  yn  dragwyddol  yn  parhau. 

4  Mae'n  fwy,  mae'n  llawer  gwell  na'r 

byd, 
A'r  holl  drysorau  sy  ynddo  i  gyd, 

By wyd  a  heddwch  y w  o'r  bron, 
I  mi,  'n  mhob  cystudd  dan  y  nef, 
Ond  im  gael  aros  ynddo  ef, 

Nid  ofnaf  ddrygau'r  ddaear  hon.w. 

564.  "  Ti  ydwyt  loches  i  mV 
8.8.8.6.— Beulah,  y.  11.  Barnsfield,  Y.  12. 

T?R  c'uwch  y  bryniau  uchel  fry, 
■^  A  swn  tymhestloeddtywyll,  du, 
A'r  lioll  freuddwydion  ofnau  sy, 

Anturiaf  etto  'mlaen ; 
Mae  nerth  y  nefoedd  fry  yn  fwy 
Na  myrdd  o'u  dychryniadau  hwy ; 
Mae  haeddiant  dwyfbl  farwol  glv*y* 

Yn  drech  na  dŵr  na  thân. 

2  Fy  noddfa  gadarn,  fythol,  yw 

Y  gair  a  ddaeth  o  enau  Duw— 

Y  ceidw  ef  fi  byth  yn  fy w, 
Ffyddlondeb  yn  ei  ras : 

Mi  welaf  olion  traed  ei  saint, 
Dan  y  cystuddiau  mwya'u  maint, 
Yn  cadw'u  cysur,  cadŵ'u  braint, 
Yn  wyneb  angeu  glas. 

3  Os  rhaid  cyfarfod  ar  fy  nhaith 

A  rhyw  gystuddiau  mawrion,  maith, 
A  thrallod  etto  erioed  ni  ddaeth 

Yn  gawod  ar  fy  mhen ; 
Caf  yfed  o'r  afonydd  clir 
Sy'n  tarddu  fry  yn  Saìem  dir, 
O  dan  yr  orsedd  ddwyfol,  bur — 

Cysuron  nefoedd  wen.  w. 

565.  Cariad  Crist  a\  ddar' 

pariaeth. 
8.8.8.6.— Barnsfield,  Y.  12.  Beulah,  Y.  11. 
"P Y  nghoelbren  syrthiodd  ar  y  wlad, 
■*•    Yr  etifeddiaeth  oreu  gaed, 
Bwrcasodd  dwyfol,  nefol  waed 

F'Anwylyd  a  fy  Nuw ; 
Fy  Mrawd,  a  'Mhriod  yw  efe, 
F'Eiriolwr  addfwyn  yn  y  ne', 
Ag  sydd  ei  hun  yn  llanw  lle 
Pob  rhyw  gariadau'n  fyw. 
2  Yn  mhlith  plant  dynion,  ni  cheir  un 
Yn  para'n  gy  wir  fel  ei  hun, 
Nid  yw  ei  gariad,  megys  dyn, 
Yn  gẃyro  yma  a  thraw ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Ond  rhad  anfeidrol  yw  ei  ras, 

I  bechaduriaid  cyndyn,  câs ; 

A  garodd  ef,  fe'u  dwg  i  maea 

O'u  pechod  ac  o'u  braw. 

8  0  addfwyn  Iesu  !  gâd  im  fod 

0  fewn  dy  gorlan,  dan  dy  nôd, 

A  phob  rhy w  nwydau  dan  fy  nhroed, 

in  gyfiawn  o  dy  hedd ; 
Yn  nghanol  terfysg  a  phob  gwae, 
Croes  a  chystuddiau  yn  amlhau, 
Heb  fedru  dim  ond  llawenhau, 

Nes  gorwedd  yn  y  bedd.  W. 

566.   Ymbil  am  gynnaliaeth. 
8.8.8.6.— Darowain,  y.  13.    Llanddewi,  51. 

>~P  WYF  bron,  'rwyf  bron  a  llwfrhau 
SM  Wrth  wel'd  grasusau  yn  llesgau, 
A'm  temtasiynau  yn  parhau 

Yn  danllyd  yn  y  blaen ; 
O !  dowch,  awelon  sanctaidd  dir, 
Dan  aden  dawel  Ysbryd  pur, 
Disgynwch  arnaf  cyn  bo  hir, 

Diffoddwch  uffern  dân. 

2  'Rwy'n  blino,  eisieu  gwel'd  y  wlad 
Rowd  i  mi  mewn  addewid  rad, 

A  phrofì  cyflawn  wir  fwynhâd 

O  sypiau'r  Ganaan  wiw ; 
Awn  dros  fynyddau  mawrion,  maith, 
A'r  bryniau  mwyaf  ar  fy  nhaith, 
Heb  flino  dim,  na  gorphwys  chwaith, 

Nes  awn  i  dŷ  fy  Nuw. 

3  Rhaid  i  mi  gael  rhyw  faint  o'r  grawn 
Sy'n  werthfawr,  ac  yn  felus  iawn, 
Yn  tarddu  o'r  Winwydden  lawn 

A  wasgwyd  ar  y  groes ; 
'Does  dim  a  ddeil  fy  ysbryd  gwan, 

1  ddringo  creigydd  hyll  i'r  lan, 
Nes  teiralwyf  i  mi  brofi  rhan 

O'i  ddwyfol,  farwol  loes.  w. 

567 •  Yr  enaid  yn  wâg  htb 

gariad  Crist. 
8.  8.  8. 6.— Beulah,  T.  11.    Sardinia,  49. 
ÍID  yw  y  ddaear  fawr  i  gyd 
'    Yn  dolwng  o  fy  serch  a'm  bryd, 
Nac  unrhy w  wnhddrych  yn  y  byd , 

'Rwy'n  caru  gwrthddrych  mwy : 
Nid  liai  y  sawl  wy'n  garu  yw 
Na  pherflaith    ddyn    a    pherffaith 

Dduw ; 
Dioddefodd  unwaith  farwol  friw : 
O  I  werthfawrocaf  glwy'  1 

l  Ni  fyddai  bywyd  maith,  pe  cawn, 
Ond  diddim  a  disylwedd  iawn 
Heb  gael  rhyw  ran  o'th  nefol  ddawn 

Yn  wastad  i'w  fwynhau : 
'Does  un  o'm  holl  sỳnwyrau  i  gyd, 
Nac  un  o  nwydau'm  henaid  drud, 
A  gwrthddrych  iddo  yn  y  byd, 

Am  hyny,  tyr'd  yn  glau. 


W 


3  'Rwy'n  dlawd,  'rwy'n  dlawd  o'r  oll  yn 
Nid  wy'n  cyttuno  dim  â'r  llawr,  [awr, 
'Rwy'n  griddfan  dan  anobaith  mawr, 

Os  hebot  rhaid  im  fyw ; 
Ac  nid  oes  dim  o  dan  y  ne' 
Wna  i  fyny'r  golled  o  hono  fe, 
Na  dim  atteba  yn  ei  le ; 

Anfeidrol  yw  fy  Nuw. 

4  Wel,  dyma'r  cariad  sydd  yn  awr 
Yn  curo  pob  cariadau  i  lawr, 
Yn  llyngcu  enwau  gwael  y  llawr 

011  yn  ei  enw'i  hun : 
O !  íflam  angerddol,  gadarn,  gref, 
O  dân  ennynwyd  yn  y  nef ! 
Tragwyddbl  garia'd  ydyw  ef, 

Wnaeth  Duw  a  minnau'n  un.  w. 

ubö»Mwynhdd  o  Dduw  yn  llanw 

yr  enaid. 
8.  8.  8.  6,— Barnsfield,  T.  12.  Sarepta,  50 

"VTID  oes  ond  f'  Arglwydd  mawr  ei 
x       ddawn 

A  leinw  f'enaid  bach  yn  Uawn ; 
Nis  gallwn  ddal  dim  mwy  pe  cawn : 

Mae  ef  yn  ddigon  mawr ; 
A  digon,  digon,  digon  yw 
Dy  hyfryd  bresennoldeb  gwiw, 
Yn  angeu  ceidw  hyn  fi'n  fy  w ; 

A  boddlon  wyf  yn  awr. 

2  Anfeidrol  berffaith,  sanctaidd  Pod, 
Gwna  i  mi  wel'd  na  chaed  erioed, 
Ac  na  cheir  pleser  dan':y  rhod, 

Yn  rhagor  na'th  f wynhau ; 
Wel,  dyma'r  oriau  gofìaf  mwy, 
A'r  pleser  gefais  ynddynt  hwy 
Ddymunaf  bellach  byth  tra  bwy*, 

Yn  unig  i  barhau. 

3  Wel,  ffowch  ar  ffrwst,  bleserau  i  gyd, 
Diflenwch,  holl  wrthddrychau'r  byd, 
Na  chaffoch  effaith  ar  fy  mryd 

I'm  dwyn  oddi  wrth  fy  Nuw : 
Doed  tân  a  diluw  yn  gyttûn, 
Aed  dẃr  a  daear  fawr  yn  un, 
Mi  fyddaf  yr  hapusaf  ddyn, 

Mae'm  Iesu  etto'n  fyw. 

4  A  phe  diffoddai'r  heulwen  fawr, 
Pe  syrthiai  sèr  y  nen  i  lawr, 

A  phe  diffygiai'r  foreu  wawr, 

A  th'wyllwch  gael  ei  le ; 
Cawn  drigo  mewn  sancteiddiol  dir, 
Yn  llewyrch  Haul  cyfiawnder  pur. 
Tragwyddol  faith  ddiwrnod  clir, 
O  feẁn  i  furiau'r  ne'.  w. 

569.        ehan  ii. 

"DAN  colìo  gwellt  y  maes  eu  dawn, 
J-    A'r  wybr  faith  eu  boreu  a  nawn, 
A  distryw  ddod  yn  gyfan  iawn 
Ar  nef  a  daear  lawr ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Caf  weled  sanctaidd  newydd  dir 

0  degwch  ac  o  bleser  pur, 

Yn  tarddu  i  maes  o'r  Duwdod  gwir, 
Gyda  gogoniant  mawr. 

2  Ac  yno,  f  enaid  bach,  ti  gai 
Dragwyddol  bleser  i'w  fwynhau, 
N'alì  angel  fyth,  a  dyn  yn  ilai, 

Yn  hollol  ddodi  i  maes ; 
Ond  digon  yw  i'm  henaid  gwan, 
Myfi  gaf  esgyn,  gwn,  i'r  lan, 
Ac  yfed  yno  yn  y  man, 

Fyth  o  afonydd  gras. 

3  O !  tor  fy  Uyffetheiriau'n  glau, 
Mae  hiraettì  amaf  dy  f  wynhau, 
A  dwg  fì  i  maes  o'r  carchar  clai, 

Rho  fy  nghadwynau'n  rhydd : 
Rhy  fach,  rhy  brin,  i  mi  yn  awr 
Yw'r  holl  greadigaeth  eang,  fawr, 
'Rwy'n  griddfan  beunydd  ar  y  llawr, 

Am  wel'd  y  boreu  ddydd. 

4  Myfyrio  am  fyn'd  sydd  felus  iawn ; 
Mae  f'enaid  eisoes,  foreu  a  nawn, 
Am  gynnefino'i  nefol  ddawn, 

A  chwareu'i  aden  bur, 
Fel  pe  bai  am  anturio'n  hy* 
Trwy  ganol  y  cymmylau  fry, 
A  neidio  i  mewn  i  blìth  y  llu, 

Lle  mae'r  Messiah  gwir.  W. 

570.  Bywyd  yn  yr  anialwch. 

8. 8. 8. 6.— Beulah,  Y.  11.    Sardinia,  49. 

"DA  beth  a  wnaf  fi  yma'n  byw 
■*■   Yn  mhell,  yn  mhell  oddi  wrth  fy 
Nuw,  [rhyw 

Mewn  gwledydd  sychion  drwg  eu 

Lle  dianc  pob  mwynhau  ? 
Os  llewyrch  bach  o  oleu  gawn, 
Ar  ol  cymmylau  duon  iawn, 
Daw  tymhestl  eilwaith  cyn  prydnawn 

O  ddychryn,  aeth,  a  gwae. 

2  O  !  gwna  i  mi  wylio  bob  yr  awr ; 
'Rwy'n  rhodio  mewn  peryglon  mawrs 
Ac  nid  oes  dim  ond  llewyrch  gwawr 

Dy  wyneb  gwridog,  gwyn, 
Wna  i  mi  deithio'r  anial  nos, 
'Rhyd  llwybr  cyfyng  angeu'r  groes, 
Myfyrio  am  dy  angeu  loes, 

Ac  hefyd  canu  hyn. 

3  Pan  ymddattodo'r  tŷ  o  bridd, 
A'm  henaid  i  ddihengu'n  rhydd 
O'r  holl  gadwynau  cryfion  sydd 

Yn  dal  yn  awr  yn  dŷn, 
Caf  deimlo  pleser  uwch  y  rhod 
Na  ddaeth  i  galon  dyn  erioed 

1  feddwl,  nac  i  gredu,  fod 
Y  fath  fwynhâd  a  hyn.  w. 


571. 


KHAN  II. 


}HWI,  chwi,  ffynonnau'r   bywyd 
4  Afonydd  o  bleserau  pur,      tgwir, 


Chwi  lifwch  dros  yr  anial  dlr— 

Fy  enaid  llesg  ei  wedd ; 
Chwi  lenwch  yr  eangder  mawr— 
Y  nwydau  syad  yn  wag  yn  awr, 
Ac  yn  hiraethu  bob  yr  awr 

Am  bleser  draw  i'r  bedd. 

2  Fe  gaiff  fy  serch,  fe  gaiíT  fy  mryd, 
Ei  lanw'n  lán  ar  hyn  o  bryd, 

Pob  rhan  yn  llwyr  o'm  henaid  drud 

A  gaiff  ei  nefol  ddawn ; 
Pob  rhy w  ddymuniad  gaiff  f  wynhád 
Anfeidrol  faith,  anfeidrol  rad, 
*Nol  deffro  yn  y  nefol  wlad, 

Ac  ar  dy  ddelw'n  llawn. 

3  Pob  hiraeth,  pob  sychedig  ddawn, 
Fydd  marw  mewn  llawenydd  llawn, 
Ac  enw  gobaith  mwy  nis  cawn, 

Nac  eisieu  byth,  na  thrai ; 
Ond  rhyw  bleserau  maith  dilyth, 
Heb  drai  na  therfyn  iddynt  byth, 
Yn  sicr  fel  mynyddau  syth, 

Gawn  bellach  i'w  mwynhau. 

4  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  i  gyd  ei  hun, 
Fydd  fy  anfeidrol  gariad  cun, 
Llawenydd  anchwiliadwy'n  un, 

A  chariad  hono  dardd ; 
Ehangder  o  oleuni  clir 
Mwy  disglaer  nag  o'r  dwyrain  dir ; 
Môr  o  bleserau  perffaith  pur, 

Gwrthddrychau  nefol  hardd.   W. 

572.  Eiraeth  am  btn  y  daith. 
8. 8. 6.— Sharon,  52.     Henffordd,  54. 
pERERIN  wyf  i'r  Ganaan  fry, 
*L    I  gynnhes  gôl  fy  Iesu  cu, 

Lle  caf  dragwyddol  nyth ; 
Yn  mhell  uwch  swn  y  ddraig  a'i  saeth, 
Na  gelyn  mwy  i'm  gwneyd  yn  gaeth, 

Caf  dawel  orphwys  byth. 

2  O  bell  mi  wela'm  cartre'n  wir, 
O  fewn  i  byrth  Caersalem  bur ; 

Pob  rhai'n  meddiannu  hedd : 
O  ddinas  deg !  o'th  fewn  nid  oes 
Na  haul,  na  lloer,  na  thywyll  nos ; 

Gwyn  fyd  rhai  draw  i'r  bedd ! 

3  Pan  ddel  yr  adgyfodiad  mawr, 
Caf  godi'n  lân  o'r  ddaear  lawr 

I  entrych  awyr  fry ; 
Oddi  yno  af  mewn  nefol  hedd 
Vr  nefoedd  wen,  mewn  newydd  wedd, 

I  blith  angylaidd  lu. 

4  Mi  fyddaf  fry,  0  ryfedd  fraint ! 
Yn  boddi'm  swn  yn  mhlitli  y  saint, 

Mewn  peraidd  hyfryd  dôn  : — 
Cymdeithion  hyf  mewn  hyfryd  hwyl, 
Heb  'mado  byth,  ond  cadw  gẃyl, 

I'r  tirion,  anwyl  Oen. 

5  'R^yy'n  awr  am  ganu'n  iach  i'r  byd, 
Ei  bìeser  gau,  a'i  boen  i  gyd ; 

Pwy  safai  ynddo'n  hir  ? 


PROFIADAU 

Disgwyl  a  wnaf  nes  dêl  fy  Nuw 
I'm  dwyn  o'm  gwae  at  Iesu  gwiw, 
I  hyfryd  Salem  dir.  w. 

573.  Ymestyn  at  y  pethau  oV  iu 

blaen. 
8. 8.6.— Sharon,  52.    Henffordd,  54. 

(~\  IESU  byw !  Iachawdwr  byd, 
^    Dwg  fi  yn  glau  i'th  fynwes  glyd, 

Gael  prawf  o'th  gariad  cu, 
Sydd  well  na'r  gwin  i'm  henaid  gwan ; 
Am  hyn  'rwy'n  daer  am  gael  dod  dan 

Dy  dirion  aden  di. 
2  Dy  gariad  dwys  yn  f'enaid  dod, 
Ac  ynddo  fyth  gad  i  mi  fod, 

Yn  nofio  tua'r  ne', 
Nes  gado'n  deg  yr  anial  dir, 
A  glanio  o  fewn  i  Salem  bur, 

O'm  gofid,  ac  o'm  gwae.  W. 

574.  Gorfoledd  yn  nghariad  Duw. 
M.  s— Morganwg,  65.     Dyfrdwy,  63. 

VN  mynwes  glyd  yr  anwyl  Oen, 
J-  Heb  friw  na  phoen,  'rwy'n  Uechu ; 
Ac  oddi  fewn  ei  glwyfau  cu 

Mae  f 'enaid  i'n  cartrefu. 
%  Nid  llygad  wêl,  na  chlust  a  glyw, 

Nac  un  dyn  by w  ddychymyg, 
Y  tawel  hedd  rydd  Duw  bob  dydd 

I'r  rhai  sydd  ddewisedig. 
S  Er  bod  yn  hir  mewn  anial  fan, 

Yn  'mofyn  am  orphwysfa, 
O'r  diwedd  des— O  !  ryfedd  fraint ! 

I'r  man  mae'r  saint  yn  gwledda. 

4  Wrth  linyn  rhad  fe  ddaeth  i'm  rhan 

Y  lle  a'r  man  hyfryta', 
Mewn  brasder  bro  'mhlith  brodyr  lu 
Sy'n  canu  Aleluwia. 

5  Mi  wn,  pe  cawn  dafodau  hy* 

Angylion  fry  sy'n  canu, 
Mi  rown  y  rhai'n  i  gyd  o'r  bron 
I  ganmol  graslon  Iesu. 

6  Mi  wn  y  dwg  fì  i  deyrnas  ne', 

Ar  ben  fy  mhererindod ; 

Ac  yno  byth  mewn  tawel  fan, 

Caf  eistedd  tan  ei  gysgod. 

7  Caf  fwyta  ffrwythau  prenau  plan 

Ar  hyd  glan  afon  bywyd, 
Tragwyddol  Sabbath  gyda'r  Oen, 
Heb  friw,  na  phoen,  na  gofid.    W. 

575.  Profiad  o  lesgedd. 

M.  s.— Dymuniad,  74.    Eidduned,  T.  19. 
T)ARFU  fy  nerth,  'rwy'n  llwfrhau, 
J-/  Yn  d'  allu  mae  f  ymddiried ; 
Nerth  mawr  difesur,  fel  y  môr, 
Genyt  sy'n  stôr  i'r  gweiniaid. 
2  Ti'm  tynaist  i  o  ganol  tân, 
A  mi  o'r  blaen  yn  ofni ; 


CREDADYN. 

Gwna  hyny  etto'r  funyd  hon, 
Mae  f'euaid  bron  a  threngu. 
3  Mi  bwysaf  atat  etto'n  nes  ; 
Pa  les  im  ddigaloni  ? 

Mae  son  am  danat  yn  mhob  man 
Yn  codi'r  gwan  i  fyny.  w. 

576.      Ehediadau  yr  enaid. 
M.  8,— Silesia,  62.    Persia,  68. 
TOTARWEL,  mi  af  yn  mlaen  i'r  wlad 
J-   Lle  mae  fy  Nhad  yn  trigo, 
Yn  mhlith  myrddiynau  rif  y  gwlith, 
A  gwynfyd  fyth  fai  yno. 

2  Mi  ddringa'  i'r  lan ;  yn  uchel  fry 

Mae'r  hyn  wyf  fi'n  ei  geisio ; 
Gadawa'r  byd  o'm  hol,  heb  lai, 
Yn  wastad  mae'n  fy  rhwystro. 

3  B'le  trof  fy  wyneb,  Arglwydd  cu, 

Ond  atat  ti  dy  hunan  ? 
Pob  peth  gweledig,  'thal  ef  ddim 
Ond  gwneuthur  i  mi  riddfan. 

4  Gâd  i  mi  lechu  yn  dy  gôl, 

Ac  na'd  fi'n  ol  oddi  yno, 
Ac  yn  y  clwyfau  dyfnion  wnaed 

0  fewn  dy  draed  a'th  ddwylo. 

5  Mae  brodyr  im  ar  ben  eu  taith, 

Mewn  newydd  iaith  yn  canu ; 
Pa  bleser  sy  yma  i  mi  mwy  ? 
Dwg  fi  atynt  hwy  i  fyny.  w. 

577«    Rhyddid  o  gaethiwed. 
M.  s.— Saxony,  72.    Padarn,  T.  23. 
"Y'N  dy  gyfammod,  mae'n  fy  ngho' 
x     Pod  myrdd  o  addewidion, 
Rhai  yn  cyhoeddi  llwyr  iachâd, 
Trwy  rin  dy  waed,  i'r  cleifion. 

2  'Rwy'n  gwaeddi  wrth  dy  borth  yn 

Am  ddod  i  mewn  i  wledda ;      [ewn 
Nid  boddlawn  wyf  i  fod  tu  faes 

1  gaerau'r  ddinas  noddfa. 

3  Agor  y  môr,  gwna'r  ffordd  yn  rhydd, 

I  weled  dydd  y  rhyddid, 
A  chael  teyrnasu  cyn  bo  hir 
Yn  ngwledydd  yr  addewid. 

4  Disgwyl  yr  wyf,  a  hyn  bob  cam, 

Fel  gwyliwr  am  y  boreu, 
I  brofi  cryfder  braich  dy  ras 
I'm  tynu  'maes  o'm  beiau.        W. 

578.  "  Yr  ydym  ni  yn  ei garu  ef.n 
m.  s.— Dyfrdwy,  63.    Elizabeth,  70. 
rpRWY  ras  'rwyf,  Arglwydd,  ger  dy 
J-  Yn  rhoi  fy  nghalon  i  ti ;        [fron 
Ti'm  ceraist  ì  er  maint  fy  mai, 

Ni  allaf  lai  na'th  garu. 
2  Mi  haeddais  fod  yn  awr  â'm  nyth 

Yn  uffern  byth  yn  poeni ; 
Wrthyf'  rwvt  w^di  trugarhau  — 

Ni  àllaf  ìài  nath garu. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


5  Caf  ddyfod  i'r  gogoniant  maith, 

I  ben  fy  nhaith  at  iesu ; 
Caf  fyned  at  y  man  lle  mae— 
Ni  allaf  lai  na'i  garu. 
4  I'r  Tad,  i'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân, 
Rhof  glod  ar  dân  heb  dewi ; 
Y  Tri  yn  Un,  a'r  Un  yn  Dri, 
Mae  fenaid  yn  ei  garu.  w. 

579.  Arweiniad  hyd  ben  y  daith. 
M.  s.— Dymuniad,  74.    Padarn,  Y.  23. 

T)UW,  cadw  f  enaid  bach  o  hyd 
**  Uwch  law  y  byd  a'i  ddrygau, 
Gan  lwyr  ddibrisio'i  boen  a'i  wae, 
Ei  drallod  a'i  gystuddiau. 

2  Fel  na  b'wy'n  gwrando  ar  ei  dwrf, 

Ei  gynnhwrf  a'i  ruadau ; 
Gan  deithio'r  llwybr  cul  bob  cam, 
A  meddwl  am  fy  nghartre'; 

3  Heb  gyfeiliorni  ar  un  llaw 

Nes  myn'd  tu  draw  'r  Iorddonen, 
At  seintiau  flinodd  ar  y  byd, 
Sy'n  awr  i  gyd  yn  llawen ; 
é  Yn  gorphwys  yn  y  Ganaan  bur, 
Preswylfa'r  gwir  dduwiolion, 
Tir  yr  addewid  hyfryd  draw, 
Gwlad  lle  nas  daw  gelynion. 

6  Gorphwysfa  dawel,  deg,  ddi-stẃr, 

Sydd  yno  i'r  gẃr  lluddedig; 
Afonydd  gloyw,  pur,  di-drai, 
I  ddiodfr  rhai  sychedig.  w. 

580.  Ei  Iwyhrau  ydynt  heddicch. 
M.  s. — Morganwg,  65.    Persia,  68. 

T)Y  lwybrau  di  ynt  hyfryd  iawn, 
-Ly  Dy  ffyrdd  ynt  lawn  hyf rydwch  ; 
Nag  amlder  ŷd  neu  win,  fy  Nuw, 
Melusach  yw  dy  heddwch. 

2  Mae'n  traed  yn  awr  ar  wddf  y  ddraig, 

Trwy  Had  y  wraig  sy'n  eiriol ; 
Awn,  gan  fod  Iesu  ar  ein  rhan, 
I'r  lan,  i'r  ian  yn  wrol. 

3  Yn  mlaen  yr  awn,  trwy  gyflawn  ffydd, 

Tra  fyddo'r  dycld  yn  para, 
Pob  un  ag  sydd  â'i  sicr  sail 
Yn  haeddiant  yr  ail  Adda.         w. 

üöl.    Dedwyddwch  y  saint. 
M.  s.— Dyfroedd  Siloah,  y.  17.  Baden,  64. 
(JWYN  fyd  y  rhai  dilêst  eu  bai, 

Eu  pechod  a'u  hanwiredd, 
Gan  roi  iddynt  nerth,  er  cnawdabyd, 
I  bara  hyd  y  diwedd. 

2  Y  rhai  sy'n  cadw'th  hedd  o  hyd, 

Er  gwaetha'r  byd  a'i  ddrygau, 
Gan  wylio  beunydd  yn  ddigoll 
Ar  gadw'th  hòll  gỳfreithiau. 

3  Pa  ddrwg  wna'r  gelyn  i'r  rhai  hyn 

Sy  n  rhodio  yn  dy  ddeddfau  ? 


Cyfeillach  dawel  bur  â  Duw 
Gânt  yn  mhob  rhyw  gyflyrau.     w. 

5o2.   Cyfaddefiad  a  deisyfiad 

yr  edifeirioL 
M.s.— Eidduned,T.  19.  Capel  Cynon,  Y.20. 
"KTA  thro  dy  wyneb,  Arglwydd  glân, 
±y   Oddi  wrth  un  truan  agẁedd, 
Y  sydd  o  flaen  dy  borth  yn  awr, 
Mewn  cystudd  mawr  yn  gorwedd. 

2  Yr  wyf  yn  gorwedd  wrth  dy  ddòr, 

Attolwg  agor  i  mi ; 
Er  fod  fy  múchedd  yn  ddi-rôl, 
Rwy'n  edifeiriol,  gweli. 

3  Na  alw  mo'nof  ger  dy  fron, 

I  roddi  union  gyfrif : 
Yr  wy'n  cydnabod,  fy  Nuw  hael, 

Y  bywyd  gwael  oedd  genyf. 

4  Felly  y  deuaf  at  dy  borth, 

I  ddisgwyl  cymmhorth  ddigon, 
Sef  dy  drugaredd  i  lanhau 
Fy  holl  weliau  budron. 

5  Trugaredd,  f'Arglwydd,    heb   ddim 

Yw'r  cwbl  yr  wy'n  ei  geisio ;  [mwy, 
Trugaredd  yw  fy  newis  lwydd, 
Trugaredd,  f'Arglwydd,  dyro.  E.  p. 

583.  Ysgrifenu  y  gyfraith  ar  y 

galon. 
M.  S.— Caersalem,  Y.  22. 
Ç)  ARGLWYDD !  wrthym  trugarhâ, 
^    A  gwna  in  gadw'th  ddeddfau ; 
Ac  ysgrifena  di'r  ddeddf  hon 
Yn  eigion  ein  calonau.  e.  p. 

584.  Gair  Duio  yn  lloches  a  iharian. 
M.  s— Morganwg,  65.    Caersalem,  y. 22. 

"PY  lloches  glyd,  a'm  tarian  gref, 
•*■   Yw'r  Arglwycld  nef  a'i  gysgod ; 
Gobeithiaf  yn  ei  air  er  neb, 
Yn  ngwyneb  pob  rhy w  drallod. 

2  Mae'n  gysgod  rhag  y  gwynt  a'r  gwres, 

Mae'n  lloches  rhag  y  gelyn;; 
Gobeithiaf  yn  dy  air  o  hyd, 
Yn  nghanol  byd  o  ddychryn. 

3  Dy  air  sy'n  dwyn  rhy  w  newydd  da 

A  lawenhâ  y  galon, 
Fod  nerth  tragwyddol  oddi  íry 
I  sathru  y  gelynion ; 

4  Fod  Brawd  a  Chyfaill  wedi  ei  gael 

I'r  tlawd  a'r  gwael,  na  chilia ; 
Yn  nyfnder  profedigaeth  gref 
Efe  a  gydymdeimla ; 

5  Fod  mocld  i'r  euog  gael  rhyddhâd, 

A  gwir  ìachâd  i'r  clwyfus  ; 
Trwy  nerth  ei  air,  fe  rodia'n  llon 

Y  clofnon  a'r  anafus. 

6  Gobeithia  f  enaid  yn  ei  air, 

Efe  a  bair  orfoledd ; 


PROFIADATJ 

Pob  loes  a  galar,  tristwch  try 
Yn  ganu  yn  y  diwedd.  E.  J. 

585.  Ymbil  am  gynnaliaeth, 

u.  c— Gwrecsam,  97.    Cologne,  T.  23. 

"y  B AICH  sydd  amaf  ddydd  a  nos, 
-*-     Ac  wrthyf  sydd  ynglŷn, 
Sydd  ysgafn,  er  ei  bwysau  ef, 
I'th  ysgwydd  gref  dy  hun. 

2  Ti  ddeliaist  holl  euogrwydd  byd 
Credinioî,  ar  y  pren ; 
Ac  yr  wyt  heddyw'n  eiriol  dros 
Eu  beiau  uwch  y  nen. 

5  O !  cymmer  di  fy  maich  a  'mhoen, 
A'm  hofnau  maith  i  gyd, 
A  rho  i  mi  heddwch  yn  dy  glwy' 
Sydd  lawer  mwy  na'r  byd. 

4  Fe  gwymp  fy  ofnau  i  gyd  o  flaen 

Dy  gariad  glân  a'th  hedd, 
Holl  ddychryniadau  angeu  hyf, 
Ac  uffern  ddu  a'r  bedd. 

5  Mae  prawf  o'th  gariad  dwyfol  gwir 

Fel  diliau  pur  ei  flas, 
Fe  ddeil,  dan  demtasiynau,  i'r  lan 
Fy  enaid  gwan  i  maes. 

6  0 !  fanna  pur  o  ddwyfol  bris, 

Anwylaf  is  y  nef, 
Gad  i'r  newynllyd  heddy w  gael 
Ymborthi  arno  ef. 

7  Fe  gerdd  fy  nhraed  yn  hwylus  iawn, 

Dof  cyn  prydnawn  i'r  lan ; 
Os  caf  ond  bwyta'r  gwleddoedd  hyn, 
Caf  ganu  yn  y  man.  w. 

586.  Serch  ar  Iesu. 

u.  C— Farrant,  83.     Martyrdom,  90. 

■fJI  throf  fy  wyneb  byth  yn  ol 
^   I  'mofyn  pleser  gau ; 
Ond  mi  a  gerddaf  tua'r  wlad 
Sy  â'i  phleser  yn  parhau. 

2  Mae  holl  deganau'r  ddaear  hon, 
Fu  gynt  yn  fawr  eu  grym, 
Yn  ngẃydd  fy  Iesu'n  gwywo  i  gyd, 
Ac  yn  diflanu'n  ddim. 

8  Y  mae  aroglau  pur  ei  ras 

Fel  peraroglau'r  nef ; 
Ac  nid  oes  cymmhar  is  yr  haul 
Yn  unlle  iddo  ef. 

4  Mae'n  denu'm  serch  trwy  wyntoedd 
Yn  gyfan  ato'i  hun ;  [oer, 

Ac  fe  ddiffoddodd  bob  rhyw  chwant 
At  ddaear,  ac  at  ddyn. 

6  Fe  dorwyd  rhyngof  fi  a'm  chwant, 
Daeth  ar  fy  mhìeser  drai ; 
Ond  fy  hapusrwydd  perftaith  yw 
Dy  garu  a'th  fwynhau.  W. 


CREDADYN. 

587.  Chwan  tamfod  gyda  ChrisU 
m.  c— Bedford,  89.    Martyrdom,  90. 

TJ  WCH  law  terfynau  maith  y  sêr, 
*-/   Mewn  hardd  baradwys  wiw, 
Yn  mhlith  myrddiynau  fei  y  gwlith, 
F'Anwylyd  sydd  yn  by w. 

2  Mae  seintiau  yn  diengyd  fry, 

Yn  fyrddiwn  o  fy  míaen ; 

A  mi,  ymddifad,  yma'n  byw,  • 

Yn  nghanol  dwr  a  thân. 

3  Mae  hiraeth  pur  yn  gweithio  trwj 

Fy  enaid,  am  fwynhau 
Pleserau  dwyfol,  p'erffaith,  pur, 
Sydd  fythol  yn  parhau. 

4  Anturiaf  yr  Iorddonen  trwy, 

Er  cymmaint  grym  y  dẃr, 
Ond  im  gael  teimlo  fod  o'm  plaid 
Iachusol,  ddwyfol  Wr. 

5  Dan  ei  adenydd  mae  fy  nerth, 

A'i  Dduwdod  yw  fy  ngrym ; 
Heb  ei  gwmpeini,  'dy w  fy  nawn, 
Na'm  rhoddion  penaf  ddim.     w. 

588.  " Duw  di'osom." 

M.  c— St.  Mary,  92.    Bangor,  94. 
Q !  TYRED,  Arglwydd,  saf  wrth 
^-7    Yn  awr  o  blaid  y  gwan :     [raid, 
Mi  soddaf  mewn  dyfnderoedd  du 
"Oni  ddeli  di  fi  i'r  lan. 

2  Mae  nerth  dy  ras  yn  llawer  mwy 

Na'm  beiau  oll  o'r  bron ; 

Dy  hyfryd  wên  sy'n  abl  lladd 

Euogrwydd  dan  fy  mron. 

3  Ni  all  fy  meiau,  er  eu  rhif, 

A'u  cynddeiriogrwydd  cas, 
Eu  sgil,  eu  dyfais  faith,  a'u  grym, 
I  faeddu  dim  o'th  ras. 

4  Mae  ynot  foroedd  pur  dilyth, 

Heb  ddiffyg  byth,  na  thrai, 
O  gariad  angliymmharol  cu, 
Fyth  fythoedd  i  barhau. 

5  O  !  tywallt  hwn  i'm  henaid  gwan 

Sy'n  fynych  dan  ei  boen, 
Yn  methu  credu  i'r  goncwest  rad 
Yn  ngwerthfawr  waed  yr  Oen.  v. 

589.  Y  tlawd  yn  llawn  trwy  ras. 
M.  c— Cologne,  y.  28.    Gwrecsam,  97. 

1\/rAE  ofnau  yn  fìnteioedd  llawn, 
-LVJ-  Rai  creulon  iawn  eu  rhy  w, 
Yn  pledio  yn  fy  wyneb  gwan 
Na  feddaf  ran  yn  Nuw. 

2  A  minnau'n  llwfrhau  yn  lân, 

Heb  wybod  ffordd  i  droi, 
Heb  ysbryd  geny'  i  fentro  'mlaen, 
Nac  ysbryd  geny'  i  ffoi. 

3  Chwilio,  a  manwl  chwilio  'rwyf, 

Ar  aswy  ac  ar  dde, 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Ac  etto,  methu  symmud  cam 
I  fyny  tua'r  ne'. 

4  O !  edrych  arnaf,  Arglwydd  mawr, 

Mae  bellach  yn  brydnawn ; 
O !  llanw'r  euog  tlawd  sy  heb  ddim 
O'th  nefol  ddwyfol  ddawn. 

5  Rho  brawf  o'r  gwin  a  wasgwyd  'maes 

O'r  bêr  winwydden  fry, 
Fel  gallwyf  fytíi  i  lawenhau 
Yn  dy  ogoniant  di.  w. 

590.  Y  difyrwch  penaf  yw  heddwch 

Duio. 
m.  c— French,  77.    Caithness,  T.  25. 

"PE  flinodd  f'enaid  bach  yn  nghri 
•*-   A  dwndwr  oer  y  byd ; 
Ond  mae  difyrwch  llawer  mwy 
Gaiff  hollol  lanw  'mryd. 

2  Nid  yw  trysorau'r  India  bell, 

A  chyfoeth  rnaith  Peru, 
Ond  rtiy  w  ddisylwedd  sorod  gwael 
I'w  pwyso  á  fy  Nuw. 

3  Mae  yn  ei  heddwch  bethau  mwy 

Nag  fedd  y  byd  yn  un ; 
A  phrawf  o'i  gariad  ydyw'r  fraint 
Oruchaf  gafodd  dyn. 

4  Fy  nymuniaclau  maith  eu  rhif, 

Pe  cawn  hwy  oll  yn  un, 
Yw  cael  meddiannu  ei  nefol  hedd, 
Anfeidrol,  ddwyfol  rîn. 

5  Mi  ymddigrifwn  yn  ei  ras 

Mewn  cystudd  ac  mewn  gwae ; 
A  byddwn  lawen,  doed  a  ddêl, 
Mewn  sylwedd  sy'n  parhau.     w. 

591«  Disgwyl  wrth  yr  addewid. 

M.  C— Bangor,  94.     Culross,  Y.  27. 

'TjWY'N  disgwyl  wrth  dy  addewid 
J-t  O'r  boreu  hyd  y  nawn ;         [bur, 
Ac  os  caf  broív  rgloy  w  ddwr, 
Mi  fyddaf  ddedwỳdd  iawn. 

2  Ti  ddwedaist  fod  rhinweddau'th  waed 
Y"n  fwy  na  beiau'r  byd ; 
0 !  rho  i  mi  weled  clwyfol  glwyf 
Yn  dofì  anfeidrol  lid. 

S  Gad  i  mi  brofi'r  heddwch  llawn, 
Y  dwr  rhinweddol,  gwiw, 
Ag  sydd  yn  tarddu'n  loyw  ffrwd 
O  orsedd  bur  fy  Nuw. 

4  Rho  i  mi  yfed  cariad  rhad 

Mewn  dyrys  anial  di  r, 
A  phrofi  rhinwedd  dwyíbl  ddawn 
Cysuron  gloyw,  clir. 

5  Mi  deithia'n  ddifyr  yn  y  blaen, 

Dros  greigydd  serth  ì'r  ian ; 
A  dof  i  olwg  Seion  bur 
Yn  gynnar  yn  y  maru  w. 


592.  Y serchiadau  ar  Grist, 

m.  c— "Windsor,  95.  Culross,  T.  27. 
Ç)  !  CYMMER  fy  serchiadau'n  glau, 
^     Fy  Iesu,  bob  yr  un , 

A  gwna  hwy  yn  eisteddfa  bur, 
Sancteiddiaf  it  dy  hun. 

2  A  gwna  bob  medclwl,  a  phob  chwant, 

I  dynu  fyny  fry , 
Nas  gwthio  lioll  derfysgoedd  byd 
Fi  maes  o'th  gariad  cu. 

3  Ni  wnaed  yr  enaid  hwn  erioed 

I  garu  llwch  y  llawr , 
Ond  i  gael  meddu'r  fraint  a  roed 
I  gadw  i  f'Arglwydd  mawr.      w. 

593.  iVeò  ond  Iesu. 

M.  c— French,  77.    Glasynys,  T.  26. 
"PFOED  n^íreseiTau  ;rwag  y  dydd, 
•*-   Traffertliion  o  bob  rhyw ; 
Ac  na  pha^haed  o  dan  y  nef 
Ond  cariad  pur  fy  Nuw. 

2  Aed  tegwch  byd  a'i  gariad  ffwrdd, 

A'i  swynion  aed  yn  ddim; 
Ni  welaf  heddyw  is  y  nef 
Ond  cariad  íesu  o  rym. 

3  Meddiannodd  ef  â'i  cldwyfol  ras 

Fy  holl  serchiadau'n  un  ; 
Na  chaed  o  fewn  i'm  hysbryd  fod 
Neb  ond  fy  Iesu  ei  hun. 

4  Iesu  sy'n  fwy  na'r  nef  ei  hun, 

Yn  fwy  na'r  ddaear  lâs ; 

Ac  Iesu'n  unig  fydd  fy  oil 

Fyth,  fyth  o  hyn  i  maes. 

5  Cyflawnder  nerth,  cyflawnder  gras, 

Cyflawnder  nef  y  nef, 
Uwch  deall  seraphim  a  saint, 
Sy"n  trigo  ynddo  ef.  w. 

594l.  Ymbil  am  adferiad  oV 
caethiwed. 
M.  c— Bangor,  94.    St.  Mary,  92. 
rp YR'D,  Arglwydd,  â'th  addewid  rad 
**"  Pur  eiriau'r  nef,  i  ben : 
Dyddiau  fy  rhyddid  row'd  dan  sel 
Yn  Uyfr  maẁr  y  nen. 

2  Mae  dyddiau  griddfan  i  mi'n  hir- 

Caethiwed  Eabel  fawr ; 
O !  na  chawn  deimlo'r  jubil  fwyn 
Yn  agor  dorau'r  wawr. 

3  Tybygwn,  pe  bai'm  traed  yn  rhydd 

Maes  o'r  caethiwed  hyn, 
Na  wnawn  ond  canu  fyth  tra  fwyf 
Am  ras  Calfaria  fryn.  w. 

595.  Gweddi  yn  yr  anialwch. 
M.  c— Eangor,  94.  St.  Mary,  92. 
pERERIN  wyf  mewn  anial  dir, 
x    Yn  crwydro  yma  a  thraw ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Ac  yn  rhyw  ddisgwyl  bob  yr  awr 
Fod  tŷ  fy  Nhad  ger  llaw. 

2  Ac  mi  dybygaf  clywaf  swn 

Nefolaidd  rai  o'm  blaen, 
Wedi  gorcbfygu  a  myn'd  trwy 
Dymmhestloedd  dẃr  a  thàn. 

3  Tyr'd,  Ysbryd  sanctaiddjedia'r  ffordd, 

Bydd  i  mi'n  niwl  a  thân ; 
Ni  cherdda'i  'n  gywir  hanner  cam 
Oni  byddi  o  fy  mlaen. 
á  Mi  ẃyraf  weithiau  ar  y  dde, 
Ac  ar  yr  aswy  law ; 
Am  hyny,  arwâm,  gam  a  cham, 
Ei  i'r  Baradwys  draw. 
5  Mae  hiraeth  arnaf  am  y  wlad 
Lle  mae  torfeydd  diri', 
Yn  canu'r  anthem  ddyddiau'u  hoes 
'Am  angeu  Calfari.  w. 

596.     Ymnerthu  yn  Nuw* 
M.  c.-St.  Ann,  79.    St.  George,  81. 
TyEL,  f  enaid,  gorfoledda  mwy, 
f  r    Tra  f'Arglwydd  mawr  yn  Dduw, 
Mae'r  gair  a  ddwedo'n  llawer  mwy 
Na  phechod  o  un  rhyw. 
2  Dan  bob  cystuddiau,  fwy  na  mwy, 
Rhuadau  cnawd  a  byd,  [glwy' 

Mae  nerth  i'w   gael  mewn   marwol 
I'w  maeddu  oll  ynghyd. 
S  'Does  genyf  mwy  ond  Duw  yn  Dad 
Yn  erbyn  pob  rhy  w  wae ; 
'Does  genyf  end  ei  gariad  rhad 
Yn  sylfaen  i  barhau.  w4 

597»   Ymdrech  a  buddugoliaeth 
y  Crisiion. 
M.  c  — Bangor,  94.    Worcester,  96. 
'~R  ^Y'n  morio  tua  chartre'm  Nêr, 
-Lb  Rhwng  tonau  maith  rwy'n  byw ; 
Yn  ddyn  heb  neges  dan  y  sêr 
Ond  'mofyn  am  ei  Dduw. 

2  Mae'r  gwyntoedd  yn  fy  nghuro'n  ol, 

A  minnau  'dwyf  ond  gwan ; 
O  !  cymmer,  Iesu,  fi  yn  dy  gôl, 
Yn  fuan  dwg  fi  i'r  ìan. 

3  Na'd  fì  ar  a'swy  nac  ar  dde 

I  redeg  o  dy  flaen ; 
Ond  diìyn  llwybrau  Brenin  nef, 
Trwy  ganol  dẃr  a  thàn. 

4  O !  gwna  i  fy  nghalon  redeg  trwy 

011  atat  ti  dy  hun ; 
Na  bo  difyrwch  genyf  mwy 
Mewn  daear,  da,  na  dyn. 

5  A  phan  bo'n  curo  f'enaid  gwan 

Elynion  rif  y  sêr, 
Dyrchafa'm  hysbryd  llesg  i'r  lan 
I  fynwes  bur  fy  Nêr. 

6  Na  bo  gwrthwynebiadau'r  byd, 

Na  chroesau  o  un  rhyw, 


I'm  hoeri,  nac  i  sugno  'mryd 
Un  dim  oddi  wrth  fy  Nuw. 

7  Boed  dioddefiadau  pur  y  groes 

I  laesu'm  cur  a'm  gwae ; 
Griddfanau  dyinion  angeu  loes 
I'm  rhoddi  i  lawenhau ; 

8  Marwolaeth  fy  Ngwaredwr  mawr 

Yn  fywyd  pur  i  mi, 
Pel  gallwyf  roddi'm  holl  i  lawr 
Yn  gof  am  Galfari.  w. 

598.  Ymnerthu  yn  Nuw  yn  y 

brofedigaeth. 
M.  c— Bedford,  89.    Gloucester,  76. 
VN  nyfnder  profedigaeth  ddu, 
-*■   Dos  d'hunan  o  fy  mlaen; 
Ond  i  mi  gael  bod  gyda  thi, 
Nid  ol'naf  ddẃr  na  thân. 

2  At  wedd  dy  wyneb  nid  yw  ddim 

Trysorau  maith  y  llawr ; 
Äiae  hanner  gair  o'th  enau'n  fwy 
Ei  rym  nag  uffern  fawr. 

3  Mae  angeu,  a'r  bedd,  ac  uífern  ddu, 

Yn  hongian  wrth  dy  groes  ; 
Mil  o  elynion  goncraist  ti 

Trwy  ddioddef  angeu  loes. 
é  Dy  allu  yw  fy  nerth  a'm  grym, 

Yn  d'allu  byddaf  by w ;         [ddim 
'Rwy'n  wan,   'rwy'n  llesg,  ni   aliaf 

Un  funyd  heb  fy  Nuw.  w. 

599.  Cyjlawnder  trugaredd. 

M.  C— Erench,  77.    Martyrdom,  90. 
f^.  WELL  yw'th  drugaredd  a  dy  hedd 
^  Na'r  byd,  na'r  by wyd  chwaith ; 
Ac  nid  oes  angel  gyfri'  eu  gwerth 
I  dragwyddoldeb  maith. 

2  Ac  mae  pob  peth  yn  eiddo  im, 

Heb  eisieu,  ac  heb  drai ; 
Ac  nid  oes  diffyg  ddaw  i'r  lle 
Y  ceífir  dy  fwynhau. 

3  Mae  pob  dymuniad,  a  phob  chwant, 

Fyth  yno'n  eithaf  llawn ; 
A  thystio'r  wyf  nad  oes  ond  Duw 
A'm  gwna  yn  ddedwydd  iawn. 

4  Doed  y  tymmhestloedd  penaf  ddêl, 

Digonol  gallu'r  nef : 
A  rhued  moroedd  dros  y  tir, 
Anfeidrol  y  w  Efe. 

5  Mi  waeddaf  yn  y  storom^  fawr, 

Dan  donau  fwy  na  rhi'; 
Ac  fe  esgyna'm  drylliog  lef 
I  entrych  nefoedd  fry.  w. 

600.  Dedwyddwch  yn  Nghrist. 
M.  C— Martyrdom,  90.  Abbey,  87. 
"PFE  yw  ífynnon  fawr  pob  dawn, 
-^  Gwraidd  holl  ogoniant  dyn ; 


A  rhyw  drysorau  fel  y  raôr 

A  guddiwyd  ynddo'i  hun. 
2  'Rwyf  yn  hiraethu  am  gael  prawf 

O'r  maith  bleserau  sy 
Yn  cael  eu  hyfed,  heb  ddim  trai, 

Gan  yr  angylion  fry. 
8  Mae  'nymuniadau'n  hedeg  fry, 

Úwch  creadigol  fyd, 
Ac  yn  diystyru'r  ddaear  hon, 

A'i  da  o'r  bron  i  gyd. 

4  Fe'm  ganwyd  i  lawenydd  uwch 

Nag  sy  'mhleserau'r  Dawr, 
I  gariad  dwyfol,  gwleddoedd  pur 

Angylion  hefoedd  fawr. 
6  0 !  pa'm  nas  caf  fi  ddechreu'n  awr 

Fy  nefoedd  yn  y  byd, 
A  threulio  'my wyd  mewn  mwynhâd 

O'th  gariad  g werthfawr  drud  ?  w. 

601.  Cyfoeth  yn  Nmo. 

M.  C— French,  77.     Christchurch,  85. 
"W"ID  yw'r  blinderau  yma  fu, 
■*■     Neu  y  blinderau  ddaw, 
Ddim  i'w  cymmharu  â  gwobr  gras 
Gaf  feddu  maes  o  law. 
2  Edrychaf  ar  y  gwynfyd  drud, 
Pleserau'r  byd  a  ddaw, 
Ac  mi  ddibrisia'r  cystudd  fu, 
A'r  cystudd  sy  ger  llaw. 

5  Ni  phery'r  byd,  a'i  rwysg,  a'i  rod, 

A'i  ofid  o  bob  rhyw, 
Ond  megys  munyd,  at  y  wledd, 
Tragwŷddol  hedd  fy  Nuw. 

4  Difyru  ẁnaf  fy  oes  yn  llwyr 

Mewn  myfyrdodau  maith 
Ar  bur  bleserau  Seion  wen, 
Sy  draw  yn  mhen  fy  nhaith. 

5  A  phe  bai'n  gorwedd  yn  y  bedd 

Gyfeillion  goreu'r  llawr, 

Nid  wyf  amddifad  tra  fo  byw 

Fy  unig  Arglwydd  mawr. 

6  Mae  ef  ei  hun  yn  llawer  mwy 

Na'r  cwbl  yma'n  un ; 
'Rwyf  yn  gyfoethog  uwch  pob  rhif 
Heb  ddim  ond  ef  ei  hun.  w. 

602.  Cariad  at  Grist 

M.  c— Bangor,  94.    Martyrs,  93. 

'tjWrn  edrych,  dros    y    bryniau 
•L*;  Am  danat  bob  yr  awr ;         [pell, 
Tyr'd,  fy  Anwylyd,  mae'n  hwyrnau, 
A'm  haul  bron  myn'd  i  lawr. 
2  Trodd  fy  nghariadau  oll  i  gyd 
'Nawr  yn  anífyddlon  im ; 
Ond  yr  wyf  finnau'n  hyfryd  glaf 
O  gariad  mwy  ei  rym. 
8  Tyn  fy  serchiadau'n  gryno  iawn 
Oddi  wrth  wrthddrychau  gau, 


PROFIADAU  CRBDADYN. 

At  yr  un  gwrthddrych  ag  sydd  fyth 


Yn  ffyddlon  yn  parhau. 
4  'Does  gyfl^vr  dan  yr  awyr  las 

'Rwyf  ynddo'n  chwennych  byw; 
Ond  fy  hyfrydwch  fyth  gaiíf  fod 
O  fewn  cynteddau'm  Duw.       w. 

603.  -Pob  peth  yn  ddim  yn  ymyl 

Crist. 
M.  c— Ballerma,  91.     St.  Leonard,  T.  24. 

T>AN  byddo  f'Arglwydd  i  mi'n  rhoi 
-*-    Ond  golwg  ar  ei  wedd, 
Mae'r  oll  a  welir  dan  yr  haul 
Yn  ddiddim  wrth  ei  hedd. 

2  Mae  ardderchowgrwydd,  rhwysg,  a 

Y  ddaear  fawr  i  gyd,  [gryra, 

"Wrth  deimlo'rgronynlleia'  o'th  hedd, 
011  yn  diflanu  'nghyd. 

3  Mi  rof  f 'ymddiried  ynddo  ef, 

Mae'n  noddfa  lawn  i'r  gwan ; 
Ac  er  y  curo  sy  arna'i  lawr, 
Fe  god  fy  mhen  i'r  lan.  w. 

604.  Teithio  trwy  nerth  y  groes. 

m.  c— Martyrdom,  90.    Ballerma,  9L 

A  C  er  fod  draw  afonydd  mawr— 
"^1*  Holl  ofnau  angeu  loes, 
Af  trwyddynt,  er  eu  grym  a'u  maint, 
Dan  gysgod  gwaed  y  groes. 

2  Mi  gly waf  lais  merthyron  lu, 

A  seintiau,  yn  y  blaen, 
'Nawr  wedi  cyrhaedd  pen  y  daith, 
Er  gwaethaf  dŵr  a  thân. 

3  Fy  enaid,  diangc  tua'r  lan, 

Nac  ofna'r  drygau  hyn, 
A  chadw  d'olwg  yn  y  blaen 
Yn  union  at  y  bryn. 

4  Edrychaf  ar  y  croesbren  trwm 

Fu  ar  ei  ysgwydd  ef, 
A'r  goron  ddrain  fu  ar  ei  ben, 
Pan  brynodd  i  mi'r  nef, 

5  Mae'n  eiriol  fry  o  fíaen  y  faingc, 

Yn  cofio'i  boen  a'i  waed ; 
Ac  wedi  gwneyd  tragwyddol  hedd 
'Nawr  rhyngof  fi  a'm  Tad.  w. 

605.  Yr  aflan  yn  anturio  at  yr 

orsedd. 
M.  C— Gloucester,  76.    St.  Stephan,  78. 

T7R  maint  fy  llygredd  o  bob  rhyw, 
"iJ  Er  cymmaint  yw  eu  rhif, 
Ac  er  fy  nwydau  cyndyn,  chwith, 

Sy'n  para  fyth  yn  gryf ; 
2  Af  at  yr  orsedd  fel  yr  wyf— 

Anfeidrol  orsedd  gras, 
Datguddiaf  yno  'nghlwyfau  maith, 

A'm  holl  archollion  cas. 


PROFIADAU 

J  Mi  welaf  lu  anfeidrol  wyn, 
Yn  aml  fel  y  sôr, 
A  fu  fel  finnau'n  aflan  oll, 
Yn  bur  yn  nghwmni'm  Nêr. 
4  Wel,  finnau'r  eiddil,  gwana'i  lun, 
Heb  ddim  ond  fíìaidd  friw, 
Anturiaf  at  drysorau'r  nef— 
Cyfiawnder  pur  fy  Nuw.  W. 

608.     "Nawrthodfi." 
M.  c— Windsor,  95.    Ẁorcester,  96. 
A  T  un  a  wrendy  weddi'r  gwan 
■"■  'Rwyf  yn  dyrchafu  'nghri ; 
Yn  mhob  cyfyngder,  ing,  a  phoen, 
O  Dduw !  na  wrthod  fi. 

2  Er  mor  annheilwng  o  fwynhau 

Dy  bresennoldeb  di, 
A  haeddu  'mwrw  o  ger  dy  fron, 
O  Dduw !  na  wrthod  fi. 

3  Pan  fo'm  cydnabod  îs  y  nen 

Yn  cefnu  arna'i  'n  rhi', 

A  châr  a  chyfaill  yn  pellhau, 

0  Dduw!  na  wrthod  fi. 

4  Er  bod  yn  euog  o  dristau 

Dy  Ysbryd  sanctaidd  di, 
A  themtio  dy  amynedd  mawr, 
O  Dduw !  na  wrthod  fi. 

5  Er  mwyn  dy  grôg  a'th  angeu  drud 

Ar  fynydd  Calfari, 
A'th  ddwys  eiriolaeth  yn  y  nef, 
O  Dduw !  na  wrthod  fi. 

6  Pan  yn  wynebu  ymchwydd  yr 

Iorddonen  ddofn  ei  lli', 
A  theithio'n  unig  drwy  y  glyn, 
O  Dduw !  na  wrthod  fi. 

7  A  phan  y  deui  yr  ail  waith, 

Mewn  mawredd,  parch,  a  bri, 
I  farnu'r  by w  a'r  marw  'nghyd, 
O  Dduw!  na  wrthod  fi.  E.  B. 

607.  "fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw." 
M.  c— French,  77.    Ballerma,  91. 
A  E.  fôr  tymmhestlog  teithio  'rwyf 
■"-  I  fyd  sydd  well  i  fyw, 
Gan  wenu  ar  ei  'stormydd  oll— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 
%  Drwy  leoedd  geirwon,  enbyd  iawn, 
A  rhwystrau  o  bob  rhy w, 
Y'm  dygwyd  eisoes  ar  fy  nhaith— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  lly  w. 
5  Er  cael  fy  nhaflu  o  don  i  don, 
Nes  ofni  bron  cael  byw, 
Diangol  ydwyf  hyd  yn  hyn— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 
4  Ac  os  oes  stormydd  mwy  yn  ol, 
Yn  nghadw  gan  fy  Nuw, 
Wynebaf  amynt  oll  yn  hyf— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  llyw. 


CREDADYN. 

5  A  phan  bo'u  hymchwydd  yn  cryfhau, 

Fy  angor  sicr  yw, 

Y  dof  yn  ddiogel  trwyddynt  oll— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  lly  w. 

6  I  mewn  i'r  porthladd  tawel,  clyd, 

O  swn  y  storm,  a'i  chlyw, 

Y  caf  fynediad  llon  ryw  ddydd— 
Fy  Nhad  sydd  wrth  y  lly  w.    E.  B. 

608.     Gorchestion  ffydd. 
M.  c— Exeter,  88.    Caithness,  T.  25. 

rilRW  Y  ífydd  eheda  gweddi'r  gwael, 
•*■  Ac  yntau  gyda  hi, 
Tyr  ei  gadwynau'n  chwilfriw  mân 
Yn  ngolwg  Calfari. 

2  O'r  dyfnder  esgyn  gweddi'r  ffydd, 

O  eigion  moroedd  mawr ; 
Ac  o  gyfammod  Duw,  a'i  wedd, 
Mae'n  tynu  hedd  i  lawr. 

3  Trwy  ffydd  mae'n  cadw  'nghanol  tân, 

Er  nerth  ei  anian  ef ; 
Yn  nghanol  llewod,  byw  mae  ffydd, 
A'i  golwg  tua'r  nef. 

4  Saif  ffydd,  trwy  iachawdwriaeth  Iôr, 

Er  gweled  môr  yn  cau ; 
A  ffydd,  â'i  gwialen,  gair  y  llŵ, 
A  rwyga  hwnw'n  ddau. 

5  Pe  ai'r  mynyddoedd  oll  i'r  môr, 

Yr  Arglwydd  Iôr  yw  rhan 

Pob  perchen  ffydd,  ac  ato  rhed 

Am  nodded  yn  mhob  man. 

6  I'r  lan,  o'r  dyfnder  du,  a'r  don, 

Daw  etifeddion  ffydd, 
A'u  cân  yn  un,  er  chwerw  loes, 
Am  angeu'r  groes  ryw  ddydd.  B.  J. 

609-  Oynnaliaeth  ar  y  daith. 

M.  c— Caithness,  y.  25.  St.  Stephan,  78. 
VN  mlaen  mi  deithiaf  tua'r  wlad 
•*-   Ges  mewn  addewid  draw ; 
Ennillodd  Iesu  im  ryddhâd, 
Fy  iachawdwriaeth  ddaw. 

2  Er  i  mi  gwrdd  â  lluoedd  maith— 

Gelynion  mawr  eu  grym ; 
0  ddydd  i  ddydd,  tra  ar  fy  nhaith, 
Fy  Nuw  rydd  gymmhorth  im. 

3  Os  crwydrais  fel  afradlon  ddyn, 

Yn  mhell  o  dŷ  fy  Nhad : 
Ddoe,  heddy w,  byth,  mae  Duw  yr  un; 
Parhâ  ei  gariad  rhad. 

4  Os  llaesu'n  awr  y  mae  fy  hedd, 

Wrth  gofio  angeu  ddydd ; 
Fel  Dafydd,  cyn  fy  myn'd  i'r  bedd. 
Caf  deimlo  gallu  ffydd. 

5  Fy  anwyl  Grist  i'm  breichiau  cat 

Ac  yn  ei  haeddiant  ef, 
Mewn  heddwch,  fel  Simeon,  af 
Yn  rhwydd  o'r  byd  i'r  nef.    P.  w. 


PROFIADAU 

610.     Yr  afael  sicraf  fry. 

n.  c—  Erench,  77.    Ballerma,  91. 
"HYWEDWYD  ganwaith  na  chawn 
■^      fyw, 

Gan  anghrediniaeth  hy*; 
Ond  ymddiriedaf  yn  fy  Nuw, 

Mae'r  afael  sicraf  fry. 

2  Cyfammod  Duw,  a'i  arfaeth  gref, 

5Tn  gadarn  sydd  o'm  tu ; 
Anghyfnewidiol  ydyw  ef ; 
Mae'r  afael  sicraf  fry. 

3  Er  beiau  mawrion,  rif  y  dail, 

A  grym  euogrwydd  du, 
Iawn  ac  eiriolaeth  Crist  yw'm  sail ; 
Mae'r  afael  sicraf  fry. 

4  Rhagluniaeth  fawr  y  nef  o'm  plaid, 

Ei  holl  olwynion  try ; 
Agorai'r  môr,  pe  bydclai  raid ; 
Mae'r  afael  sicraf  fry. 

5  Caf  floeddio  congcwest  yn  y  man, 

Pob  gelyn  draw  a  ffy ; 
Can's  er  nad  ydwyf  fi  ond  gwan, 
Mae'r  afael  sicraf  fry.  p.  j. 

ulli  Disgwyl  wrth  yr  Arghoydd. 
M.  c— St.  Stephan,  78.  Gloucester,  76. 
iy/TAE  addewidion,  melus  wledd, 
JJLL  Yn  gyflawn  ac  yn  rhad, 
Yn  y  cyfammod  pur  o  hedd, 
Tragwyddol  ei  barhâd. 

2  'Rwyf  fìnnau  yn  dymuno  dod 

Fr  wledd  ddanteithiol  fras 
Ac  felly  mi  gaf  seinio  clod 
Am  ryfedd  rym  ei  ras. 

3  0  !  rhwyma  fi  wrth  byst  dy  byrth, 

I  aros  tra  fwyf  by w, 
I  edrych  ar  dy  wedd  a'th  wyrth, 
A'th  foli  di,  fy  Nuw. 

4  Tycli  fo'm  cymmhorth  parod  iawn, 

I'm  cynnal  ar  fy  nhaith ; 
A  thi  dy  him  fo'm  trysor  llawn 
I  dragwyddoldeb  maith.  T.  J. 

612.  Profiadau  cymmysg. 
M.  c.  D— Aeron,  t.  29. 

(^JALARU'r  wyf  mewn  dyffrm  du, 
^  Wrth  deithio  i  dŷ  fy  Nhad ; 
Ar  ben  y  bryniau'n  líawenhau 

Wrth  wefed  cyrau'r  wlad : 
'Rwyii  ddu  fy  líiw,  a'm  gwisg  yn  wen; 

'Rwy'n  llawen  ac  yn  brudd ; 
'Rwy'n  agos  iawn,  ac  etto  'mhell ; 
'Rwy'n   waeth,    'rwy'n    well,   bob 
dydd.  an. 

613.  Chicant  t'm  dattod. 

2.  8.— Potsdam,  104.    Aberdeen,  103. 
"T)RAW'r  wlad,  [ryddhâd 

-^  Lle'r  wyf  yn  disgwyl   liwyr 


CREDADYN. 

O  law'm  gelynion  mawr  eu  brad, 
Trwy  rinwedd  gwaedfy  Iesugwiw; 

'Does  gelyn  mwy  a  ddaw  i'r  lan 
I'r  hyfryd  í'an  ar  fyr  caf  fy w. 

2  Y  llen  [wen^ 
Sydd  rhyngwyf  'nawr  a'r  nefoedd 
A  rwyga  Duw  o'r  ddae'r  i'r  nen  ; 

I'r  wlad  uwch  ben  fe'm  harwain  ef; 
A  dringo  i'm  gorphwyst'a  gaf, 
Sy'n  mynwes  Naf  ó  fewn  i'r  net 

3  Abyw 

Ga'i  'n  dawel  fry  heb  boen  na  briw, 
A'm  cynnhes  nyth  yn  nghôl  ty  Nuw, 

Lle  mae   pob    rhyw    ddiddanwch 

llawn ;  [nghnawd, 

Yn   rhydd   i'r   llwch    mi   rown   fy 

Fyn'd  at  fy  Mrawd  yn  awr,  pe  cawn. 

4  Mor  fawr 

Yw'r  syched  sy  ar  f'enaid  'nawr, 
Am  wel'd  dy  wedd,  O  !  hyfryd  wawr— 

Boreuddydcltragwyddoldeb  pur ; 
Ymado'n  rhwydd  â  châr  a  ffi'ynd 

A  wnawn,  gael  myn'd  i'r  nefol  dir. 

5  Bob  pryd, 

Efarwel  i  ti,  ddaearol  fyd, 
'Does  yma  i'w  gaei  ond  gwae  i  gyd: 
Mae'm  trysor  drud  mewn  uinas  cliaw, 
Mae  'nghalon  eisoes  gyda'm  Brawcl, 
Lle  bydd  fy  nghnawd  i  maes  o  law. 

614.  Iachawdwriaeth  trwy  yr 

Äberth. 
2.  8,— Bethesda,  105.    Dorcas,  107. 

"VN  rhad  [iachâd, 

x   'Rwy  n  disgwyl  rywbryd  cael 
Er  mwyn  yr  Aberth  mawr  a  gaed ; 

Dyrchafu'r  gwaeda  íÿddfy  ngwaith. 
I  oesoedd  dirifedi'r  gwlith, 

Os  dof  fi  byth  i  ben  fy  nhaith. 

2         Yr  Oen 

Aeth  dan  fy  mhenyd  i  a'm  poen, 
Ni  thawaf  byth  am  dano  a  sòn ; 

Ei  gariad  tirion  fydd  fy  nghân 
Am  achub  un  mor  wael  ei  lun, 

A'm  tynuei  hun  o'r  gynneu  dân.  Air. 

615.  Gras  yr  Iesu,  a  thrueni 

pechadur. 
7.6.D.— Pwllheli,  114.  Caerllyngoed,  117. 
A  NGY  LION  dcent  yn  gysson, 
•**-  Rifedi  gwlith  y  wawr, 
Rhoent  eu  coronau  euraidd 

O  tìaen  y  faingc  i  lawr, 
Chwareuent  eu  telynau 

Ynghyd  â'r  saint  yn  un; 
Eyth,  fýth  ni  chanent  ddigon 
Am  Dduwdod  yn  y  dyn. 
2  Ni  fuasai  genyf  obaith 

Am  ddim  ond  fflamau  syth. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Y  pryf  nad  yw  yn  marw, 
A'r  t'wyllwch  dudew  byth, 

Oni  buasai  i'r  hwn  a  hoeliwyd 
Ar  fynydd  Calfari, 

O  ry\v  anfeidrol  gariad, 
I  gofio  am  danaí'  fi. 

3  'Rwy'n  edrych  arnaf  f'hunan 

A  rhyw  gasineb  mawr; 
Mwy  diddim,  mwy  disylwedd, 

Na  phryfed  mân  y  llawr; 
'Does  ond  yr  aberth  hwnw 

Wnaed  ar  Galfaria  fryn, 
A'm  crea  oll  yn  newydd, 

A'm  golcha  oll  yn  wyn. 

4  Ti,  Farnwr  byw  a  meirw, 

Sydd  âg  allweddau'r  bedd, 
Terfynau  eitha'r  ddaear 

Sy'n  disgwyl  am  dy  hedd ; 
'Dy  w  gras  i  ti  ond  gronyn, 

Mae  gras  ar  hvn  o  bryd 
Ry w  filoedd  maith  o  weithiau 

I  mi  yn  well  na'r  byd. 

5  O  fìaen  y  fainge  rhaid  sefyll, 

Ië,  sefyll  cyn  bo  hir; 
Nid  oes  a'm  nertha  yno 

Ond  dy  gyfiawnder  pur : 
Myfi  anturia'n  eon 

Trwy  ddyfroedd  a  thrwy  dân 
Heb  oleu  ac  heb  lewyrch, 

Ond  dy  gyfìawnder  glân.  W. 

616,  Cyfranogiad  o  rinwedd  y 


7.6.D.— Caerllyngoed,117.  Abertawe,Y.3l 
Ç)  !  YSBRYD  pur  nefolaidd, 
^    Cyn  'relwyf  lawr  i'r  bedd, 
Trwy  ryw  athrawiaeth  hyfryd, 

Gâd  i  mi  brofi'th  hedd : 
Maddeuant !  O  maddeuant ! 

Maddeuant  cyfan,  rhad, 
Yw'r  cyntaf  peth  wy'n  geisio 

Yr  awrhon  yn  y  gwaed. 

2  0  haeddiant  annherfynol, 

A  gras  o  nefol  ry  w, 
Rhaid  i  mi  gael,  a  wnelo 

Fy  heddwch  ílawn  â  Duwî 
'Dyw  gwaith,  a  dyledswyddau, 

Ganmolir  trwy'r  holl  fyd, 
Yn  abl  i  faddeu  pechod, 

Pe  byddent  fyrdd  ynghyd. 

3  Mae  ynddo  nerth  diderfyn, 

Doethineb  maith  yn  rhad; 
Deng  miliwn  o  rinweddau, 

A  rhagor,  yn  ei  waed : 
Mae  ynddo  at  bob  angen 

Sydd  ar  bechaclur  gwan, 
Dan  filocdd  o  ammheuon, 

I  godi  ei  ben  i'r  lan. 

4  0 !  cred,  O !  cred,  cei  gymmhorth 

I  dynu'r  ilygad  de ; 


O !  cred,  0  !  cred,  cei  allu 

I  dori'r  fraich  o'i  lie : 
Trwy  gredu,  ti  orchtÿgi 

Elynion  rif  y  gwlrth ; 
Cred  yn  yr  Oen  yn  unisr, 

A'th  wna  yn  tiapus  byth.    w.— TH. 

617  •    Gweddi  am  gymmhorlh 
mewn  gicendid. 
7.  6.  D.— Pwllheli,  114.  Caerllyngoed,  117. 
Ç\  !  TYRED,  Iôr  tragwyddol, 
^    Mae  ynot  ti  dy  hun 
Fwy  moroedd  o  drugaredd 

Nag  a  feddyliodd  dyn: 
Os  deui  at  bechadur, 

A'i  godi  ef  i'r  Jan, 
Ei  galon  gaiff,  a'i  dafod, 
Dy  ganmol  yn  y  man. 
2  Gwaredu'r  saint  rhag  uffern 
A  phechod  drwg  ei  ry w, 
O  safn  y  bedd,  ac  angeu, 

A'u  dwyn  i  fynwes  Duw ; 
Eu  harwain  dros  fynyddau, 
A  thrwy  yr  anial  chwith, 
A  grea  nef  y  nefoedd 
Yn  gân  heb  ddiwedd  byth. 

W.~~TH. 

618.        Dirmyg  Crist. 

7. 6.  d— Manheim,  111. 
TjAywy  groes,  y  gw'radwydd, 
-^  Y  gwawd,  a'r  erlid  trist, 
Y  dirmyg  a'r  cystuddiau, 
Sydd  gyda  Iesu  Grist ; 
Can's  yn  ei  groes  mae  coron, 

Ac  yn  ei  wawd  mae  bri, 
A  phleser  yn  ei  gariad 
Sydd  f wy  na'n  daear  ni. 

W.—G.  D.  C. 

U 1  y .      Pwyso  ar  Grist. 
7.  6.  d.— Bremen,  112.    Ramah,  108. 
TyEL,  pwysaf  arnat,  Arglwydd, 
v '    Tra  yma  byddwyf  by w ; 
Dy  angeu  sydd  yn  deilwng, 
Ti  wyt  anfoidrol  Dduw  : 
O !  atteb  dros  fy  meiau, 
A  chliria  fi  â'th  waed, 
Yn  ngẃydd  yr  holl  angylion, 
Yn  awr  ger  bron  fy  Nhad. 

2  Ni  edrychaf  ar  ddim  arall 

Yn  unig  ond  tydi, 
Dan  hoelion  dur  yn  griddfan 

Ar  fynydd  Calfari ; 
Fy  lloches  rhag  euogrwydd, 

Tra  ar  y  ddaear  hon, 
Fydd  ol  yr  hoelion  geirwon, 

A  chlwyf  y  way  wffon. 

3  Yn  awr  'rwy'n  gorfoleddu, 
Can's  gosod  wnes  y  sail 

Ar  gadarn  Graig  yr  oesoedd, 
Séf  haeddiant  Adda'r  aü ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Dim  arall  dan  y  nefoedd 

All  roddi  i  nii  hedd, 
A  thawel  orfoleddu 

Yn  wyneb  angeu  a'r  bedd. 

*  Mi  rof  fy  nwylaw  bellach 

Ar  ben  yr  aberth  mawr ; 
Mi  rifaf  yno'n  gryno 

Fy  holl  bechodau  i  lawr; 
Fe'u  rhof  yn  bwn  i  orphwys 

Ar  ysgwydd  Brenin  nen ; 
Fe'i  gwela'n  crymu  danynt 

Wrth  farw  ar  y  pren. 

5  Duw,  rho  i  mi  ffydd  i  edrych, 

Yn  mhob  caethiwed  du, 

A  phechod  arna'i  'n  gwasgu, 

Ar  fryniau  Calfari : 
Gwna  i  fy  nghalon  deimlo 
Dy  anghymmharol  loes ; 
A'm  lloches  gynnes,  daweí, 
Fo'n  wastad  dan  y  groes. 

W.— G.  D.  C. 

620.        Sylfaen  safadwy. 

7.  6.  d.— Manheim,  111. 

A  M  graig  i  adeiladu, 
""-  Fy  enaid,  chwilia'n  ddwys ; 
Y  sylf'aen  í'awr  safadwy 

I  roddi  arni'th  bwys: 
Bydd  melus  yn  yr  afon 

Gael  Craig  a'm  deil  i'r  lan, 
Pan  fyddo  pob  rhyw  stormydd 

Yn  curo  ar  f 'enaid  gwan.  Q. 

62  X  •     Ymbü  am  faddeuant. 

7.  6.  D.— Llydaw,  115.    Talybont,  T.  40. 

pECHADUR  wyf,  O  Arglwydd! 
*L    Yn  curo  wrth  dy  ddôr; 
Erioed  mae  dy  drugaredd 

Ddiddiwedd  yn  ystôr : 
Er  i  ti  faddeu  beiau 

Rifedi'r  tywod  mân, 
Gwn  fod  dy  rad  drugaredd 

Lawn  gymmaint  ag  o'r  blaen. 

2  Dy  hen  addewid  rasol 

A  gadwodd  rif  y  gwlith 
O  ddynion  wedi  eu  coili 

A  gân  am  dani  byth  ; 
Er  cael  eu  mynych  glwyfo 

Gan  bechod  ìs  y  nen, 
Iacheir  eu  mawrion  giwyfau 

A  dail  y  by  wiol  bren. 

3  Gwasgara'r  tew  gymmylau 

Oddi  yma  i  dŷ  íÿ  jNhad; 
Dadguddia  i  mi  beunydd 

Yr  iachawdwriaeth  rad ; . 
A  dywed  air  dy  hunan 

Wrtli  f  enaid  clwyfus,  trist, 
Dy  fod  yn  maddeu  'nieiau 

in  haeddiant  lesu  Grist.      S£.  E. 


O  2  2i .     Y  Publican  edifeiriol. 
7.  6.  d.— Talybont,  T.  40.    Jabez,  116. 
Q'TH  flaen,  O  Dduw!  'rwy'n  dyfod, 
J-7  Gan  sefyll  o  hir  bell ; 
Pechadur  yw  fy  enw— 

Ni  feddaf  enw  gwell ; 
Trugaredd  wyf  yn  geisio, 

A  cheisioetto  wnaf; 
Trugaredd  i  mi  dyro, 

'Rwy'n  marw  oni  chaf. 

2  Pechadur  wyf,  mi  welaf, 

O  Dduw !  nad  allaf  ddim ;      [euog, 
'Rwy'n  dlawd,  'rwy'n  frwnt,  'rwy'n 

O !  bydd  drugarog  im ; 
'Rwy'n  addef  nad  oes  genyf, 

Trwy  'mywyd  hyd  fy  m'edd, 
O  hyd  ond  gwaeddi— "  Pechais! 

Nid  wyf  yn  haeddu  hedd." 

3  Mi  glywais  gynt  fod  Iesu, 

A'i  fod  ef  felly'n  awr, 
Yn  derbyn  publicanod 
A  phechaduriaid  mawr ; 

0  !  derbyn,  Arglwydd— derbyn 
Fi  hefyd  gyda  hwy, 

A  maddeu  f'  holl  anwiredd, 
Heb  gofio'm  camwedd  mwy.  t.  W. 

U  2  O  •  Dedwydd  fuddugoliaeth 

yn  y  diwedd. 
7.  6.  D.— Manheim,  111.    Syria,  t.  38. 
(^S  dof  fi  trwy'r  anialwch, 
^  Rhyfeddaf  fyth  dy  ras, 
A'm  henaid  i  lonyddwch 

'R  ol  ganwaith  golli'r  maes, 
A'r  maglau  wedi  eu  tori, 

A'm  traed  yn  gwbl  rydd; 
Os  gwelir  fi  fel  hyny, 
Tragwyddol  foli  a  fydd. 
2  Os  gwelir  fi,  bechadur, 

Ryw  ddydd  ar  ben  fy  nhaith, 
Rhyfeddol  fydd  y  canu, 

A  newydd  fydd  yr  iaith ; 
Yn  seinio  "  Buddugoliaeth," 
Am  iachawdwriaeth  lawn, 
Heb  ofni  colli'r  frwydr, 
Na  boreu  na  phrydnawn.        ajt. 

624.    Diangfa  iWbywyd. 

7.6.D.— Meirionydd,  109.   Ta]yllyn,  T.  37. 

(^]ES  ddẃr  o'r  graig  i  yfed, 

^  I  dori'm  syched  mawr ; 

Ces  beunydd  fara  i'w  fwyta, 

O'r  nef  y  ciaeth  i  lawr ; 
Ces  delyn  tu  yma  i  angeu, 
Fy  holl  gystuddiau  ffodd, 

1  ganu  i'r  Öen  fu  farw, 
Mae'n  Briod  wrth  fy  modd. 

2  Mi  gysgaf  hûn  yn  esmwy th 
Ar  fyr  yn  lìwch  y  lìawr, 


PROFIADAU 

Yn  holliach,  wedi  gorphen 
Milwriaeth  f  Arglwydd  mawr; 

Heb  elyn  i  fy  mlino 
I  dragwyddoldeb  maith ; 

Caf  fuddugoliaeth  hollol 
Yn  lân  ar  ben  fy  nhaith.         m.  e. 

625.  Pwi/so  ar  drugaredd. 
7.  6.  d.— Talybont,  t.  40. 

À  TTOLWG,  Arglwydd,  gwrando, 
*"■  'Rwy'n  curo  wrth  dy  ddôr, 
Gan  deimlo  'maich  yn  drymach 

Na  thywod  mân  y  môr : 
Er  cymmaint  yw  f'y  llygredd, 

Mwy  y w'th  drugaredd  di ; 
O  !  crea  anian  fy wiol, 

Anfarwol,  ynof  íì.  ET.  w. 

626.  Gras,  y  trysor  goreu, 

m.  b—  Ridge,  y.  41.    Ipswich,  122. 
"DOB  pleser  îs  y  rhod 
x    A  dderfydd  maes  o  law  : 
Ar  bleser  uwch  y  mae  fy  nôd, 
Yn  nhir  y  bywyd  draw. 
2  Pe  meddwn  aur  Peru, 
A  pherlau'r  India  bell, 
Mae  gronyn  bach  o  ras  fy  Nuw 
Yn  drysor  canmil  gwell. 
S  Gwell  na  phleserau'r  byd 
Un  funyd  o'th  f wynhau ; 
Gwedd  Iesu  hardd  rydd  i  mi  o  hyd 
Wir  fy  wyd  i  barhau. 
A  Dymunwn  ado'n  lân 

Holl  wâg  deganau'r  llawr, 
A  phenderfynu  myn'd  yn  mlaen 
Ar  oi  fy  Mhrynwr  mawr.       w.  L. 

627.  Y  daith  oV  Aipht 

M.  B.  D.— Aberdar,  a.  17.    Pererin,  T.  44. 
Q  ARGLWYDD!  awdwr  hedd, 
w    Tra  rhyfedd  y w  dy  ras ; 
Ti'm  tynaist  i,  fel  yn  dy  law, 

O'r  dy  wyll  Áipht  i  maes : 
Dy  wialen  di,  a'th  ffon, 

Rydu  im  gysuron  rhad ; 
Dy  rasol  hedd,  fy  Iesu  hael, 

Yw'm  gwledd  mewn  anial  wlad. 

2  Pan  oedd  fy  ngobaith  gwan 

Yn  llesg  wrth  lan  y  môr, 
Heb  genyf  ffydd,  na  nerth  i  ffoi, 

Yn  ebrwydd  doi  fy  Iôr 
I'm  ty  wys  ar  fy  nhaith, 

Tua'm  hetifeddiaeth  rad : 
Dy  rasol  hedd,  &c. 

3  Tramwyaist  o  fy  mlaen 

Trwy  diroedd  Basan  draw  ; 
Rhoddaist  y  llu,  er  maint  eu  llid, 

A'u  bro  i  gyd  mewn  braw : 
Gelynion,  yn  mhob  man, 

A  gwympant  dan  fy  nhraed: 
Dy  rasol  hedd,  &c. 


CREDADYN. 

4  Gwell  wyt  i'm  henaid  gwan 

Na  tharian,  yn  ddigôl ; 
Ar  fy  ngelynion  caed  y  dydd, 

D'  addewid  sydd  dan  sêl ; 
Can's  ffyddlon  wyt  erioed, 

Mewn  ammod  o  barhâd : 
Dy  rasol  hedd,  fy  Iesu  hael, 

iw'm  gwledd  mewn  anial  wlad.  w. 

628.    Cymmhorth  o  Dduw. 
m.  b.  D.— St.  Barnabas,  129. 
T>  HOP  arno  ef  fy  mhwys, 
J_w  Er  maint  y  cyfrwys  lu; 
Pel  un  cystuddiol,  rhoddaf  floedd 

I  entrych  nefoedd  fry ; 
Mi  goda'm  dwylo  i'r  lan — 

Lluddedig,  gwan,  a  gwyw, 
Ac  ni  wan  gredaf  gario'r  dydd, 

Fy  nghymmhorth  fydd  fy  Nuw.  w. 

\)2iV.Mawlam  brofiad  ofendithion 
iachaiudwriaeth. 
m.  b.  D.— Eden,  45.    Aberdar,  A.  17. 
TJENDIGAID  fyddo'r  awr 

Y  clywais  ddwyfol  lef, 
O'r  anial  fyd,  i'm  galw  i  maes 

Tua  hyfryd  deyrnas  nef ; 
Pe  gododd  seren  ddydd, 
A'i  goleu  sydd  yn  rhoi 
Cymylau  t'wyllaf,  tewaf,  llawn, 
Yn  fuan  iawn  i  ffoi. 

2  Ces  brofi  dwyfol  hedd 

Gyda  gorfoledd  mawr ; 
'Rwy'n  cofio'r  effaith— cofìo'r  pryd, 

Yn  hyfryd  hyd  yn  awr, 
Pan  gefais  wir  ryddhâd, 

Trwy  werthfawr  waed  fy  Nuw ; 
Ei  gariad  oedd  yn  felus  braf, 

Pe'i  caraf  tra  bwyf  by w, 

3  A  thyma'r  cyntaf  bryd 

Yr  aeth  y  byd  yn  ddim, 

Y  collodd  hithau,  uffern  fawr, 
(O!  hyfryd  awr!)  ei  grym; 

Py  enaid  aeth  yn  rhydd, 
Pan  ddaeth  y  dydd  i  ben; 

Ni  all  cadwynau  ddala  awr 
Dros  arfaeth  fawr  y  nen. 

4  Darigoswyd  im  pryd  hyn 

Y  baradwysaidd  wlad, 

A'r  holl  bleserau  hyfryd  sy 

O  fewn  i  dŷ  fy  Nhad; 

Y  manna  nefol,  cudd, 

Sy  i'w  gael,  yn  rhydd  heb  drai, 
Dros  dragwyddoldeb  yn  y  nef 
I'r  dewisedig  rai, 

5  'Roedd  pob  gwageddol  fìys 

A  gefais  ís  y  nef 
Yn  toddi,  ac  yn  myn'd  yn  ddim, 

Yn  ngrym  ei  gariad  ef ; 
Ee  ddarfu  pob  rhyw  flas 

Ar  bleser  cas  ei  ry  w, 


PROFIADATJ  CREDADYN. 


Pan  gefais  yfed  dyfroedd  clir 

0  tfynnon  bur  fy  Xuw.  W. 

630.  Hyder  yn  Nuw. 

II. b.  D—  Pererin,  Y.  44.    Aberdar,  A.  17. 

WEL,  f  enaid,  dos  yn  mlaen, 
'Dyw'r  bryniau  sydd  ger  llaw 
Un  gronyn  uwch,  un  gronyn  mwy, 

Na  hwy  a  gwrcídaist  draw : 
Dy  anghrediiiiaeth  gaeth, 

A'th  ofnau  maith  eu  rhi', 
Sy'n  peri  it  feddwl  rhwystrau  ddaw 
Yn  fwy  na  rhwystrau  fu. 

2  'Run  nerth  sydd  yn  fy  !STuw, 

A'r  un  yw  geiriau'r  nef, 
'Run  gras,  a'r  un  ftÿddlondeb  sy 

'N  cartrefu  ynddo  ef : 
Fy  ngwendid  o  bob  math, 

A'm  llygredigaeth  cry', 
Ddiffoddant,  er  eu  natur  gas, 

Hyd  fyth  mo'r  gras  sydd  fry. 

3  Mi  welaf  f yrdd  dan  sel, 

Fu'n  ofríi  fel  fy  hun, 
*Nawr  wedi  dringo'r  creigiau  serth, 

1  gyd  trwy  nerth  yr  un  ; 
Yn  canu'r  ochor  draw, 

Heb  arnynt  fraw  na  phoen, 
Caniadau  tìyfryd  Calfari, 
Dioddefaint  addfwyn  Oen.       w. 

631.  Haeddiant  y  groes  ynfwyna 

grym  euogrwydd. 
m.  b.  d.— St.  Barnabas,  129.  Pererin,Y.44. 
rpi,  Iesu,  Frenin  nef, 
x  F' Anwvlvd,  a  fv  Nuw 
Yn  eithaf  pell  o  dŷ  fy  Nhad, 

Mewn  anial  wlad,  'rwy'n  byw ; 
Mewn  ofnau  'rwyf,  a  braw, 

Bob  llaw  gelynion  sydd; 
0 !  addfwyn  Iesu,  saf  o'm  rhan, 

A  thyn  y  gwan  yn  rhydd. 
2  Mae  Satan  ar  fy  ne' 

Yn  pledio  grym  fy  chwant ; 
Ac  mae  euogrwydd,  gwmwl  du, 

Yn  cadw'r  goleu  i  bant ; 
Mae  pechod  gyda'r  rhai'n 

A'i  uífernol  sain  mor  gry\ 
*Rwyf  finnau'n  diangc,  rhag  fy  nal, 

I  fynydd  Calfari. 
S  Ac  yno,  dan  y  groes, 

Mi  gly  waf  gryfach  llef, 
Mi  gly waf  octìeneidiau  gwir, 

Griddfanau  pur  y  nef ; 
Acyno  gwnaf  fy  nyth, 

Yn  mhlith  rtìai  dua'u  rhyw  \ 
Mi  daflaf  fy  euogrwydd  du 

Yn  hollol  i  fy  Nuw. 

4  Mae  rhinwedd  yn  dy  waed 

I  faddeu  beiau  mwy 
líag  y  gall  angel  fyth,  na  dyn, 
I  rifo  mo  honynt  hwy ; 


Mae  ffynnon  ar  y  bryn 

A  ylch  yn  wyn  a  glân, 
Bechodau  o'r  ffieiddia  'rioed, 

Rifedi'r  tywod  mân. 
5  'Does  diwedd  fyth,  na  thrai, 

Ar  gariad  angeu  loes, 
Uwch  pris  o'r  gwerthfawrocaf  gaed 

Yw  haeddiant  gwaed  y  groes : 
Fe  gana'r  Negro  du, 

Fe  gana'r  Indiad  draw, 
Fe  faddeu  i'r  aflan  oes  y  sydd, 

Fe  faddeu  i'r  oes  a  daaw.         w. 

632.  Anfarwol  fywyd  lle  bo  Duw. 
M.  b.  d.— Pererin,  y.  4*.     Eden,  y.  45. 

"VTEWN  anial  dyrys  îe, 

■*■      Heb  gwmni  neb  rhyw  ddyn, 

Y  gallwn,  ond  cael  cwmni  Duw, 

Xn  dawel  fy  w  fy  hun : 
Fe  leinw  oll  yn  lân, 

Tu  fewn,  ac  o'r  tu  faes ;      > 
Nid  y  w'r  creadur,  er  ei  rym, 

Yn  helpu  dim  o'i  ras. 

2  Mae  tywyll  anial  nos, 

Peryglon  o  bob  rhyw, 
Holl  ofnau'r  bedd,  pob  meddwl  gwan, 

Yn  ffoi  o'r  fan  bo'm  Duw : 
Ond  tegwch  dwyfol  clir, 

A  chariad  pur  a  hedd, 
Gaiff  foci  yn  wleddoedd  pur  didrai 

I'r  rhai  sy'n  gwel'd  ei  wedd. 

3  Y  fan  bost  ti,  fy  Nuw, 

Anfarwol  fy  wyd  sy, 
Yn  tarddu,  megys  dwr  o'r  graig, 

I'r  lan  i'r  neí'oedd  fry : 
Rhyw  wawr  ddisgleirwen  sydd 

Yn  tywynu  o  hono  ef, 
Yn  arwain,  trwy  bob  ffos  a  phant, 

Holl  öyddlon  blant  y  nef. 
é  Ffarwel,  chwi  haul  a  lloer, 

Ffarwel,  chwi  ser  y  ne', 
Mae  presennoldeb  pur  fy  Nuw 

Yn  well  yn  llanw'r  lle : 
Rhyw  faith  dragwyddol  ddydd— 

Goleuni  sydd  yn"fwy, 
Yw'r  hwn  sy 'n  dbd  oddi  wrth  ei  wedd, 

Na'u  holl  ddisgleirdeb  hwy.     w. 

633.  Pivyso  ar  ffyddîondéb  Dmo. 

M.  B.  D.—  Pererin,  Y.  44.    Eden,  y.  45. 

>T>  AVY'N  ofni'm  nerth  yn  ddim 
-Lt/  Pan  elwy'  i  rym  y  dòn ; 
Mae  terfysg  yma  cyn  ei  ddod, 

A  syndod  dan  fy  mron : 
Mae  ofnau  o  bob  rhvw, 

011  fel  y  diluw  'nghyd, 
Yn  bygwth  i  fy  nhori  i  lawr, 

Pan  ddel  eu  hawr  ryw  bryd: 
2  A  minnau  sydd  am  ffoi, 

Neu  ynte  droi  yn  ol, 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Yn  methu  credu  saif  i'r  lan 

Un  truan,  gwan,  a  ffol ; 
Ac  etto  'rwyf  o  hyd 

Yn  symmud  peth  yn  mlaen ; 
Nid  fi  yw'r  cyntaf  eiddil  ẃr 

Gongcwerodd  ddŵr  a  thân. 
$  'Rwyf  yn  terfynu  'nghred, 

'Nol  pwyso  oll  ynghyd, 
Mai  cyfnewidiol  ydy  w  dyn, 

Ond  Duw  sydd  un  o  hyd ; 
Ar  ei  ffyddlondeb  ef, 

Sy'n  noddfa  gref  i'r  gwan, 
Mi  gredaf  dof,  'mhen  gronyn  bach, 

O'r  tonau'n  iach  i'r  lan. 
*  Cyfiawnder  marwol  glwyf, 

A  haeddiant  dwyfoi  loes, 

Y  pris,  y  gwerth,  yr  aberth  drud, 
A  dalwyd  ar  y  groes, 

A  gliria  'meiau'n  llwyr, 

A'm  golcha'n  hyfryd  lân ; 
Ac  nid  oes  arall  dan  y  nef 

A'm  nertha  i  fyn'd  yn  mlaen.  W. 

63áí.  "Awn  a  meddiannwn  y 

wlad." 
u.  B.  d.— Aberdar,  a.  17.  Heidelberg,128. 
"W"EL,  deuwch  tua'r  wlad, 
f  ?    Y  ffordd  a  gaed  yn  rhydd ; 
Ar  ol  rhy w  noswaith  dy wyll,  faith, 
'Nawr  gwawrio  wnaeth  y  dydd : 
Oddi  yma  i  Peru 

Mae  efengyl  Duw'n  rhoi  bloedd, 
Cyhoedda  i'r  Negro  du  eu  lliw 
Drugaredd  Duw  ar  goedd. 
t  Y  manna  pur  ar  goedd,— 
Dyferion  nefoedd  fry, 
Sydd  yn  dyhidlo,  foreu  a  nawn, 
Yn  beraidd  iawn  i  ni ; 

Y  diliau  hyfryd  hyn 
Gawn  brofi  yn  y  man  — 

Afonydd  gloy w  felus  win, 
O  nefol  rin  i'n  rhan.  W. 

63  5  •     Gras  yn  orchfygol, 
1E.  b.  d.— St.  Barnabas,  129.  Pererin,  T.  44. 
O  !  FENAID,  moria'n  ddewr, 
^    Mae  tonau  mawr  yn  groes, 
Cynddeiriog  rai  yn  canlyn  sy, 

'N  olynol,  ddydd  a  nos  ; 
Mae  cystudd  ar  bob  llaw 

Fyth,  yma  a  thraw,  'n  parhau, 
A'm  hysbryd  egwan,  dan  bob  ton, 

Yn  mron  a  llwfrhau. 
2  Mae'm  beiau'n  fawr  eu  grym, 

Megys  rhy w  fyddin  gref, 
Yn  sefyll,  fel  y  creigydd  serth, 

Yn  erbyn  nerth  y  nef : 
Tyr'd,  anorchfygol  ras, 

Meddianna'r  maes  yn  awr, 
A  tlior  elynion  mawr  eu  llid 

Yn  gryno  i  gyd  i'r  llawr. 


3  Disgwyliaf  ddydd  i  ddod, 

Hapusa  'rioed  a  gaed, 
Pan  gatfo  gras  effeithiol,  pur, 

Feddiannu  tir  ei  wlad : 
Rhaid  i'r  gelynion  ffoi, 

Er  ynt  grynhoi  ynghyd; 
Cwymp  dyfais  uft'ern  fawr  bob  darn 

Dan  farn  anfeidrol  lid. 

4  Wel,  bellach,  af  yn  hyf, 

Mae  Brenin  cryf  ger  llaw, 
Ac  nid  oes  ddwg,  o  tan  y  nef, 

Ei  ddefaid  ef  o'i  law : 
Ei  air  sydd  nerthol  wir, 

A'i  Ysbryd  pur  yn  dân, 
Nas  gall  y  gelyn  mwya'i  rym 

I  sefyll  ddim  o'i  flaen.  w. 

636.  Israel  Dmo  yn  croesi  yr 

lorddonen, 
M.  B.  D.— Pererin,  t.  44.    Aberdar,  a.  17. 

TV/TAE  yr  Iorddonen  fawr 
"LVX  Yn  dal  yn  awr  ei  dẃr, 
Mae  Israel  Duw,  trwy  ganol  hon, 

Yn  myn'd  yn  llon,  bob  gẃr : 
Mae'n  sefyll  ynddi'r  arch, 

Yn  fawr  ei  pharch  a'i  brí, 
Ac  yno  bydd  ein  tirion  Ffrynd, 

Nes  trosodd  fyn'd  â  ni. 

2  Ni  chaiff  y  dyfroedd  maith, 

I  rwystro'n  taith  yn  mlaen ; 
Fe  grona'r  dwr,  fe  hyllt  pob  bryn, 

Fe  ddiffydd  grym  y  tân ; 
'Does  pobl  a  fedd  fath  fraint 

A'r  saint  o  dan  y  nef, 
Sy'n  cael  eu  dwyn  trwy  lif  a  thon^ 

Yn  ffyddlon  ato  ef. 

3  'Does  bellach  ddim  ond  mawl, 

A  chanmawl  fyth  ein  Duw : 
Ein  tŵr  a'n  tarian  yn  mhob  man 

Efe  ei  hunan  y w : 
'Dy w  pechod,  er  ei  rym, 

Ei  euogrwydd  llym  a'i  boen, 
0  bwysau  ddim  o  flaen  y  Tad 

At  werthfawr  waed  yr  Oen.      W. 

637*  "  Bydl  drugarog  wrthyf, 
bechadur." 
M.  B.  D.— St.  Barnabas,  129. 
>"D  WY'n  gorwedd  dan  fy  mhwn, 
J-*'  Yn  isel  wrth  dy  draed, 
Yn  adde'  mod  yn  waelach  dyn 

Nag  etto  un  a  gaed; 
Rhy w  ddyfnder  sy  yn  fy  nglilwy* 

Mwy  nag  a  ddeall  dyn, 
Ac  nid  oes  yn  fadnabod  sy 
Neb  ond  tydi  dy  hun. 
2  O !  gwrando  weddi'r  tlawd ; 
On'd  ftÿddlawn  frawd  wyt  ti 
I'r  rhai  cystuddiol,  clwyfus,  gwafl* 
Sy'n  'nìofyn  rhan  o  fry  ? 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Ti  wyddost  am  fy  mhla, 

Fy  ngofid,  a  fy  mhwn, 
Ac  nid  oes  ond  d'anfeicíröl  rym 

Ail  symmud  dim  o  hwn. 

3  îíi  rof  fy  meiau  o'r  bron 

Y  n  gysson  o  dy  flaen ; 
TíìíI  hwy  i  fòr  o  anghof  pur, 

Mewrî  anial  dir  yn  lân ; 
Na  safed  y  rhai  hyn 

Fyth  yn  fy  erbyn  draw, 
Pan  y  cyhoeddir  beiau  cudd 

0  fewn  y  dydd  a  ddaw. 

4  Ond  boed  maddeuant  rhad, 

Yn  hyfryd  waecl  yr  Oen, 
Yn  destyn  moliant  yn  mhob  man 

1  mi  sydd  dan  îy  mhoen ; 
Yr  anthem  faith  ei  hyd 

Fo  i  gyd  am  Galfari ; 
A'r  iachawdwriaeth  fawr  ei  dawn 
Row'd  un  prydnawn  i  ni.  w. 

GöS.Nerth  Buw  ynytywydd  garw. 

m.  b.  D.~ Pererin,  t.  44.    Eden,  t.  45. 

»"P  WY  'n  ofni  grym  y  dẃr, 
JA;  Yn  yr  Iorcldonen  gref ; 
'Rwy'n  syllu  ar  y  creigydd  maith 

Sydd  ai*  fy  nhaith  i  dref ; 
Duw,  bycld  yn  nerth  i'r  gwan, 

A  dal  fl  i'r  lan  yn  gryf, 
Dan  demtasiynau,  gefnllif  llawn, 

Sy  â'u  tonau  heb  ddim  rhif. 

2  Cyflawnir  gair  fy  Nuw, 

A  cleued  í'el  y  dêl, 
Can's  holl  amcanion  nefoedd  fry, 

Eob  sillaf  sy  dan  sel ; 
Ac  ar  ei  air  a'i  nerth, 

A  dwyfol  werth  ei  waed, 
Mi  af  trwy  bob  selynion  hyf 

I  mewn  i  dŷ  fy  Nhad.  w. 

G3  9 .     Cynn  alìaeth  ar  y  daith. 
81.  b.  d,— Aberdar,  a.  17.    Pererin,  y.  44. 
PJHWI  bererinion  glân, 

_  Sy'n  myn'd  tua'r  Ganaan  wlad, 
Ni  thariaf  finnau  ddim  yn  ol, 

^Düynaf  ol  eich  traed ; 
Nes  elwy'  i  Salem  bur 

Mewn  cysur  llawn  i'm  lle; 
O !  Ffrynd  troseddwyr,  moes  dy  law, 

A  thyn  fi  draw  i  dre'. 

2  Mi  ges  arwyddion  gwir 

O  gariad  pur  fy  Nuw ; 
Ei  ras  a'i  dawel  hyfryd  hedd, 

I'm  henaid,  rhyfecìd  yw ; 
Yn  mhell  o'r  babell  hon 

Mae  'nghalon  gydag  e'; 

0 1  Ffrynd  troseddwyr,  &c. 

3  Mae'r  manna  wedi  ei  gael, 

Mewn  dyrys  anial  dìr; 


Ymborthi  caf,  ond  myn'd  yn  mlaen, 
Ar  ffrwythau'r  Ganaan  bur; 

Mae  yno  sypiau  grawn 
Yn  llawn  o  fewn  i'r  lle ; 

O  !  Ffrynd  troseddwyr,  &c. 

4  Wrth  feddwlam  y  wlad 

A  raçbartoed  i'r  plant, 
A  chyflawn  degwch  tŷ  fy  Nhad, 

Mae  ar  fy  nghalon  chwant 
I  lanio  uwch  y  nen, 

Tu  draw'r  íorddonen  gre'; 
O !  Ffrynd  troseddwyr,  &c. 

5  'Rwy'n  gweled,  trwy  fy  Nuw, 

Y  concraf  fycl  a  chnawd ; 
O  dan  ei  aden  gwnaf  fv  nvth, 

Ni  fyddaf  byth  yn  dlaŵd ; 
^lae'm  hetifecldiaeth  wych 

0  fewn  i  entrych  ne'; 

O !  Ffrynd  troseddwyr,  moes  dy  law, 
A  thyn  fi  draw  i  dre'.  w. 

640.  Pererindod  y  Cristion. 

M.  b.  D .— St.  Barnabas,  129. 

"PY  ngweddi,  dos  i'r  nef, 
-*-  Yn  union  at  fy  Nuw, 
A  dy  wed  wrtho  ef  yn  daer, 

"  Attol wg,  Arglwydd,  clyw  ! 
Cyflawna'th  'ddewid  wych, 

I'm  dwyn  i'th  nefoedd  wen ; 
Yn  Salem  fry  par'to  fy  ììe 

Mewn  llys  o  fewn  i'r  llen." 

2  Pererin  llesg  a  llaith, 

Dechreuais  daith  oedd  bell, 
Trwy  lu  o  elynion  ma\vr  eu  brad, 

Gan  geisio  gwlad  sydd  well ; 
Am  ffoi  mae  f'enaid  tlawd 

At  f 'anwyl  Frawd  a'm  Pen ; 
Yn  Salem  fry,  &c. 

3  Yn  nglyn  wylofain  trist, 

Lle  bu  fy  Nghrist,  'rwy'n  by w : 
Ac  wrth  ryfela  â'm  gelyn  caeth 

Fy  nghalon  aeth  yn  friwj 
Iachâ  bob  clwyf  a  brath 

A  dail  y  by wiol  bren ; 
Yn  Salem  fry,  &c. 

4  Mae  'mrodyr  uwch  y  nen 

Yn  canu  ar  ben  eu  taith ; 
A  minnau  oedais  lawer  awr 

Ar  siwrnai  fawr  a  maith ; 
Ond  bellach  tyn  fi'n  ddwj's, 

Ar  Grist  dod  bwys  fy  mhen ; 
Yn  Salem  fry,  &c. 

5  'Rwy'n  gwel'd  yr  oriau'n  hir 

1  fod  o  dir  fy  ngwlad ; 
Bryd  deuaf  at  fy  mrodyr  fry 

Sy'n  canu'n  nhŷ  fy  Nhad^? 
Gael  gorphen  ar  fy  nhaith, 

A'm  siwmai  faith  îs  nen ; 
Yn  Salem  fry  par'to  fy  lle 

Mewn  llys  o  fewn  i'r  Uen.         w. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


641. 


jii 


"Daeth  amser  i'r  adar  ganu" 
U.  B.  D.—Eden,  t.  45.    Aberdar,  a.  17. 
Ì^FARWEL,  bleserau'r  byd, 
Ei  freulyd  fri  a'i  fraw, 
Ehedwn  mwy  fel  adar  mân, 
Fn  trigfan  treigl  wn  draw; 
Cawn  yno  hyfryd  hedd, 

A  rhyfedd  roddion  rhad ; 
O!  dowch,  O !  dowch,  ni  awn  yn  hy' 
Tua'r  wledd  sy'n  nhŷ  ein  Tad. 

2  Yn  awr  mae'r  adar  mân 

Ar  dân  yn  moli  Duw ; 
Yn  awr  mae'r  haul  a'r  nefol  hin 

Ar  rai  o'r  werin  wiw : 
Fe  ddaeth  y  jubili, 

On'd  braf  y  w'n  bri  a'n  braint  P 
Cawn  fyn'd  i  dref  ar  fyr  o  dro» 

I  seinio  gyda'r  saint. 

3  Ein  brodyr  sydd  o*u  bron 

Yn  morio  i  Seion  wiw ; 
Mewn  hyfryd  hwyl  yn  myn'd  tua'r 

Lle  mae  em  Tad  yn  by  w ;         [wlad 
Cawn  lanio  yn  y  man 

I'r  hafan  hyfryd  fry, 
I  blith  y  rhai  sy'n  gwaeddi  "  Rhad, 

Am  gariad  Iesu  cu  1"  w. 

642.  Awyddfrydy  Cristioru 
M.  B.  D. — Pererin,  t.  44. 

"jyTAE  arnaf  eisieu  sèl 
±J~  A  chariad  at  dy  waith, 
Ac  nid  rhag  ofn  y  gosb  a  ddêl, 

Nac  am  y  wobr  chwaith ; 
Ond  gwir  ddymuniad  llawn 

Ddyrchafu'th  gyfiawn  glod, 
Am  i  ti  wrthyf  drugarhau, 

A  chofìo  am  dana'i  erioed.       D.  J. 

643.  Gioaredigaeth  y  Cristion, 
6.  6.  8  — St.  Ambros,  133. 

fJALARUS  yw'mholldaith 

^  Gan  orthrymderau  maith, 
Gan  rif  a  grym  gelynion  càs; 

Gan  ofnau  o  bob  rhyw, 

Gan  guddiadwyncb  Duw, 
Gan  arswyd  colli'r  dydd  yn  lân. 
2      Bryd  gwawria'r  dedwydd  ddydd, 

Caf  fod  yn  berffaith  rydd 
Oddi  wrth  fy  llygredd,  a  phob  clwy'? 

'R  anfeidrol  ryfedd  awr 

Daw'm  gu  aredigaeth  fawr, 
0  afael  angeu  du  a'r  bedd  ? 
S     Er  griddfan  dros  brydnawn, 

Boddlonir  fl  yn  llawn 
Pan  welaf  Iesu  fel  y  mae : 

Gweld  Iesu  fel  y  mae 

Fydd  ffynnon  lawn,  ddidrai, 
0  anfesurol  faith  fwynhâd. 


4      Rhyw  annherfynol  wledd 

O  gariad  llawn  o  hedd, 
Fydd  i  mi  ar  ei  ddeheu  law ; 

A  hyfryd  fydd  fy  nghân 

Pan  byddaf  berffaith  lân, 
Heb  fraw  ger  bron  eiorsedd  bur.ir.H- 

644.  Nerth  i  ddioyn  y  groes. 
6.  6.  8.— St.  Ambros,  133. 

TJ  HO  nerth  i  ddwyn  y  groes 

-Li'  Tra  paro  dj'ddiau  f  oes ; 
Na  âd  im  ddigaloni  mwy 

Wrth  wel'd  geiynion  lu ; 

Eu  saethau'n  aml  sy ; 
O !  cuddia  fì  o  fewn  dy  glwy*.    an. 

645.  Nac  ofna,  fenaid,  mwy. 

6.  8.— Gwladys,  135.    Beverley,  1"8. 
'TO'EL  bellach.  tyr'd  yn  mlaen, 
T  *    Nac  ofna,  f  enaid,  mwy ; 
Llai  grym  sy'n  uffern  dân 
Na  dwyfol,  farwol  glwy'; 
Mae'r  gwaed,mae'r  gwaed  a  gollodd  eî 
Yn  ucha'i  bris  o  fewn  i'r  ncf. 

2  Mae'r  orsedd  wen  yn  rhydd, 

Aeth  Magdalen  yn  ralaen ; 
Mana?seh  hefyd  sydd 

Yn  canu'r  nefol  gân : 
Mi  glywa'r  sẃn— sẃn  peraidd  yw, 
Am  ddwyfol,  nefol,  waed  fy  Nuw. 

3  Distewch,  elynion,  mwy, 

Rhowch  le  tua  phen  fý  nhaith ; 
Chwi  roisoch  i  mi  glwy*' 
Disymmwth  lawer  gwaith ; 
Yn  mlaen,  yn  mlaen  mae'm  trysor 
Tu  hwnt  i  derfyn  eitha'r  byd.  [drucU 

4  0  fewn  Caersalcm  lân 

Mi  weîaf  fyrdd  o  saint, 
Ddiangodd  yno  'mlaen 
Dros  fryniau  mawr  eu  maint: 
Dilynaf  ol  y  dyrfa  hon, 
Er  dẃr,  a  thân,  a  llif,  a  thon. 

5  O !  tyred,  Arglwydd  mawr, 

'Does  yma  ddim  ond  gwae, 
O  eitha'r  nen  i  la  wr, 

Oni  chaf  fì  dy  fwynhau ; 
Y  wledd,  y  wledd  a'm  gwna  yu  lìon 
Yw  cael  dy  wel'd  y  fuiiyd  hon.    w. 

646.  Gweddi  am  wyneb  Duw. 

6.  8— Dolgellau,  t.  48.    Alexandria,  139. 
TMSGLEIRIA,  foreu  wawr, 
-*-'  'Rol  nos  o  faith  barhâd; 
Dadguddia  i  mi'n  awr 
Ryw  ran  o'm  hyíryd  wlad, 
Lle  rheda  cariad  pur  i  maes, 
Fel  môr  di-drai,  dros  íaesydd  gras. 
2      Mae  dyddiau'r  Aipht  yn  faith, 
Mae'r  tywyllweh  yno'n  hir; 
A  dyrys  iàwn  yw'r  daith 
I'r  Ganaan  nefol,  bur : 


PROFIADAU  CREDADYN. 


O !  tyr'd  yn  glau,  a  dadglo'r  bedd, 
Byrhà  yr  oriau  sy'n  dwyn  hedd. 

3  'Rwy'n  blino'r  funyd  hon 

Dan  draed  pob  gelyn  cas; 
Mi  roddwii  fyd  o'r  bron 
Âm  deimlo  nerth  dy  ras : 
Dim  ond  dy  wel'd  dros  funyd  awr 
A'm  gwna  yn  fwy  nachongcrwr  mawr, 

4  'Rwyf  yiìo  wrth  fy  modd 

Ond  edrych  ar  dy  wedd ; 
Fy  nghalon  galed  dodd 

Wrth  brori  o  dy  hedd : 
Ti  wyt  fy  oll,  fy  Arglwydd  mawr, 
O  fewn  y  nef  ac  ar  y  llawr. 

5  Aed  goleu'r  dydd  yn  nos, 

Teyrnased  nos  o'r  bron  ; 

Doed  moroedd  mawrion  dros 

Holl  wyneb  maith  y  don  ; 

Aed  y  greadigaeth  faith  i'w  bedd— 

Mae'n  well  i  mi  na  cholli'th  hedd. 

6  Pan  denir  fi  o'r  ffordd, 

Gan  elyn  îs  y  rhôd, 
Yn  íuan  tyn  íì'n  ol 

Yn  agos  at  dy  droed ;  [faith, 

Dos  â  fi  'mlaen,  mae'r    rhwystrau'n 
A  phell  i'r  llesg  yw  pen  y  daitli.    w. 

647-     Cyfoeth  yn  Nuw. 

6.  8.— Ramoth,  y.  47.    Alun,  A.  18. 

Y  CYFOETH  imiddaeth 
•*■     Nid  oes  ei  fath,  na'i  ryw, 
'Tifeddiaeth  hyfryd  rad 
Pereiddiaf  wlad  fy  Nuw : 
Mwy  nid  oes  dim  o  dan  y  nef 
All  fy  ngwahanu  oddi  wrtho  ef. 

2  O  !  uchder  heb  ei  faint, 

O !  ddvfnder  heb  ddim  rhi', 
0  !  led  a  hyd  heb  fath, 

Yw'n  iachawdwriaeth  ni :  [saint, 
Pwy  ẃyr,  pwy  ddwèd — seraph,  neu 
O'r  ddae'r  i'r  nef,  beth  yw  fy  ìnraint? 

3  Mae'r  ddaear  a'i  holl  swyn 

011  yn  diíìanu'n  awr ; 
A'i  themtasiynau  cryf 

Sy'n  cwynipo'n  Uu  i'r  llawr ; 
Holl  nodau'r  byd  sydd  heb  eu  ìliw ; 
'Does  dim  yn  hyfryd  ond  fy  Nuw. 

4  Mae  haul  a  sêr  y  rhôd 

Yn  darfod  o  í'y  mlaen ; 
Mae  t'wyìlwch  dudew'n  dod 

Ar  bob  peth  hyfryd  glân : 
Fy  Nuw  ei  hun  sy'n  hardd,  sy'n  fawr, 
Ac  oll  yn  oll  mèwn  nef  a  llawr. 

6      "  Ti,  Iesu,  yw  ein  Duw," 
Yw  swm  caniadau'r  nef, 
A'r  anthem,  gyda  blas, 
Sy'n  myn'd  i'w  glustiau  ef : 
'Does  angel,  seraphim,  na  saint, 
Nad  iachawdwriaeth  yw  eu  braint.  w. 


648.   Yr  Arglwydd  yw  fy  rhan, 
6.  8.— Beverley,  138.    Gwladys,  135. 
"PY  noddfa  gadarn,  gref, 
^"   A'm  tarian  wyt,  fy  Nuw, 
Yn  erbyn  angeu  du, 
A  drygau  o  bob  rhyw : 
'Rwy'n  pwyso  'nghred  ac  fedda'i  gyd 
I'th  air  ffyddlonaf,  pur  a  drud. 

2  Y  gair  melusa  'rioed, 

Y  cryfaf  air  ei  rym, 
Fe'i  hail  adroddaf  ef— 

Fod  Duw  yn  .Briod  im  ; 
Mae  hyfryd  sŵn  a  sylwedd  hwn 
Yn  tynu  i  fîwrdd  íy  maich  a'm  pwn. 

3  Rhy  w  weithiau,  filoedd  maith 

Adrodda'ru  testyn  trwy ; 
Cyhoedda  o  flaen  y  byd— 
Fy  Mhriod  y w  ef  mwy : 
Mae'r  hyfryd  sẃn  yn  ennyn  tân 
Na  saif  na  byd  na  chnawd  o'i  naen. 

4  Beth  yw'r  telynau  aur 

Sydd  gan  angylion  fry  ? 
Pa  fath  dafodau  geir 

Gan  nefol  berft'aith  lu? 
A  feddant  hwy  felusach  tôn 
Xag  am  eu  hawl  i'r  addfwyn  Oen?  w. 

649*  Cartref  ar  ol  y  storm. 
6.  8.— Alun,  A.  18.    Gwladys,  135. 
"ìy/TI  welaf  draw,  o  bell, 
±ÌA-  Bai*adwys  hardd  ei  gwedd, 
A  phrenau  Uawer  gwell, 
Yn  perarogli  hedd : 
0  !  hyfryd  wlad,  tu  tíraw  pob  gwae, 
Gwyn  fyd  gawn  heddy w  dy  í'wynhau, 

2  Mae'r  byd  ac  uffern  fawr, 

A'm  càlon  gas,  yn  un, 
Yn  ceisio'm  sugno  i  laAvr, 

Yn  hollolato'ihun; 
Fy  Nuw,  fy  Nuw  sy'n  dal  y  srwan 
RÌio  nerth  i'm  henaid  ddrmgo  i'r  lan. 

3  Fe  laesa'r  storom  fawr, 

Fe  laesa'r  awel  gref, 
Pan  ddelo  gair  i  lawr 
O'i  sanctaidd  enau  ef : 
Duw  y w  efe,  os  ef  a  bair, 
Cwymp  nef  ac  uffern  wrth  ei  air. 

4  Bwystfilod  rheibus  iawn 

Sy'n  bwyta'r  egin  gwan, 
O  foreu  hyd  brydnawn, 

Yn  rhwj'stro'm  gras  i'r  lan : 
I'r  lan  mi  ddof,  i'r  gwledydd  draw, 
Mae'r  Iesu'n  'maflyd  yn  fy  Haw. 

5  Melusach  tŷ  fy  Nhad 

Arol  y  storom  gref ; 
Pa  fwya'r  croesau  gaed, 

]\Iae'n  hawddach  gado  tref : 
O  !  hyfryd  wel'd  fydd  yn  y  man 
Pob  bryn  a  üdi-uigais  i  i'r  lan.     W. 


FROFIADAU  CREDADYN. 


650.  Gólwg  ar  y  dydd.    ■ 

6.  8,— Ramoth,  T.  47.    Normandy,  1S7. 
A    HEIBIO'rdywyllnos, 
**•    Fe  ffy  cymmylau'r  nen ; 
Fe  ddaw'r  addewid  wir 
A'i  geiriau  pur  i  ben : 
Ceir  gwel'd,  ceir  gwel'd  yr  hyfryd  dir, 
Ar  fyr  o  dro  yn  oleu  clir. 

2  Mae'r  oriau  maith  eu  rhif, 

Yn  dirwyn  yn  y  blaen : 
Er  bod  nosweithiau'n  faith, 

O'r  diwedd  darfod  wnan' : 
Cymmylau'r  nen,  er  maint  eu  grym, 
O  flaen  y  wawr  ni  safant  ddim. 

3  'Dyw  profedigaeth  ddim, 

'Dyw'r  holl  gystuddiau  ond  gwan, 
I  guro  hwnw  i  lawr 

A  ddaliech  di  i'r  lan : 
Mae  nerth  dy  ras  yn  fwy  na'r  byd, 
A'r  myrdd  o  ddrygau  sy  ynddo  i  gyd. 

4  Ni  attal  dim  o'r  môr, 

A'i  donau  cedyrn,  cry', 
Rhag  myn'd  i  ben  ei  daith 

Yr  hwn  gynnaliech  di ;  [ddim, 
'Dyw'r  moroedd  maith,  'dyw  Pharaoh 
Idd  eu  cymmharu  â  dy  rym.        w. 

651.  "  Byw  dan  nawdd  y  dwyfol 

waed." 
6.  8.— Alexanlria,  139.     Dolgellau,  T.  43. 
"ÜY  enaid,  at  dy  Dduw, 
*-"-   Fel  gwrthddrych  mawr  dy  gred, 
Trwy  gystudd  o  bob  rhyw, 
A  phôb  temtasiwn,  rhed ; 
Caf  ganddo  ef  gysuron  gwir, 
Fwy  nag  ar  foroedd  nac  ar  dir. 

2  O  !  na  allwn  roddi  'mhwys 

Ar  dy  ardderchog  law, 
A  gado  i  gystudd  ddod 

Oddi  yma  ac  o  draw; 
A  byw  dan  nawdd  y  dwyfol  waed 
Yn  ngolwg  hyfryd  dŷ  fy  Nhad. 

3  Mi  fyddaf  lawen  iawn, 

A'm  gofid  dan  fy  nhraed, 
0  foreu  hyd  brydnawn, 

Dan  aden  gwir  fwynhâd ; 
'Does  arall  ddim  îs  sôr  y  nef 
A  ddaw  â'm  henaid  tua  thref.     W. 

652.  "  Arglwydd  cojiafi." 

6.  8.— Alexandria,  139.     Dolgellau,  T.  48. 
T  FYNY  at  fy  Nuw, 
-L    Fy  enaid,  cod  dy  lef, 
Heibio  i'r  euraidd  lu, 
I  eithafnef  y  nef; 
Gostwng  dy  glust  o'r  bryniau  fry, 
Ò !  Arglwydd  grasol,  coíìa  fi. 
2     'Rwyf  yma  yn  wael  fy  ngwedd, 
Yn  euog  ac  yn  wan, 
Gelynion  creulon  sydd 
O'm  hamgylch  y  n  mhob  man : 


Bydd  i  mi'n  blaid  yn  erbyn  llu, 
O !  Arglwydd  grasol,  cofia  fi. 

3      Yn  wyneb  uffern  ddu, 

Ac  angeu  mawr  ei  rym, 
Rho  i  mi  nerth  wrth  raid, 
Bydd  di  yn  nodded  im  : 
Yn  nyfroedd  cry'r  Iorddonen  ddu, 
0 1  Arglwydd  grasol,  cofia  fi.     l>.  C. 

653.  FfoiatDdmu. 

>.  8.  4.— Palestina,  140.    Dolyddelen,  141. 

rpi  Arglwydd  yw  fy  rhan, 
**•  A'm  trysor  mawr  di-drai, 
A  noddfa  gadarn  f 'enaid  gwan 

Yn  mhob  rhy w  wae : 
Ac  atat  rwyf  am  ffoi, 

Dy  fynwes  yẁ  fy  nyth, 
Pan  bo  gelynion  yn  crynhoi, 

Rifedi'r  gwlith. 

2  O  !  dangos  d'allu  mawr, 

Dy  faith  anfeidrol  ras, 
A  dywed  wrthyf  fi  yn  awr 

Caf  gario'r  maes : 
Ac  atat  'rwyf  yn  ffoi, 

Dy  fynwes  yw  fy  nyth, 
Pan  fo  gelynion  yn  crynhoi, 
B-ifedi'r  gwlith. 

3  Tydi,  fy  Nuw  ei  hun, 

Anfeidrol  berffaith  Fod, 
Sy'n  trefnu  daear,  da,  a  dyn 

I'th  ddwyfol  glod ; 
Cyf 'rwydda  f 'enaid  gwan 
Trwy'r  anial  yn  y  blaen, 
Ac  arwain  fi '  n  mhob  dyrys  fan 
A'th  golofn  dân. 

4  Dy  Ysbryd  sanctaidd,  cun, 

Dywysodd  fyrdd  o  saint, 
Bho  i  mi  brofi  ei  felus  rîn, 

Anfeidrol  fraint ; 
Fel  dyfroedd  gloy  w,  clir, 
I  loni'r  llesg  a'r  gwan, 
Diddanwch  yn  yr  anial  dir 

I'm  dal  i'r  lan.  w. 

654.  "Tywysog  nefoedd  yw  fy 

nhŵr." 
5#  8.  4,— Dolyddelen,  141.    Palestina,  140. 

0!  TYRED,  addfwyn  Oen, 
Iachawdwr  dynol  ry  w, 
At  wael  bechadur  sydd  dan  boen 

Ac  ofnau'n  by w ; 
O !  helpia'r  llesg  yn  awr 

I  ddringo  o'r  llawr.  yn  hy', 
Dros  greigydd  geirwon,  serth,  ìr  laü 
I'r  Ganaan  fry. 

2  O!  dal  fi,  'rwyf  heb  rym, 
Yr  ochr  hyn  na  thraw ; 
Os  sefyll  wriaf,  ni  safaf  ddim 
Önd  yn  dy  law ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Addewid  nefoedd  faitîi 

Yw'm  cymmhorth  perffaith,  gwir, 
Na  chyfeiliornaf  ar  fy  nhaith 
I  Salem  bur. 

3  Yn  eithaf  grym  y  dẃr, 
A'r  tonau'n  curo  i  lawr, 
Tywysog  neíbedd  yw  fy  nhŵr, 

A'm  Ceidwad  mawr : 
Fe  ddeil  fy  mhen  i'r  lan, 

Can's  ífrynd  i'r  gwan  yw  ef, 
Fe'm  dwg  o'm  cystudd  yn  y  man 
I  deyrnas  nef.  W. 

655.    Diogelwch  y  saint  yn 

Nghrist. 
6. 8.  4.— Palestina,  140.    Dolyddelen,  141. 

A  M  fod  fy  Iesu'n  fyw, 
-^  Byw  hefyd  fydd  ei  saint ; 
Er  gorfod  diòddef  poen  a  briw, 

Mawr  y  w  eu  braint : 
Bydd  melus  lanio  draw, 
'Nol  bod  o  don  i  don ; 
Ac  mi  rof  ffarwel  maes  o  law 
I'r  ddaear  hon. 
2  Ac  yna  gwyn  fy  myd, 

Tu  draw'i'r  byd  a'r  bedd : 
Caf  yno  f'yw  dan  foli  o  hyd 
Mewn  hawddfyd  hedd ; 
Yn  nghwnmi'r  nefol  Oen, 

Heb  son  am  bechod  mwy, 
Ond  canu  am  ei  ddirfawr  boen 
Byth  gyda  hwy.  J.  T. 

606.  Mwynh&d  o  Dduw  yn  nerth. 

6. 6.  4.— Llanddowror,  148.  Dinbych,Y.53. 

Ç)  !  TYRED,  Awdwr  hedd, 
^    Rho  i  mi  brawf  o'th  wledd, 

Dragwyddol  rad ; 
'Does  yma  ddim  ond  trai, 
Cystuddiau,  poen,  a  gwae, 
I'r  diwedd  yn  parhau, 

Mewn  anial  wlad. 

2  Mor  greulon  y w  fy  nghlwyf, 
Ti,Iesu,weli'r  wyf 

Bron  llwfrhau ; 
'Does  arall  ond  dy  waed 
A  ddyry  im  iaehâd, 
Nadim  a  nertha'm  traed, 

Onddyfwjnihau. 

3  Un  olwg  ar  dy  wedd 
A'm  cod  i'r  lan  o'r  bedd, 

I'r  goleu  clir, 
I  deithio  yn  y  blaen, 
Trwy  ganol  d\vr  a  thân, 
Er  gelynion  fawr  a  màn, 

I'r  sanctaidd  dir. 

4  Gwna  f  enaid  bach  ynglŷn, 
Duw,  wrthyt  ti  dy  him, 

Gael  dy  f wynhau  ; 


Ac  yna  gallaf  fyw 

Dan  gystudd  o  bob  rhyw, 
Mewn  llawn  dawelwch  gwiw, 

Byth  i  barhau.  W. 

657«  Gwaed  y  oroes  yr  unig 
feddyginiaeih. 
6. 6.  4 .— Malvern,  146.    Bethel,  147. 
TACHAWDWR  dynolryw, 
x  Tydi  yn  unig  y  w 

Fy  Mugail  da : 
Mae  angeu'r  groes  yn  llawn 
O  bob  rhinweddol  ddawn, 
A  flrwythau  melus  iawn ; 

Rhai'n  a'm  iacha. 

2  'Does  dim  a  laesa'm  poen 
Ond  gwaed  yr  addfwyn  Oen— 

Pur  waed  fy  >'uw  : 
Mae'i  hun  yn  fwy  na'r  byd, 
A'r  trysor  sy  yncldc  i  gyd ; 
A  thecach  yw  ei  bryd 

Na  dynolry  w. " 

3  Mae  torf  aneirif  fawr 
Yn  ddisglaer  fel  y  wawr, 

'Nawryn  y  nef, 
Trwy  ganol  gwawd  a  llid, 
A  gwrth'nebiadau'r  byd, 
Ac  angeu  glas  ynghyd, 

A'i  carodd  ef. 

4  Ni  thâl  pleserau'r  byd, 
Na  phob  teganau  'nghyd, 

Ddim  i'm  boddhau ; 
Y  gwrthddrych  mwya'  erioed 
O  gariad  ac  o  glod, 
Sydd  uwch  neu  îs  y  rhod, 

Wyf  yn  f  wynhau.  w. 

Ò  5  8 .  Golwg  ar  wlad  well. 
6.6.4— Llanddowror,  148.  Dinbych, T. 53. 
Ç)  !  TYRED,  Awdwr  hedd, 
KJ  A  chyf'od  ni  o'r  bedd, 

Y  pydew  prudd ; 
Ein  henaid  griddfan  mao 
Am  gael  ei  wir  iachau ; 
O  dere,  dere'n  glau, 
Rho  ni  yn  rhydd. 

2  Ond  gweled  'rym  y  wlnd, 
A  dedwydd  dỳ  ein  Tad, 

Dros  fryniau  pell — 
Ardaloedd  lle  y  mae 
Ffynnonau  yn  dyfrhau, 
Llawenydd  yn  ddi-drai, 

Paradwys  well. 

3  'Does  yma  ddim  i'w  gael 
Ond  rhyw  bleserau  gwael, 

Na  thâl  mwynhau ; 
Mae'm  hysbryd  mewn  rhy  w  gur 
Am  fyned  cyn  bo  hir 
I'r  man  mae  gwynfyd  pur 

Byth  i  barhau. 


4  Mae  cymmaint  yma  o  boen 
Heb  gwmni'r  anwyl  Oen, 

Bob  awr  o  r  dydd ; 
Gelynion  creulon,  cry', 
Hen  lewod  mawrion  lu, 
A  dreigiau'n  drygu  sy ; 

O !  na  bawn  rydd.  yi 

659.    Bhinweddau  y  groes. 
6.  6.  4.— Malvern,  146.    Salem,  144. 


Ç) !  TYRED,  Arglwydd  mawr, 
^    Dyhidla  o'r  nef  i  lawr 

Gawodydd  pur ; 
Fel  byddo  i'r  egin  grawn, 
Foreuddydd  a  phrydnawn, 
I  darddu'n  beraidd  iawn, 

0*r  anial  dir. 
2  Mae  peraroglau'th  ras 
Yn  taenu  o  gylch  i  maes 

Awelon  hedd ; 
Estroniaid  sydd  yn  dod 
O'r  pellder  eitha  'rioed, 
I  gwympo  wrth  dy  droed, 

A  gwel'd  dy  wedd. 
8  Mae  tegwch  d'wyneb  pryd 
Yn  maeddu  oll  i  gyd 

Ar  ddaear  las ; 
Mae  pob  rhy w  nefol  ddawn 
011  yno'n  gryno  lawn, 
Yn  tarddu  'n  hyfryd  iawn 

O'th  glwyfau  i  maes. 
4  Arosaf,  ddydd  a  nos, 
Byth  bellach  dan  dy  groes, 

I'th  lon  f wynhau ; 
Mi  wn  mai'r  taliad  hyn 
Wnaed  ar  Galfaria  fryn 
A'm  cána  oll  yn  wyn, 

Oddi  wrth  fy  mai. 
6  Yn  nyfnder  dẃr  a  thân, 
Calfaria  fydd  fy  nghân, 

Calfaria  mwy : 
Y  bryn  ordeiniodd  Duw 
Yn  nhragwyddoldeb  yw 
I  godi'r  marw'n  fyw, 

Trwy  farwol  glwy*. 
6  Af  bellach  tua'r  wlad 
Bwrcaswyd  i  mi  â  gwaed } 

'Rwyf  yn  nesau : 
Caf  yno  oll  i'm  rhan 
Sydd  eisiau  ar  f 'enaid  gwan, 
A  hyny  yn  y  man, 

I'w  bur  fwynhau.  w. 

660.    Gwaredigaeth  o  gaethiwed 

pechod. 
6.  6.  4.— Dinbych,  T.  53.     Gobaith,  T.  52. 

f) !  GWAWRIA,  foreu  ddydd, 
^    Pan  gaffwyf  fyn'd  yn  rhydd 
O'm  carchar  caeth— 


PROFIADAU  CREDADYN. 

Pan  gwympo'r  muriau  pres, 
A'r  dorau  sydd  yn  rhes, 
A  minnau  fyn'd  yn  nes 

I  ben  fy  nhaith. 
2  Pryd  hyny  mi  af  trwy 
Elynion  fwy  na  mwy  ; 

O!  ddedwyddddydd! 
Mae  meddwl  am  y  wawr, 
A'rjubil  hyfrydfawr, 
Yn  peri  i  mi'n  awr 

Bron  fyn'd  yn  rhydd.  w. 

6  81  •  Digonolmvydd  presennoldcb 
Duw. 


6.  6.  4.— Malvern,  146.     Gobaith,  t.  52. 
"^ID  oes,  fy  Arglwydd  mawr, 
x*   Ar  wyneb  daear  lawr, 

Neb  ond  dy  hun 
A  ddeil  fy  enaid  gwan 
Yn  mhob  cystuddiau  i'r  lan, 
A'i  gweryd  yn  y  man 

0  bob  yr  un. 

2  Yr  wyt  yn  fwy  na'r  byd, 
A'r  trysor  sy  ynddo  i  gyd ; 

Yr  wyt  ti'n  Dduw : 
Y  gronyn  lleia'  o'th  hedd 
Sydd  yn  wastadol  wledd, 
Fe  gongcra  angeu  a'r  bedd : 

Mor  hyfryd  y w. 

3  Caersalem  hyfryd  wiw, 
Cartrefle  pur  fy  Nuw, 

Dinas  yr  hedd : 
'Dyw'r  ddaear,  er  ei  dawn, 
O  foreu  hyd  brydnawn, 
Yn  'nabod  dim  yn  iawn 

O'm  hyfryd  wledd.  w. 

662.  Duw  yn  drech  naW  gelynion. 
6.  6.  4.— Malvern,  146.    Bethel,  147. 
TyEL,  f  enaid,  dos  yn  mlaen, 
1  r    Heb  ofni  d^r  na  thân, 

Mae  geny  t  Dduw, 
'Dyw'r  gelyn  mwya'i  rym 
I'w  nerth  anfeidrol  ddim ; 
Ee  gongcra'm  pechod  llym— 
Ei  elyn  yw. 

2  Mae  gwaed  ei  groes  yn  fwy 
Na'u  natur  danbaid  hwy, 

Na'u  nifer  faith ; 
Fe  faddeu  fawr  a  mân, 
Fe'm  golch  yn  hyfryd  lân, 
Fe'm  dwg  i  yn  y  blaen, 

1  ben  fy  nhaith.  t 

3  O !  Brynwr  mawr  y  byd, 
Tyr'd  bellach,  mae'n  iawn  bryd, 

Mae  yn  brydnawn ; 
Gâd  i  mi  wel'd  dy  ras 
Ar  frys  yn  tori  i  maes 
Dros  wyneb  daear  lâs, 

Yn  genllif  llawn. 


PROFIADAU  credadyn. 


4  Y  geiriau  oll  i  gyd 
Eoist  i  ni  o  bryd  i  bryd, 

Aui  ddydd  dy  ras, 
Gâd  i  ni  glywed  llef 
Efengyl  gadarn  gref, 
Ü  gwr  i'r  llall  i'r  nef, 

Yn  swnio  i  maes.  w. 

663 .  Tesu  y  tu  feicn  Vr  llen. 

6.  6.  4  —  Malvern,  116.    Salem,  111. 
"PY  Iesu  yw  fy  Nuw, 
"*"    Fy  Mrawd  a'm  Prynwr  y  w 

Ffyddlonaf  gwir ; 
Fy  enaid  arwain  wnaeth 

0  r  gwledydd  tywyll  caeth, 

1  wJad  o  í'èl  a  llaeth, 

Paradwys  bur. 
2  Efe  aeth  o  fy  mlaen, 
Trwy  ddyfnder  dẃr  a  thân, 

I'r  hyí'ryd  wlad ; 
Mae'n  eiriol  yno'n  awr, 
ü  flaen  yr  orsedd  fawr, 
In  maddeu  faeh  a  mawr 

O'm  beiau'n  rhad. 

5  Mae  lluoedd  maith  y  nef 
Yn  canu  iddo  ef— 

Anfeidrol  Dduw— 
Ar  aur  delynau  clir, 
Mewn  gẃyi  dragwyddol  bur, 
Am  waredigaeth  wir 

I  ddynolry  w.  W. 

664.  Nerth  yr  addewid. 

6.  6.  4.— Malvern,  146.    Dethel,  117. 
píLYFACH  addewid  Duw 
^  Na'r  pechod  gwaetha'i  ry  w— 

Ni  saif  ef  ddim ; 
'Dyw  natur  gadarn  gref 
Ond  dim  i  dán  y  nef ; 
Mae  gair  o'i  enau  ef 

Yn  fwy  ei  rym. 
2  Fy  meiau,  fân  a  mawr, 
Sydd  raid  eu  cael  i  lawr, 

Cyn  byddo  hir; 
Fe  fyn  cyfreithiau'r  ne' 
I  dynu'r  llygad  de, 
A  tnori'r  fraich  o'i  Ue— 

Ei  air  sydd  wir. 
S  Ithaid  rhoddi  ffarwel  glân 
I'n  chwantau,  íawr  a  mán— 

Pleser  i  gyd ; 
Caf  bleser  maes  o  law, 
Yn  nhragwyddoldeb  draw, 
Ei  fath  m  í'u,  ni  ddaw, 

Gan  fawrion  byd.  W. 

665.  Erfyniad  am  amddiffyn  Duw. 
(3.6.1.— Llanddowror,  118.  Dinbych,  T.  53. 

Q  ARGLWYDD  !  tyr'd  i  lawr, 
^    Nac  oeda,  tyr'd  yn  awr, 
ìíid  wyf  ond  gwan ; 


'Rwy'n  gorwedd  yn  fy  ngwaed, 

Yn  glwylau  o'm  pen  i'm  traed, 
O !  dyro  im  iachád, 
A  chôd  fi  i'r  lan. 

2  Dwg  fi  'n  dy  fynwes  gu, 
Trwy  ganol  tanllyd  lu, 

Gwrthnysig  ryw ; 
Bydd  yno'n  gymmhorth  ira, 
Y  fan  mae'r  gelyn  llym 
Yn  curo  yn  ei  rym ; 

Ti  yw  fy  Nuw. 

3  Os  tua'r  ochr  dde 
Yn  greulawn  tery  efe, 

Saf  di  o'm  blaen ; 
Os  ar  yr  aswy  law 
Bygythir  íì  o"  draw, 
Fyth  yno  bydd  ger  llaw, 

Fel  mur  o  dàn. 

4  'Itwy'n  penderfynu  byw 
Dan  aden  bur  fy  Nuw, 

Bfewn  lloclles  bur: 
Ac  yno  af  yn  hy', 
Trwy  luoedd  creulon,  cry*, 
Lle  mae  fy  Iesu  cu, 

Cyn  byddo  hir.  w. 

OUÒ.     Cadto  y  llwybr  cul. 
6.  6.  4.— Dinbych,  Y.  63. 
r;.WN£S  addunedau  fil 
^   I  gadw'r  llwybr  cul, 

Ond  methu'r  wy' ; 
Preswylydd  mawr  y  berth, 
Chwanega  etto'm  nerth 
I  ddringo'r  creigiau  serth 

Heb  fìino  mwy.  m.  a. 

667.  Crefydd  dda  cyn  angeu. 

7.  3— Trefeglwys,  151.    Twrgwyn,  Y.  54. 
"\/TAE  arnaf  eisieu  beunydd, 
X>J-  Cyn  fy  medd, 
Cael  gafael  ar  wir  grefydd, 

Cyn  fy  medd : 
Cael  sierwydd  y  cyfammod, 
A'r  gwaed  sy'n  golchi  pechod, 
1  ghrio  íÿ  nghydwybod, 

Cyn  fy  medd : 
A'm  gwneyd  yn  buraidd  barod, 

Cyn  fy  medd.  AJf. 

668.  Felyrwyf. 

7.  3  — Trefeglwys,  151.    Twrgwyn,  T.  54- 

MYFI'r  peehadur  penaf, 
Fel  yr  wyf, 
Wynebaf  i  Galfaria 

Fel  yr  wyf; 
Nid  oes  o  fewn  i'r  hollfyd 
Ond  hwn  i  gadw  bywyd; 
Yn  nghanol  môr  o  adfya, 

Fel  yr  wyf, 
Mi  ganaf  gân  f'Anwylyd, 

Fel  yr  wyf. 


PROPIADATJ 
2  Mae'r  Oen  fu  ar  Galfaria 

Wrth  fy  modd ; 
Efengyl  a'i  thrysorau 

W rth  fy  modd ; 
Mae  llwybrau  ei  orch'mynion, 
A  grym  ei  addewidion, 
A  hyfryd  wleddoedd  Seion, 

Wrthfymodd. 
A  chwmni'r  pererinion, 

Wrth  fy  modd.  AN". 

669.  Afynmlaen. 

7.  3—  Trefeglwys,  151. 

"Y* N  wyneb  gorthrymderau, 

"^     Af  yn  mlaen, 

A  duon  raghmiaethau, 

Af  yn  mlaen ; 
Er  môr  a'i  donau  mawrion, 
A  dyfroedd  Mara  chwerwon, 
Ynghyd  â'm  holl  elynion, 

Af  yn  mlaen , 
Nes  gorphwys  fry  yn  Seion, 

Af  yn  mlaen. 

2  'Does  yma  ond  trai  a  Uanw, 

I  barhau, 
Ac  yfed  cwpan  chwerw, 

I  barhau ; 
Ond  yn  y  Ganaan  nefol, 
Dim  eisieu  yn  dragwyddol, 
Caf  ddisglaer  ddyfroedd  by  wiol, 

I  barhau , 
A'i  yfed  yn  wastadol, 

I  barhau.  G. 

670.  Gwaedd  y  truan. 

7.  6. 8— Llangeitho,  a.  9.    Altenberg,153. 

T  LAWN  o  ofid,  llawn  o  wae, 
-LJ  A  Uawn  euogrwydd  du, 
Byth  y  byddaf  yn  parhau 

Heb  gael  dy  gwmni  cu : 
Golwg  unwaith  ar  dy  wedd 

A'm  cod  i'r  lan  o'r  pydew  mawr ; 
O  fy  Nuw  !  nac  oeda'n  hwy, 

Rho'r  olwg  i  mi'n  awr. 

2  Gwel  y  truan,  gwel  y  tlawd, 

Yn  gorwedd  wrth  dy  draed ; 
O  Samariad !  bydd  yn  frawd, 

Adfera  im  iachâd ; 
Dyro  olew  yn  fy  mriw, 

A  chod  fi  ar  d'anifail  cun ; 
Ac  nis  gall  fyth,  fyth,  fy  nwyn 

Ond  d'allu  di  dy  hun. 

3  'Mofyn  am  orphwysfa  glyd 

Heb  gwrdd  â  stormydd  mwy, 
Lloches  nid  oes  yn  y  byd 

At  hyn  ond  yn  dy  glw/ ; 
Tro  fy  ngolwg  at  y  fan 

Y  lìaesa  f'ofnau  oll  a'm  braw; 
Na  ddychrynwyf  byth  i  wel'd 

Y  boreu  ddydd  a  ddaw. 


CREDADYN. 
4  Dyrys  daith,  a  mi  sydd  wan, 
A  bryniau  maith  b'm  blaen, 
Mi  frawychais  lawer  gwaith 
Wrth  wel'd  y  ftlamau  tân; 
Mae'r  Iorddonen  heddyw'n  fawr, 

Os  gwir  ddychymyg  f'enaid  gwan-, 
Tyred,  Arglwydd,  iddi  i  lawr, 
Acynadofi'rlan.  w. 

671.  Gobaith  giuaredigaeth. 
8au.  éll— Llantrisant,  151. 
QS  rhaid  yfed  dyfroedd  Mara 
^  Yn  yr  anial  ar  fy  ngyrfa, 
Nertha  di,  fy  Nhada'm  Harglwydd, 
E'ysbryd  gwan  mewn  byd  o  dram- 
gwydd. 

2  Tra  rhaid  i  mi  wisgo'r  arfau, 
Dwyn  y  groes  trwy  orthiymderau, 
Rho  dy  gwinni— dyna  ddigon, 
Nes  myn'd  adre'  i  wisgo'r  goron. 

3  Yno  derfydd  fy  nghystuddiau, 
Troir  fy  ngalar  yn  ganiadau ; 
Yn  lle  Mara,  ddwfr  anhyfryd, 
Yfed  gaf  o  afon  by  wyd. 

4  'Nawr  wrth  gofio'r  hen  Torddonen, 
P'enaid  athrist  gân  yn  llawen ; 

Af  ar  fyr  i'r  wlad  na  dderíÿdd 
Llawn  orfoledd  yn  dragy wydd.    G. 

6/ 2.  Caru  a  chanmol  Iesu. 
8au.  411.— Horeb,  157. 
f\  !  NA  allwn  garu'r  Iesu, 
^    Yn  fwy  ífyddlon,  a'i  was'naethn ; 
Dweyd  yn  dda  mewn  gair  am  dano, 
Rhoí  fy  hun  y n  g  w  bl  i  ddo.         an. 

673.  lesu  yn  rhagori  ar  bób  pcth. 
8au.  411,— Llantrisant,  154.  Antwerp,  155 

"]VriD  yw  hardd  wrthddrychau  daear 

•*■*   011  ond  dim  wrth  lesu  hawddga r ; 
Nid  yw'r  neí'oedd  i'w  chydbwyso, 
Pe  bai  nefoedd  i'w  chael  hebddo. 
2  Iesu  ei  hunan  y  w  fy  nefoedd 
Dros  fy  oes  ac  yn  oes  oesocdd ; 
Nef  y  nefoedd  fydd  ei  garu, 
Ei  fwynhau,  a'i  bur  foliannu.    T.  J. 

67 'éá.Cyfanoyddyd  a  nerth  yn  yr 

anialwch. 
8. 7.  D.— Eifionycld,  170.     Jersey,  T.  G3. 
p  Y  F  A  R  W  Y  D  D  A  'm  henaid,  Ar- 
^       glwydd, 

Pan  bwy'n  teithio  'mlaen  ar  hyd 
Llwybrau  culion,  dyrys,  anhawdd, 

Sydd  i'w  cerdded  yn  y  byd : 
Cnn,wd  ac  ysbryd  sy'n  rhyfela, 

Weithiau  cariad,  weithiau  cas, 
Ton  ar  don  sydd  yn  gorchuddio 
Egwyddorion  neíbl  ras. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


'2  Cul  yw'r  llwybr  i  mi  gerdded, 

Is  fy  Uaw  mae  dyfnder  mawr, 
Ofn  sydd  arnaf  yn  fy  nghalon 

Rhag  i'm  troed  i  îithro  i  lawr: 
Yn  dy  law  y  gallaf  sefyll, 

Yn  dy  law  y  dof  i'r  lan, 
Yn  dy  law  bytli  ni  ddiffygiaf, 

Er  nad  ydwyf  fi  ond  gwan. 
8  Wrth  dy  orsedd  'rwyf  yn  cwympo, 

Annheilyngaf  ddyn  erioed ; 
Mewn  anwiredd  y'm  cenhedlwyd, 

Mewn  anwiredd  mynaf  fod; 
Darfu'm  nerth,  a  darìu'm  goleu, 

Darfu'm  haeddiant  yn  gyttûn, 
Mae'm  hapusrwydd  oll  yn  gorphwys 

Ar  a  wisgodd  natur  dyn. 

4  Dysg  fì  gerdded  trwy'r  afonydd, 

Ac  na'm  hoí'ner  gan  y  llif, 
Na  bwy'n  ilclio  gyda'r  tonau, 

Temtasiynau  fwy  na  rhif ; 
Cadw  'ngoìwg  ar  y  bryniau 

Uchel,  heirdd,  tu  draw  i'r  dŵr ; 
Cadw  'ngafael  yn  yr  afon 

Ar  yr  lesu'r  blaenaf  ŵr. 

5  O!  anialwch  maith  o  dd'rysni ! 

O  !  afonydd  mawr  eu  grym ! 
Faint  o  amser  roddwyd  i  chwi 

Fod  yn  cldiíralondicl  im  ? 
Derfydd  t'wyllwch,  derfydd  galar, 

Derfydd  pechod  o  bob  rhy w, 
Nid  yw'r  wlad  caf  ynddi  drigo 

Dcüm  ond  presennoldeb  Duw.    "W. 

675.  Dim  yn  ddigonol  ond  nerth 

yr  Iesu. 
8.  7.  d.— Dismission,  160.    Ledforth,  163 
~V"ID  oes  enw  yn  mhlith  angylíon, 
*LÌ   Yn   mhlith   dynion   chwaith  ni 

chaed, 
All  fod  i  mi  yn  clclinas  noddfa 

Yn  unig  ond  Iachawdwr  rhad : 
Mae'r  afonydd    'rwy'n  myn'd   trwy- 
ddynt, 
Ac  mae'r  tonau  mawr  mor  gryf, 
Nad  oes  dim  ond  nerth  tragwyddol 
Ddeil  fy  enaid  yn  y  llif. 

2  Can'  ffarwel  o  gylcli  y  ddaear, 

Can'  fftrwel  i  bawb  o'r  bron, 
Can'  ffarwel  i'r  gwerthfawrocaf 

Bethau  enwir  ar  y  don ; 
Da  a  dynion  aeth  yn  anghof, 

A  phleserau  o  bob  rhyw  ; 
Bellach  i  mi  dim  ond  cänu— 

Canu  cariad  i  fy  Nuw. 

3  Duw  yn  nnig  sydd  o'm  hochr, 

Ni  thàl  clynion  i  mi  ddim ; 
Llawer  trymach  yw  fy  meichiau 

Nag  y w  cewri'r  byd  o  rym ; 
lesu  ddeil  fy  maich,  er  cymmaint, 

Iesu  ei  hunan  laesa'm  loes, 


Eithaf  llid  y  nef  ac  uffern 
Ddaliodd  unwaith  ar  y  groes.    w. 

676,  Ofnau. 

8.  7.  d.— Bohemia,  168.    Eifìonydd,  170. 

"V  MAE  arnaf  fil  o  ofnau— 
x     Ofnau  mawrion  o  bob  gradd, 
011  yn  gwasgu  gyda'u  gilydd 

Ar  fy  ysbryd,  bron  fy  Úadd  : 
Nid  oes  gallu  all  goiìgcwerio 

Torf  o  elynion  sydd  yn  un— 
Congcro  ofn,  y  gelyn  mwyaf, 

Ond  dy  allu  di  cly  hun. 

2  Ofni  'rwyf  na  ches  faddeuant, 

Ac  nas  caf  faddeuant  mwy ; 
Ofni'n  fynych  na  ches  olwg 

Etto  ar  dy  farwol  glwy'; 
Ofîìi  fod  fy  meiau'n  taro 

Yn  erbyn  iachawdwriaeth  racl, 
Ac  na  châiff  fy  enaid  egwan 

Fyth  ei  olchi  yu  y  gwaed. 

3  Deuwch,  yr  awelon  hyfryd, 

Deuwch  dros  y  bryîiiau  pell, 
Dan  eich  aden  daweì,  rasol, 

Dygwch  y  newyddion  gwell : 
Dygwch  newydd  at  fy  enaid— 

Fy  enw  innau  yno  gaed, 
Declwydd  enw'n  argraphedig 

Yn  yr  iachawdwiiaeth  rad. 

4  Boed  cyfiawnder  maíth  y  nefoedd 

Yno  i  sefyll  o  fy  mlaen, 
Yn  nyfnderoedd  mwyaf  ofn, 

Yn  nyfnderoedd  dŵr  a  thân : 
0  gyíìawnder  !  aros  yno, 

Ar  fy  mron  ar  hyny  o  bryd, 
Pan  fo  angeu  yn  gwahanu'rn 

Corph  a'm  henaid  yn  ei  lid. 

5  Annioddefol  ydyw  meddwl 

Jlarw  heb  im  wybod  p'un 
A  yw  dy  gyfiawnder  perffaith 

Wrth  fy  enaid  bach  ynglŷn ; 
Dyna'r  awr  yr  wy'n  ei  hofni, 

Dyna'r  awr  yn  gyi'yng  sydd; 
Rho  i  mi  nerthoedd  y  pryd  hyny, 

Nes  bo  im  ddihengu'n  rhydd.    ^r. 

6/7»  Byder  ffydd  ar  yr  addeuid. 
S.  7.  D.~ Dismission,  160.  Llangan,  t.  61. 
A  R  dy  enw  mae'r  cenhedloedd, 
XXm  Yn  nherfynau  eitha'r  bycl, 
Yn  rhoi  goglud,  gan  cldymuno 

C4weled  tegwch  d'wyneb  pryd  ; 
Mae  dy  eiriau  oll  yn  gywir, 

Llwon  mawrion  ydynt  h^yy  ; 
l'th  sancteiddrwydd  pur  y  tyrigaist, 
'Dalì'sit  dyngu  i  dclim  oedd  f  wy. 
2  Bellach,  minnau'n  eon  ddeuaf, 
Mi  ymgrymaf  wrth  dy  draecl, 
Ac  mi  blediaf  am  drysorau 
Wedi  eu  haddaw  oll  yn  rhad ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Nid  oes  neb  o  dan  y  wybr 

Mewn   niwy   diífyg,    mewn    mwy 
trai— 
Tlawd  o'r  cyfan,  ond  yn  benaf,    [bau. 

Tiawd  wyf,  Arglwydd,  o'th  fwyn- 

3  Mae  cyfyngder  mawr  yn  rhuo, 

Ac  yn  bygwth  f enaid  gwan, 
Profedigaèth  drom  ei  phwysau 

Sy'n  fy  rhwystro  i  godi  i'r  lan ; 
Ar  dy  addewid  'rwyf  yn  gorphwys, 

Ca'dwa'  'ngafael  yno'n  dỳn ; 
Nid  oes  ond  y  nerth  tragwyddol 

A  ali  faedd'u'r  trallod  liyn. 

4  Nis  gadawa'  i'r  sillaf  leiaf 

O'th  addewid  íÿn'd  ar  goll ; 
Mae  yn  ddigon,  cyflawn  ddigon, 

I  mi  ei  hunan  oll  yn  oll : 
P'odd  y  gallaf  golli  'ngafael, 

Pe  cawn  fydoedd  maith  yn  rhodd, 
Ar  addewid  sydd  mor  gyflawn 

O  drysorau  wrth  fy  modd  ? 

678.  Rhan  il 

T>  HYW  drysorau  heb  eu  mesur, 
■^  Rhyw  drysorau  lieb  ddim  rhi', 
Rhyw     ddymderoedd      heb      ddim 
gwaelod, 

Yn  dy  addewidion  sy; 
Crynu'r  wyf,  ac  ymafaelyd, 

Glynu'n  galed  wrth  dy  air; 
Fenaid  byth  tra  ar  y  ddaear, 

Dyna'r  unig  fan  y'i  cair. 
2  Os  gwaredi  fì  o'm  cyfyngder, 

Ac  os  sefi  ar  fy  rhan, 
Os  gostegi  rym  y  storom, 

Os  cynneli  fi  i'r  lan ; 
Ti  gai  'nhafod,  ti  gai  'nghalon, 

Ti  gai  feddwyf  yn  y  byd, 
Ti  gai'r  clod,  a  thi  gai'r  moliant, 

Ti  gai'r  enw  it  i  gyd. 

5  Addunedau  fy  nghyfyngder, 

Deuent,  Arglwydd,  ger  dy  fron ; 
Er  dy  enw,  er  dy  ogoniant, 

Tor  fy  ofnau  i  lawr  o'r  bron: 
Duw  tosturi  yw  dy  enw, 

Duw  sy'n  arfer  trugarhau, 
Cod  fy  ysbryd  llesg  o'r  moroedd, 

Tyn  fy  enaid  bach  o'r  ffau.         w. 

VíQ.Llefyr  enaid  am gyfiawnder* 

8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11. 

Bohemia,  168. 

1\TAE  odfaon  yn  myn'd  heibio, 
±J-  Dyddiau  wedi  eu  treulio  i  maes, 
Heb  ddim  cyfrif  'nawr  o  honynt 

Ond  griddfanu  am  dy  ras : 
Rhaid  i  mi  gael  mwy  na  hyny— 

Dy  gyfiawnder  i  mi'n  rhan, 
Onid  ô,  yn  wir  mi  drengaf 

Çyn  y  delwyf  byth  i'r  lan. 


2  0  !  gyfiawnder  pur  tragwyddol ! 

O !  gyfiawnder  maith  didrai  I 
R-haid  i'm  henaid  noeth,  newynllyd, 

Gael  yn  fuan  dy  fwynhau: 
R-ho  dy  wisg  ddisgleirwen,  oleu, 

Cuddia'm  noethni  hyd  y  llawr, 
Pel  nad  ofnwyf  mwy  ymddangos 

Fyth  o  flaen  dy  orsedd  fawr. 

3  Nid  oes  genyf  ddim  ond  bratiani, 

Dail  yw'm  gwisgoedd  goreu  i  gyd  ; 
Tân  digofaint  oll  a'u  difa, 

Llysg  y  sofl  cras  ynghyd ; 
Gem  a  pherlau  gwerthfawrocaf, 

Gwell  nag  eiddo'r  India  draw, 
Yw'th  gyfla wnder  i  ymddangos 

O  fy  mhlaid  y  dydd  a  ddaw. 

4  "Wrth  ýr  orsedd  na'd  fi  feddwl 

Am  ddim  haeddiant  tra  bwyf  by w, 
Nac  adduned,  na  dymuniad, 

Na  dyledswydd  o  un  rhyw; 
Iesu'n  unig  dan  y  fllangell, 

Iesu'n  hongian  ar  y  groe», 
Bydded  i  mi  yn  ddifyrwch 

O  foreuddydd  hyd  y  nos. 

5  Dyma'r  fan,  a  thyma'r  cysgod, 

Dyma'r  trysor  gwerfchl'awr,  drud, 
Ddeil  fy  enaid  yn  y  corwynt, 

Dyfroedd  mawr  anfeidrol  lid  : 
Dyma'n  unig  wyf  yn  geisio, 

Dyma  geisiaf  tra  bwyf  byw : 
Bwyta,  yfed,  fyth,  a  gwisgo, 

0  gyfiawnder  pur  fy  Nuw.       w. 

680,  Hiraeth  am  gymdeithas 

gysson  â  JUuw. 
8. 7.  D.— Eifionydd,  170.    Hebron,  169. 

Ç) !  DYRCHAEA'm  henaid  egwan, 
^    Y  mae  bellach  yn  hwyrhau ; 
Hir  yw'r  amser  i  ocn'neidio, 

Gwna  i  mi  o'r  diwedd  lawenhau ; 
Moroedd  mawr,  a  bryniau  lawer, 

Pellder  annioddefol  sy, 
Ac  anialwch  maith  digymmhar, 

Rhyngof  a'm  HanwyJyd  cu. 

2  0 !  na  bai  rhyw  ddyfais  hyfryd 

Dan  yr  wybr  las  i  gyd, 
Allai  gadw'm  henaid  egwan 

Yn  dy  gwmui  di  o  hyd ; 
Byth  ni  phrisiwn,  doed  a  ddelo, 

Beth  ddigwyddai  îs  y  nen ; 
Ar  dy  fynwes  deg,  berffeithlan, 

Byth  y  pwyswn  i  fy  mhen. 

3  0 !  foreuddydd  y  briodas, 

Gwynfyd  wela'  i'r  ddedwydd  awr— 
Gwel'd  wynebpryd  y  Priodfab, 

Cly wed  llais  y  delyn  fawr ; 
Awn  dan  ganu  dros  y  moroedd 

Meithion  tua'r  hyfryd  wlad, 
Ac  anghofiwn  hen  gariadau, 

Gwâg  bleserau  tŷ  fy  nhad.       w. 


PROFIADAU    CREDADYN. 


681.  Giccddi  am  wyneb  Duio. 
8.  7.  D.— Eifionydd,  170.    Bohemia,  168. 
fj-WRANDO    'nghẃyn,     Dywysog 
^        heddwch, 

Mae  eiddigedd  ynwy'n  llawn ; 
Ofni  nad  wyt  yn  fy  ngharu, 

'Ngharu'n  ffyddlon  ac  yn  iawn; 
Nid  oes  unrhyw  feddyginiaeth 

Rhagddo  bèllach  all  iachau, 
Ond  cael  gweled  gwedd  dy  wyneb, 

A  chael  hefyd  dy  fwynhau. 
2  Pan  bech  di  yn  cuddio'th  wyneb 

Y  mae  ofnàu  o  bob  gradd, 
O'r  tu  fewn,  ac  o'r  tu  allan, 

Gyda'u  gilydd  bron  fy  lladd ; 
Gwasgant  ar  fy  enaid  eiddil. 

Ffaelu  symmud  troed  o'r  fan ; 
D'iau  derfydd  fyth  am  danaf 

Oni  chodi  di  fi  i'r  lan, 
S  Mae  rhyw  foroedd  o  drugaredd, 

Arglwydd,  ynot  ti  dy  hun ; 
Annherfynol  a  thragwyddol 

Yw  dy  gariad  at  y  dyn  ; 
Mewn  cyfyngcler  buost  ffyddlon, 

Yno  rhoist  dy  nerth  i  maes : 
Yn  y  dyfnder  mawr  'rwyf  finnau 

'Nawr  yn  llefain  am  dy  ras. 

4  Wrth  y  beddrod  'rwyf  yn  gwaeddi, 

Mae  n  agored  i  mi'n  awr ; 
Nid  oes  dim  ond  rhai  munydau 

Cyn  rhaid  gorwedd  yno  i  lawr : 
Nid  oes  arnaf  ofn  angeu 

Os  ti  sefi  wrth  fy  nghlun ; 
Fe  fu'r  bedd  a  i  ddychryniadau 

Gynt  yn  wely  i  ti  dy  hun. 

5  Derfydd  i  mi  garu  ac  ofni 

Dim,  o'r  nefoedd  fawr  i'r  byd, 
Pan  y  caff wy'r  olwg  gyntaf 

Deced  y  w  dy  wynebpryd : 
Gwedd  dy  wyneb  sy'n  dwyn  bywyd, 

Gwedd  dy  wyneb  sy'n  dwyn  hedd, 
Gwedd  dy  wyneb  ydyw'r  cwbl, 

Yma,  a  thu  draw  i'r  bedd.  w. 


682. 


Gcrchfygu  trwy  garu. 
8.  7.  D.— Tyddewi,  T.  57.  Dismission,  160. 
"ÜR  fod  angeu  yn  fy  mygwth, 
-^  Er  fod  angeu'n  fawr  ei  rym, 
Er  fod  pechoci  cas  o'i  ochr, 

Shiai'n  dywyll,  yntau'n  llym ; 
Duw  sy'n  fwy  na  nef  ac  uffern — 

Mwy  na  'mhechod,  mwy  na  'mai ; 
'Dofnaf  fyrddiwn  o'u  rhifedi 

Os  caf  funyd  o'th  f  wynhau. 
2  Mae  dy  gariad  uwch  pob  ofnau ; 

Mae'n  dy  gariad  fentro  'mlaen, 
Trwy'r  afonydd  dyfnion,  geirwon, 

Dros  fynyddau,  a  thrwy  dân  : 
Caru  gonercra  fy  mhechodau, 

Caru  ddal  fy  enaid  gwan, 


Er  pob  dim  a  guro  arnaf, 
Y'n  gadarnaf  un  i'r  lan. 

3  'Rwyf  yn  darfod  âg  wy'n  weled  ; 

Mi  ddarfyddais  heddyw  à  dyu  ; 
'Rwyf  yn  twymno  at  fy  Iesu 

Uwch  pob  peth  sy  wrthwy'  'nglŷn; 
Mi  ddioddefaf  ẃg  a  chariad, 

Erlid  atgas,  neu  fwynhau, 
Ac  mi  af  i  íÿnydd  Seion 

Heb  fy  siomi  gan  y  ddau. 

4  Dring  i  fyny  i'r  balmwydden, 

íii  gaf  f wyta'r  sypiau  pur 
Sy'n  digoni  y  rhai  sychedig— 

Pererinion  Salem  dir : 
Mi  gaf  weled  Gwlad'r  Addewid, 

Sydd  yn  llifo  o  laeth  a  mêl ; 
Mi  gaf  fyned  i'w  meddiannu, 

Doed  y  croesau  penaf  ddêl.       w. 

683 1  JDuw  yn  unig  wrthddrych 

cariad. 
8.  7.  D.—Diniweidrwydd,  166.    Bavaria, 
167. 
rj.ORCHTJDD  ar  dy  bethau  mawrioD 
^  Yw  teganau  gwag  y  byd ; 
Cadarn  fur  rhyngof  a'th  Ysbryd 

Yw'm  pleserau  oll  i  gyd : 
Gâd  im  gloddio  trwy'r  parwydydd 

Tewion,  trwodd  at  fy  Nuw, 
I  gael  gwel'd  trysorau  gwerthfawr 
'Fedd  y  ddaear  ddim  o'u  rhyw. 

2  Na'd  fi  daflu  golwg  cariad 

Ar  un  gwrthddrych  îs  y  rhod, 
Na  gwneyd  gwrthdch-jch   i  fy  ngo* 
baith 

O  greadur  sydd  yn  bod : 
Cadw  'ngolwg  wan  i  fyny 

'N  syml  atat  ti  dy  hun, 
Heibio  i  barch,  a  heibio  i  ammharch, 

Heibio  i  ddaear,  heibio  i  ddyn. 

3  Wrth  fy  ystlys  bydd  i'm  harwain, 

Yn  mhob  d'rjTsni  rho  dy  law ; 
Gâd  im  aros  yn  dy  gysgod — 

Cawod  yma,  cawod  clraw : 
Atat  'rwyf  yn  ffoi  am  noddfa 

Rhag  y  drygau  sydd  o'm  hol ; 
Cymmer  fì,  Dywysog  bywyd, 

Dwg  fi  yn  dy  lídwyfol  gòl.        w. 

G84i.  Llawn  fuddugoliaeth  yn  y 

diwedd. 
8.  7.  D.— Edinburgh,  161.    Yienna,  Y.  60. 
T)RAW  mi  wela'r  nos  yn  darfod, 
-^  Draw  mi  welaf  oieu'r  dydd, 
Yn  disgleirio  dros  y  bryniau, 

Melus  yn  y  man  a  fydd ; 
Ffy  gelynion  pan  ddêl  goleu, 

Ni  all  pechod,  er  ei  rym, 
A'i  holl  wreiddiau  yn  fy  natur, 
Seíyll  Haul  Cyfiawnder  ddim. 


PROFIAÜAU  CREDADYN. 


2  Daw  i  ben,  aed  byd  yn  yfflon, 

Bob  rhyw  air  a  dd'wedo  'Nhad; 
Sethrir  Satan,  sethrir  angeu, 

Sethrir  uffern  dan  fy  nhraed ; 
Buddugoliaeth  ddaw  o'r  diwedd, 

A  phan  ddêl,  melusaf  fydd ; 
Mil  o  flwyddau  gyda'm  Harglwydd 

Nid  y  w  ragor  ddim  na  dydd. 

3  Yn  y  rhyfel  mi  arosaf, 

Yn  y  rhyfel  mae  fy  lle ; 
Boed  fy  ngenau  tua'r  ddaear, 

Boed  fy  llygaid  tua'r  ne' ; 
Doed  y  goncwest  bryd  y  delo, 

Mi  ddisgwyliaf  wrth  fy  Nuw, 
Nes  o'r  diwedd  weled  pechod 

Wedi  derbyn  marwol  friw.       W. 

885.  Gariad  at  yr  Amoéledùj. 
8.  7.  D.— Chrysostom,  t.  59.     Gaerwen, 
Y.  62. 
ANWELEDIG!  'rwy'n  dy  garu, 
**-  Rhyí'edd  ydyw  nerth  dy  ras, 
Dynu  f 'enaid  i  mor  hyfryd 
O'i  bleserau  pena'  i  maes ; 
Ti  wnest  f wy  mewn  un  munydyn 
Nag  a  wnaethai'r  byd  o'r  bron— 
Ennill  it  eisteddfa  dawel 
Yn  y  galon  gareg  hon. 

2  'Chly  wodd  clust,  ni  welodd  llygad, 

Ac  ni  ddaeth  i  galon  dyn, 
I  ddychymyg,  nac  i  ddeáll, 

Natur  d'  hanfod  di  dy  hun ; 
Etto  'r  ydwyf  yn  dy  gàru 

'N  fwy  na  dim  sydd  is  y  rhod, 
A  thu  hwnt  i  ddim  a  gly wais, 

Neu  a  welais  etto  eribed. 

3  Uchder  nefoedd  yw  dy  drigfan, 

Llawer  uwch  nameddwl  dyn, 
Minnau  mewn  iselder  daear, 

Bechadurus,  waelaf  un ; 
Etto,  agosaoh  wyt  i'm  henaid, 

A'th  gyíeillach  bur  sydd  fwy, 
A  chan'  gwell,  pan  fyddost  bellaf, 

Na'u  cyfeillach  benaf  hwy. 

686.        rhan  ii. 

nLUSTIAU  cnawdni  allant  glywed, 
^  Fythol,  dy  leferydd  pur, 
Etto  adnabod  'rwyf  dy  feddwl, 

A'th  amcanion  sanctaidd  gwir  ; 
'Nawr  'rwyf  yn  ymddiried  ynots 

Ac  yn  pwyso  ar  dy  ras, 
Lawer  mwy  nag  ymddiriedaf 

Yn  y  cyfaill  goreu  i  maes. 
2  Glynu  wrthyt  mae  fy  nghalon, 

Fel  ei  noddfa  gadarn  glyd, 
Ac  'rwy'n  ffeindio  ynot  ffỳnnon 

O  gysuron  dirgel,  drud: 
Dyma'r  dyfroedd  a'm  diddana, 

Dyma'r  dyfroedd  hyfryd  fìa3, 
A  wna  i  mi'n  ddiddig,  ddiddig, 

Dreulio'm  dyddiau  oll  i  maes. 


3  'Rwyf  yn  dyfod  at  dy  orsedd 

O  ryw  hyder  cryf  yn  llawn, 
Ac  yn  edrych  ar  dy  hanfod 

Fy  hapusrwydd,  foreu  a  nawn ; 
Ac  mae'r  olwg  hyny'n  ennyn 

Yn  fy  ysbryd  ryw  gryfhau, 
Gan  roi  clwyf  ar  fy  mhechodau 

Yn  dy  wyddfod  sy'n  gwanhau. 

4  Llawen  ydwyf  fod  dy  hanfod 

Eawr  yn  ddedwydd  ynddo  ei  hun, 
Ac  na  raid  i  ti  ymddiried 

Mewn  creadur  ünrhy w  lun ; 
O !  teyrnasa  fel  y  mynost, 

Doed  dy  amcan  mawr  i  ben ; 
Seinied  pawb,  mewn  nef  a  daear, 

Haleluwia  fyth,  Amen. 

5  Minnau,  bryfyn  gwael  o'r  ddaear, 

Rof  fy  Uaìs  yn  mhlith  y  llu— 
Saint,  cerubiaid,  ac  angỳlion, 

A'r  seraphiaid  by wiog  fry ; 
0  !  na  chawn  i  ymgymmysgu 

A  sêry  boreu  meŵn  un  dón, 
Rliown  fy  llais  i  mewn  i'r  anthem 

Am  ddioddefaint  addfwyn  Oen.  w. 

687»  Ynefoedd  ifoliannu  gras 

Duio. 
8.  7.  d.— Moriah,  a.  10.     Esther,  t.  55. 
'T>  WY'n  dy  garu;  ddwerla'i  chwaneg : 
*-^  Uwch  pob  geiriau  i  ddodi  maes 
Yw  dy  gariad,  yw  dy  heddwch, 
Yw  d'anfeidrol  ddwyfol  ras  ; 
Yn  nhafodiaith  nefoedd  oleu, 

Caf  íi  draethu,  'mhlith  y  llu, 
Gyda  blas  na  ellir  ddeall, 
Iien  ddirgelion  nefoedd  fry. 

2  Yno  caf  fi  ddechreu  hanes — 

Hanes  o  lawenydd  pur, 
Fyth  na  chlywir  diwedd  arno 

Yn  y  paradwysaidd  dir  ; 
Bob  munydyn  bydd  yn  declireu 

Seinio  i  maes,  heb  dewi  a  sôn, 
Ddoniau  maith,  anfeidrol,  hyrryd, 

Croeshoeliedig,  addfwyn  Öen. 

3  Bydd  dy  degwch  fythyn  newydd, 

Fyth  o  newydd  ennyn  dân, 
Trŵy  holl  oesoedd  tragwyddoldeb, 

Fyth  heb  flino  yn  y  blaen  ; 
Fflam  angerddol,  heb  un  terfyn, 

Trwy  holl  raddau'r  nef  yn  un, 
Hi  barha  i  losa-i'n  oleu 

Tra  parhao  Duw  ei  hun. 

4  Nid  oedd  ond  dy  fawredd  dwyfol, 

Yn  y  nef  nac  ar  y  Uawr, 
All'sai  ennyn  y  fath  gariad 

Ag  wy'n'brofi  ynwy'n  awr: 
Pwy  sefydlai'm  hysbryd  gwamal  ? 

Pwy'm  gosodai  yn  fy  lle, 
Ond  yr  hwn,  heb  derfyn  arno, 

Sy'n  berffeithrwydd  dae'r  a  ne'  ?  w . 


PROFIADAU  CREDADYN. 


688.  Pobpeth  yn  ofer  heb  wyneb 

Duw. 

8.  7.  d.— Eifionydd,  170.    Jersey,  Y.  63. 

(~)FER  i  mi  wel'd  y  ddaear 
^  Yn  egino'i  hegin  grawn, 
Ofer  i  mi  wel'd  yv  heulwen 

Fawr  yn  estyn  ei  phrydnawn, 
Ofer  i  mi  wel'd  y  blodau 

Yn  dadguddio'u  dirif  liw, 
Tra  fo  neb  rhyw  un  creadur 

Yn  cysgodi  gwedd  íÿ  Nuw. 

2  Ymwôl,  Arglwydd,  â  phererin 

Sydd  yn  teithio  tua  thref, 
Ac  a  flinodd  ar  y  ddaear, 

Heddyw'n  brefu  ain  y  nef ; 
Tyred,  heulwen  glir,  disgleiria, 

Ni  saif  cwmmwl  líe  bo'th  ras, 
Storom  gref  a  dry'n  dawelweh, 

Fel  y  gallom  rodio  i  maes. 

3  0 !  pa  bryd  caf  wel'd  dy  wyneb, 

Oîl  yn  heddwch,  oil  yn  ras, 
Heb  un  pechod  yn  fy  nghlwyfo, 

Nac  yn  dirgel  gario'r  maes, 
Heb  un  llen  rhyn<íof  a'r  bywyd, 

Nac  un  ysbrycl  marw,  syth, 
Heb  un  waedd  yn  fy  nghydwybod, 

Ond  tangnefedd  pur  dilyth? 
é  Bryd  caf  wel'd  y  tir  dymunol, 

Hyfryd  baradwysaidd  wlad, 
Lle  mae  brodyr  i  mi  filiwn, 

Lle  mae  'Mhriod,  lle  mae  'Nhad, 
Lle  caf  orphwys  o  fy  llafur, 

Lle  caf  wella'm  clwyf  a'm  briw, 
A  chael  gwledd  dragwyddol,  gysson, 

Fyth  yn  nghwmnfm  Tad  a'mDuw? 
w. 

689.  "Fy  Anwylyd  sydd  eiddoý 'fi» 
8.  7.  D.— Edinburgh,  164.    Moriah,  a.  10. 

-RIDDOF  fi  yw  fy  Anwylyd ;  [rhad, 
-*-*  Gwnawd  cyfammod  gwerthfawr, 
Nid  â  pherlau'r  byd  y'i  seliwyd, 

Ond  â  dwyfol  nefol  waed : 
Nerth  tragwyddol  a  ymrwymodd, 

Holl  cldoethineb  mawr  y  nen, 
I  gael  gwel'd  yr  iota  leiaf 

O'r  cyfammod  hwn  i  ben. 
2  Ymadewch,  fy  ofnau,  bellach, 

Rhagor  peth,  allasai'r  nef  ? 
Po'dd  dangosai  gariad  rhagor 

Nag  ar  bren  tidangosodd  ef  ? 
Rhoddai  'i  fywyd  dros  elynion, 

Tuag  at  eu  cael  yn  un 
Briod  ferch  adclasaf,  tîyddlon, 

Gywir  iddo  ef  ei  hun. 

S  Cadarnhaw'd  fy  ffydd  grynedig, 
Ni  ro'i  'ngobaith  ddim  i  lawr, 
Ac  o'm  hawi  ni  ildiaf  ronyn 
X  gyfammod  sydd  mor  fawr, 


Ac  ni  chym'ra'i  'r  India  helaeth, 
A'i  thrysorau  sydd  heb  ri', 

Am  fy  mraint,  ac  ni  chymmeraf 
Holl  feddiannau'r  nefoedd  fry.  w. 

690.  Gweddi  ani  Iwyr  loaredìgaeth 

oddi  wrth  bechod. 
8.7.D.— Trefaldwyn,  171.  Eifionydd,  170. 
"iy/TI  âf  trwy'r  Iorddonen  arw, 
■^1-  Anturiàf  wrthwynebu'r  don— 
Pob  temtasiwn  gaffo'm  nwydau 

Gan  wrthddrychau'r  ddaear  hon, 
Ond  it  sefyll  wrth  fy  ochr, 

Ond  it  'înafiyd  yn  fy  llaw ; 
Ti  gei'r  clod,  ti  gei'r  gogoniant, 
011  yn  oll  yr  ochr  clraw. 

2  Na'd  y  cenllysg  i  fy  nghuro— 

Grym  fy  mhleser,  a  fy  chwant, 
Ac  i  yru  cl'  Ysbryd  sanctaidd, 

A'i  awelon  pür  i  bant :         [llwyth, 
Gwna    'nghydwybod    ynwy'n    dan- 

Na  ddioddefwyf  ddim  o'r'bai, 
Ag  sy'n  gwneuthur  oriau  'mywyd 

Fel  rhyw  oes  o  eclifarhau. 

3  'Ewy'n  hiraethu  am  yr  oriau 

Pan  y  cati'wy'n  nhraed  yn  rhydd ; 
Dyna  jubil  fy  nghysuron— 

Dyna  ngwaredigol  ddydd ; 
Dyna  wledd  'rwy'n  breí'u  am  dani, 

Pan  na  byddo  pechod  mwy 
I  ladrata'r  meddwl  lleiaf, 

Nac  i  roddi  i  mi  glwy'. 

4  Tyred,  Ysbryd  sancteiddiolaf, 

A  glanhä  dy  dŷ  dy  hun, 
Lladd  y  beiau  yn  fy  natur 

O'r  boreuddydd  sydd  ynglŷn ; 
Dwg  dy  eiddo  i  maes  o'r  pydew, 

Minnau,  ond  cael  myn'd  yn  rhydd, 
A'th  foliannaf  tra  fo  anadl 

Am  fy  ngwaredigol  ddydd.       w. 

Ò9X.  Di'ni  afoddiaìr  enaid  ond 

Duiv, 
3.  7.  D.— Llangan,  y.  61.   Gaerwen,  y.  62. 
T>A'M  'rwy'n  mofyn  gwlad  o  hedd- 
•*-     wch^ 

Lle  nad  oes  ond  gwlad  o  wae, 
Disgwyl  cariad  a  ftÿddlondeb 

Mewn  ardaloedd  o  gasau, 
'Mofyn  bywyd  mewn  marwolaeth, 

'Mofyn  cysur  lle  nad  yw  ? 
Nid  oes  dim  a  fodaia'm  henaid 

Is  y  nefoedd  ond  fy  Nuw. 
2  Dechreu  'rwyf  yn  awr  ehedeg 

I'r  ardaloedd  mae  fy  'mryd, 
Ac  'rwyf  am  ddiífoddi'm  hiraeth 

Am  bleserau  gwag  y  byd ; 
Ni  chaiff  dyn,  na  da,  nac  enw, 

Ni  chaiff  pleser,  ni  chaiff  gwae, 
Argraph  mwy  i'm  gwneydyn  llawen, 

Nac  i'm  gwneyd  i  lwfrhau. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


8  Mi  a'  i  maes  o  blith  y  werin 

I  ry w  loches  wrthyf  f'hun, 
Lle  na  bo  dim  stŵr  creadur, 

Dim  ond  d'  Ysbryd  sanctaidd  cun ; 
Mi  wna  'mhleser  yn  dy  fynwes, 

Mi  wna'm  nefoedd  yn  dy  hedd, 
Ac  fe'i  gwelaf  i  mi'n  bìeser 

I  gael  gorwedd  yn  y  bedd.  w. 

692.  "  Mi  a  godaf  ac  a  af  at  fy 

Nhad" 
8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  166.   Bohemia, 
163. 
T)YMA  'r  truan  a'r  anghenus, 
•^  Wedi  treulio'i  dda  o'r  bron— 
Holl  drysorau  pur  Paradwys, 

Ar  wrthddrychau'r  ddaear  hon ; 
'Nawr  yn  noeth,  yn  glaf,  yn  glwyfus, 

Ac  mewn  gwlad  o  eisieu'n  by w ; 
Newyn  mawr,  heb  neb  yn  rhoddi, 

Sy'n  yr  ardal  na  bo'm  Duw. 
2  Tŷ  fy  Nhad  sy'n  llawn  o  gyfoeth, 

Fel  y  moroedd  mawr  didrai, 
O  dragwyddol  mae  ei  ddechreu, 

I  dragwyddol  maeìi  parhau; 
Gweision  cyiìog  fy  hen  gartref 

Fyth  sy'n  llawen,  fyth  sy'n  llawn, 
Heb  na  phoen,  na  thrai,  na  phrinder, 

Fyth  na  boreu  na  phrydnawn. 
S  Minnau  godaf  tuag  yno — 

Hen  ardaloedd  tir  fy  ngwlad, 
Ac  a  gwymvaf,  yn  fy  nghlwyfau — 

Yn  fy  mryntni,  o  ílaen  fy  Nhad ; 
Dwedaf  wrtho  : — "  Pechais,  Arglwydd, 

Trwy  ryw  ryfyg  gadarn,  gre£ 
O'th  flaen  di  yn  anystyriol, 

Hefyd  ac  yn  erbyn  nef. 
i  "Nid  wyf  deilwng,  ara  fy  nhrosedd, 

Gael  dy  enw  arnaf  mwy, 
Gwna  fi'n  un  o'th  weision  cyflog, 

A  rho  arna'i  'u  henwau  hwy  : 
Llawnder  gras,  heb  fesur  arno, 

Llawnder  annheríýnol  hedd, 
Gaift  y  rhai  cystuddiol,  euog, 

Weled  yn  ei  hyfryd  wedd. 

693.        bhan  ii. 

~P  Y  addfwynaf  Dad  a'm  derbyn, 
x    Er  im  dreullo'r  oli  i  gyd 
O  bob  da  a  roddodd  i  mi 

Ar  bob  gwagedd  yn  y  byd; 
Gwelodd  fi  o  bell  yn  dyfod, 

Ac  fe  barodd  i  mi  dcîod, 
Daeth  i'm  cwrdd,  ac  fe'm  cusanodd — 

Cariad  penaf  f  u  erioed. 
2  Dygodd  allan  lo  pasgedig, 

Ac  fe'i  Haddwyd  yn  ddìoed, 
Ac  fe  roddodd  im  ddanteithion 

Ag  na  chawd  eu  bath  erioed; 
Dygodd  ef  fy  ngwisgoedd  budron, 

Ac  fe'm  gwisgodd  i  yn  làn, 


A'r  cyfiawnder  dwyfol  hyny 

Na  fu  am  dana'i  'rioed  o'r  blaen. 
3  Ar  fy  llaw  fe  roddodd  fodrwy, 

Ac  esgidiau  am  fy  nhraed, 
Gwnaeth  fi'n  hardd  o  fewn  ac  aîìanu 

Fel  ei  etifedd  penaf  gaed ; 
Cadwodd  wledd  o  ddawns  a  chanu, 

A  phob  rhy  w  bleserau  'nghyd ; 
'Chafwyd  er  y  trosedd  cyntaf 

Eu  cyffelyb  yn  y  byd.  w. 

6944.  Hiraeth  am  Iwyr  ryddhâd, 
8.  7.  d— Jersey,  Y.  63.  Trefaldwyn,  171. 

HpAN  fy  maich  yr  wyf  yn  griddfan— 

Disgwyl  amser  o  ryddhau, 
Disgwyl  i  'mhechodau  dreulio, 

Etto  'mhechod  sy  n  parhau; 
Disgwyl  caf  gasineb  hollol, 

Caria  faddunedau'r  dydd; 
Etto,  finnau  yn  y  gadwyn, 

Ac  yn  methu  myn'd  yn  rhydd. 
2  O !  na  chlywn  yr  udgorn  arian 

Ry wbryd  yn  rhoi  bloedd  i  maes, 
Yn  cyhoeddi  i  f'enaid  llwythog 

Heddwch  a  maddeuol  ras : 
O !  na  ddeuai  nerth  i  waered, 

Fel  llifeiriant  mawr  ei  rym, 
Fel  na  allai'm  nwydau  penaf 

Bellach  ei  wrthselyll  ddim. 
8  Mi  rown  fydoedd  maith,  pemeddwn, 

Am  gael  gweled  tori  i  lawr 
Bethau  ag  sy'n  myn'd  â'm  meddwl 

Fil  o  weithiau  yn  yr  awr ; 
Trais  a  gorchest  sy  ar  fy  ysbryd, 

Cryf  yw'm  gelyn,  minnau'n  wan  : 
Addfwyn  Oen  !  yn  fuan  brysia, 

Cod  fi  o'r  pydew  hyn  i'r  Ìan, 
4  Tor  y  rhwydau  sydd  gan  Satan, 

Llosg  gadwynau  yn  y  tán ; 
Tyred,  argyhoeddiad  nertliol, 

Difa  'mhechod  o  dy  flaen ; 
Deued  peraidd  heddwch,  yntau, 

Nes  congcwerio  nielus  c'hwaut, 
Nes  bo'm  bai,  trwy  bob  rhywfoddion, 

Felly  i  ddiflanu  i  bant.  w. 

695.  Yruntestyn. 

8. 7.  d .— Trefaldwyn,  171.    Hebron,  169« 
T)YNA'r  dyddiau  wyf  yn  ddisgwTyl— 
■^  Dyddiau'r  addewidion  rhad ; 
Dwedwyd  cawn  fy  meiau  cryfaf, 
Duau  lhwiau,  dan  fy  nhraed ; 
Iesu  yw  ei  enw  hyfryd, 

Ac  fe  ddyry  wared  llawn : 
0  !  am  wel'd  y  boreu'n  dyfod; 
Rhyfedd  hyd  y  ìnaith  brydnawn! 
2  Gẃyro  yma,  gẃyro  acw, 
Ẅeitîiiau  gvvyro  ar  y  dde, 
Ganwaith  ragor  ar  yr  aswy, 
Oddi  wrth  lwybrau  Brenin  ne'; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


D^ 


Mae  yraa  reddf  o  waredigaeth, 
Mae  yma  reddf  o  ddod  yn  rhydd, 

A  griddfanau  i'r  lan  yn  llanw 
Am  yr  hyfryd  foreu  ddydd. 

3  Mi  feddyliaf  fod  y  wawrddydd 

Wen  ar  godi  maes  o  law ; 
Mi  dybygaf,  drwy'r  cymmylau, 

Gwelaf  oleu'r  ochr  draw : 
Deuwch,  wyntoedd  mwyn  y  deheu, 

Gwthiwch  y  cj'mmylau  o'u  lle, 
Im  gael  gwel'd  yn  ei  ogoniant 

Eresennoldeb  Brenin  ne'. 

4  Dan  ei  aden  byddaf  ddedwydd, 

Dan  ei  aden  caf  gasau, 
A  galaru  yn  ddrylliedig 

Am  bob  pechod,  am  bob  bai ; 
Dan  ei  aden,  ar  bob  chwantau 

Caf  fi  fnddugoliaeth  lawn, 
Ac  y  caf  ddifyrwch  cysson, 

O  foreuddydd  hyd  bry  dnawn.    w. 

696.      Golwg  ar  y  wlad. 
8. 7. d.— Bohemia,  168.    Trefaldwyn,  171. 
)YN  dieithr  ydwyf  yma, 
Draw  mae'm  genedigol  wlad ; 
Draw  i'r  moroeddmawr  tymmhestlog, 

Ac  o  fewn  i'r  Ganaan  rad : 
Stormydd  hir  o  demtasiynau 

'Nghurodd  i  fel  hyn  mor  bell; 

Tyred,  ddeheu  wynt  pereiddìaf, 

Chwyth  fi  i'r  Jbaradwys  well. 

2  Ac  er  gwaethaf  grym  y  tonau 

Sydd  yn  curo  o  bob  tu,  [gwyntoedd, 
Dof   trwy'r    stormydd,     dof*    trwy'r 

Ry  wbryd  i'r  Baradwys  fry : 
Gair  fy  Nuw  sy'n  drech  na  moroedd, 

Gair  fy  Nuw  sy'n  drech  na'r  don ; 
Mi  anturia'r  oll  a  feddwyf 

Fythol  i'r  addewid  hon. 

3  Ac  ni  fydda'i  'n  hir  cyn  gorphen— 

Ddim  yn  hir  cyn  gJanio  fry ; 
Pob  gorchymyn,  pob  bygythiad, 

Pob  addewid  sydd  o'm  tu ; 
Nid  y  dyfnder  fydd  fy  nhrigfan ; 

Gwn  y  deuaf  yn  y  man, 
'Nol  fy  ngolchi  £an  y  tonau, 

Yn  ddiangol  fyth  i'r  lan. 

4  'Rwyf  yn  dechreu  teimlo  eísoes 

Beraìroglau'r  gwledydd  draw, 
Gyda'r  awel  bur  yn  hedeg ; 

Diau  fod  y  wlad  ger  llaw : 
Tyr'd,  y  tir  dymunol  hyfryd, 

Tyr'd,  yr  ardal  sydd  heb  drai ; 
Dy  bleserau  o  bob  rhy  wiau, 

Gâd  im  bellach  eu  mwynhau.    w. 

697*  Cyfiawnder  a  nerth  yn 

Nghrist. 
8.  7.  D.~Ledforth,  16á.    Trefecca,  162. 
QFER  iawn  mae'r  nef  ei  hunan 
V-/  Yn  fy  ngheisio  oll  i  gyd, 


Tra  bo  hanner  lawn  o'm  calon 
Mewn  rhyw  eilun  yn  y  byd : 

Natur  wrthryfelgar,  gyndyn, 
Sy'n  fy  nal  i  yma'n  uỳn, 

Tra  bo'm  henaid  gwan  yn  hedeg 
Fyny'n  llwyr  i  Seion  fryn. 

2  Ni  all  ympryd  trist  a  gweddi 

Fyn'd  yn  lân  â  mi  i'r  lan, 
Nac  un  cylch  o  ddyledswyddau 

'Nghodi  ronyn  bach  o'r  man: 
Grym  y  llygredd  sy'n  fy  nghalon, 

Cryf  ac  anorclifygol  yw ; 
Nid  oes  fythoedd  a'i  gorchfyga 

ünd  yn  unig  nerth  fy  Nuw. 

3  Pe  hai  bossibl  i  mi  dreulio 

'R  graig  wrth  roi  fy  ngliniau  i  lawr. 
Gwneyd  afonydd  o  fy  nagrau, 

Llanw  hefyd  foroedd  mawr, 
Rhanu  trysor  y  mynyddau 

Rhwng  y  tlodion  yn  mhob  man  ; 
Anhaeddiannol  eilwaith  fyddwn 

Fyth  o  gael  fy  nghodi  i'r  lan. 

4  Rhed,  fy  enaid,  i'w  gyfeillach, 

Cyntaf  man  y  caffech  e'; 
Trist  yw'm  henaid  wrth  ymofyn 

Un  creadur  yn  ei  le : 
Blino'n  edryclì  'rwyf  o  gwmpas ; 

Nid  oes  meddyg  ar  y  don 
Ond  yn  unig  ti  dy  hunan, 

Wella'r  archoll  dan  fy  mron. 

5  Llawn  a  llawen,  iach  a  diddig, 

"Wyf  pan  byddwy'n  teimlo'th  hedd; 
Ond  meddylgar  iawn  ac  athrist 

Pan  yn  ftaelu  gwel'd  dy  wedd ; 
'Rwy'n  difìasu  ar  y  cwbl 

Pan  na  welwy'th  wyneb  cu; 
Ond  mae'm  bywyd  i  mi'n  nefoedd 

Pan  bwy'n  agos  atat  ti.  w. 

698.        Grym  cariad. 
8.  7.  d.— Ledforth,  163.  Dismission,  160. 
"A/TAB  fy  nghalon  am  ehedeg 
-L>-L  Unwaith  etto  i  fyny  fry, 
I  gael  profì'r  hen  gymdeithas 

Gynt  fu  rhyngof  a  thydi : 
Mi  a  grwydrais  anial  garw, 

Heb  un  gradd  o  oleu'r  dydd ; 
Un  wreichionen  o  dy  gariad 
Wna  fy  rhwymau  oll  yn  rhydd. 

2  Pe  bai'r  holl  gystuddiau  mwya' 

'N  gwasgu  ar  fy  enaid  gwan, 
A'r  geìynion  oll  yn  rhwystro 

'R  nèfol  dân  i  godi  i'r  lan ; 
Pan  ddechreuo,  nid  oes  derfyn  ; 

Cadarn  natur  cariad  yw 
Sydd  yn  distaw  fyn'd  â'm  henaid 

O  hòno'i  hun  i  fynwes  Duw. 

3  Mae  fy  nghalon  yn  'sgrifenu, 

Ac  yn  adrodd  wrthí  ei  hun, 
Enw  nyfryd  a  rhinweddol 
Puw'yn  gwisgo  natui'  dyn : 


PROÎTADAU  CREDADYN 

Iachawdwriaeth,  iachawdwriaeth, 

Iachawdwriaeth  werthfawr  iawn, 
Ydy w  enw  fy  Ngwaredwr 

Genyf  foreu  a  phrydnawn.        w. 


699 Miraeth  am  oleuni  cymdeithas 
JDuw. 
8.  7. D.— Bavaria.,  167.    Diniweidrwydd, 
a.  11. 
/7J.WLAD  o  d'wyllwch  wyf  yn  trigo, 
^"  Aipht  y  w'r  man  lle'r  wyf  yn  by  w ; 
Mae  tywyllwch  wedi'in  d'rysu — 

T'wyllweh  anorchfygol  yw : 
Cyfud,  Haul  Cyfíawndef  goleu, 

'Nawr  llewyrcha  yn  dy  nerth; 
Danfon  feddyginiaeth  rasol 
Dros  y  creigydd  mawrion,  serth. 

2  Dwôd  pa  bryd  caf  yfed  dyfroedd— 

Dyfroedd  gloy w  sy'n  iachau ; 
Pob  rhy  w  bleser  wedi  darfod 

Ondyn  unig  dy  fwynhau:— 
Pwyso'm  henaid  ar  dy  fynwes, 

Edrych  yn  dy  wyneb  llon; 
Caru  nes  anghofto'r  oriau 

Sy  i  mi  ar  y  ddaear  hon. 

3  Pa'm  mae'm  llygad  gwag  yn  sylwi 

Ar  un  tegan  sy'n  y  byd? 
Nid  oes  yn  nherfynau  natur 

Ddigon  ddim  iíanw  'mryd; 
Gwela'r  beddrod  wrth  îy  ochr 

Egyr  arna'i  safn  yn  awr, 
A'm  hadeilad  yn  dadfeilio, 

Bron  a  syrthio  iddo  i  lawr. 

4  Etto  gwell  nid  wyf  un  gronyn; 

By wyd,  bedd,  nac  angeu  du, 
Ni  ddod  argraph  bur  dy  natur 

Mewn  un  modd,  ar  f'enaid  i; 
Gwel'd  dy  wyneb,  by w'n  dy  gwmni, 

Teimlo'th  anorchfygol  ras, 
Ar  fy  meiau  mawr  yn  unig 

All  yn  gyfan  gario'r  maes.         w. 

700.        Duw  a  digon. 
8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11.    Tref- 
aldwyn,  171. 

Çì !  AM  nerth  i  dreulio'm  dyddiau 
^  Yn  nghynteddoedd  tŷ  fy  Nhad ; 
By  w  yn  nghanol  y  goleuni, 

T'ẁyllwch  obry  dan  fynhraed; 
Byw  heb  fachlud  haul  un  amser, 

By w  heb  gwmmwl,  byw  heb  boen, 
Byw  ar  gariad  anorchfygol, 

Pur,  y  croeshoeliedig  Oen. 
2  Dyro  ol wg  ar  dy  haeddiant— 

Golwg  ar  dy  deyrnas  rad, 
Brynwyd  i  mi,  ac  a  seliwyd— 

Seliwyd  i  mi  â  dy  waed ; 
Rho  i  mi  gyrchu  tuag  ati, 

Peidio  byth  a  llwí'rhau : 
Ar  fy  nhaith  ni  cheisiaf  genyt 

Oàd  yn  unig  dy  f wynhau. 


3  Ac  ni  cheisiaf  drysor  arall 
Ond  tydi  tra  bwy'n  y  byd; 

'Rwyt  yn  ddigon  byth  dy  hunan, 
Dim  ond  ti  a  leinw'm  bryd : 

Nid  oes  cystudd  fyth  wna  niwed 
Pan  bwy'n  pwyso  ar  dy  rym ; 

Hebot,  nid  oes  rwyd  gan  Satan 
Na  wna  ry  wfodd  niwed  im. 

4  Gyda  thi  mi  af  drwy'r  fyddin, 

Gyda  thi  mi  af  drwy'r  tân ; 
'D  ofnaf  ymchwydd  yr  lorddonen 

Ond  i  ti  fyn'd  o  fy  mlaen : 
Ti  yw'm  hamddiífynfa  gadarn, 

Ti  y w'm  Mrenin  a  fy  Nhad ; 
Ti  dy  hunan  oll  yn  unig 

Yw  fy  iachawdwriaeth  rad.      w. 

701.  Ymb  ü  am  ymwared, 

8.  7.  D,— Eifìonydd,  170.  Diniweidrwydd, 
a.  11. 
Tl/TAE  addewid  nef  o'm  hochr, 
JJLL  Pod  fy  Iesu'n  ffrynd  i'r  gwan  ; 
O'r  pydewau  dwg  ei  hunan 

Garcharorion  llesg  i'r  lan : 
Tor  y  bolltau  pres  yn  ganddryll, 

Tyn  y  barau  heiyrn  yn  ol, 
Gâd  i'm  henaid,  o'r  dyfnderoedd, 

Hedeg  yna  i  dy  gôl. 

2  Nid  wy'n  haeddu  dim  trugaredd; 

Trois  fy  nghefn  ar  y  nef, 
A  chofleidiais  fy  eilunod 

'Nol  meddiannu  ei  gariad  ef ; 
Gwerthais  drysor  mwy  na'r  ddaear 

Am  bleserau  munyd  awr, 
Ac  'rwy'  mron  a  thori  'nghalon 

Am  ei  heddwch  ef  yn  awr. 

3  T'wyned  heulwen  ar  fy  enaid, 

Blinais  ganwaith  ar  y  nos; 
Nid  yw  'mhleser,  na  'nheganau, 

Na'm  heilunod,  ond  fy  nghroes ; 
Mynwes  Iesu  y w'm  hapusrwydd ; 

O !  na  chawn  i  yno  fod ! 
Ee  roi  cariad  dwyfol,  perffaith, 

Fy  mhleserau  dan  fy  nhroed. 

4  Etto  unwaith  mi  ddyrchafaf 

Un  ochenaid  tua'r  nef, 
Ac  a  wylaf  ddagrau'n  hidyl 

Am  ei  bresennoldeb  ef ; 
Pwy  a  ẃyr  na  wrendy  clustiau 

'R  hwn  a  greodd  ddae'r  a  nen, 
Ac  na  ddaw  fy  nymuniadau, 

Trist,  hiraethlawn,  oll  i  ben      w. 

702.  Bywyd  yn  ngwedd  yr  lesu. 
8.  7.  d.— Tyddewi,  T.  57.    Ledforth,  16' 

"W'ID  oes  dim  o  dan  yr  wybren 
■^  Wna  fy  enaid  ronyn  gwell ; 
Un  difyrwch,  nac  un  pleser, 

Sydd  yn  agos  nac  yn  mhell ; 
Darfu  chwant  â'i  holl  hyfrydwch, 

Ei  lawenydd  gwag  a  li'udd ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Presennoldeb  Iesu  ei  hunan 

A'm  gwna'n  unig  wrth  fy  modd. 
2  Y  mae  nefoedd  yn  ei  gwmni, 

Y  mae  by  wyd  yn  ei  wedd, 
Ag  sy'n  gwneuthur  angeu'n  gyfaill, 

As:  sy'n  peri  concro'r  bedd : 
Eho'th  gyfeillach,  Iesu  addfwyn, 

Dyna  wy'n  ei  geisio  i  gyd ; 
Ac  mi  fyddaf  focldlon  ddiddig 

I  a  gẁrddwyf  yn  y  byd. 
S  Tyr  d  am  hyny,  Ffrynd  troseddwyr, 

At  yr  eiddil  gwaela'i  lun, 
Gollodd  afael  ar  bob  haeddiant 

A  rhinweddau  sydd  gan  ddyn ; 
Ymddieitlirais  o'r  creadur, 

Felly  yntau  oddi  wrthyf  fi, 
Ac  ni  fecld  fy  enaid  egwan 

Gyfaill  heddy w  ond  tydi.  "W. 

703.  Yruntestyn. 

ê.  7.  D.— Edinburgh,  164.  Dismission,  160. 

"]\/TI  edrychaf  ar  i  fyny, 

•I>-L  Deued  t'wyllwch,  deued  nos ; 

Os  daw  heddwch  im  o  unlle, 

Daw  o  haeddiant  gwaed  y  groes  : 
Dyna'r  man  y  gwnaf  fy  nhrigfan, 

Dyna'r  man  gobeithiaf  niwy : 
Nid  oes  iechyd~fyth  i'm  henaid 

Ond  mewn  dwyfol  farwol  glwy.' 

2  Gobaith  f  enaid  yw  ei  haeddiant, 

Gobaith  f 'enaid  y  w  ei  rym ; 
Tlawd,  a  llesg,  a  gwan,  ac  ynfyd, 

Ydwyf  fi  heb  fecldu  dim ; 
Trwodd  draw  yr  wyf  yn  edrych, 

Dros  y  bryniau  mawrion,  pell, 
Ac  yn  disgwyl  fy  ngorphwysfa 

O  gyfiawnder  llawer  gwelL 

3  Nid  oes  ffynnon  wedi  ei  hagor 

A  all  olchi'r  euog  hyn, 
Ond  y  ffynnon  a  agorodd 

Cariad  ar  Galfaria  fryn ; 
Gwaed  all  dalu'n  llwyr  am  feiau^ 

Gwaed  all  agor  porth  y  nef ; 
Ac  nid  oes  fo  ldlona'r  nefoedd 

Ond  ei  haeddiant  dwyfol  ef.     W. 

704.  Meddÿlian  crwydredig. 

8.  7.  B— Eifionycld,  170.     Hebron,  169. 
"PY  mecldyliau  syclcl  yn  hedeg ;  [de; 
J-   Weithiau  i'r  dwyrain,  weithíau  i'r 
Treulio'm  dyddiau  gwerthfawr  goreu, 

Bob  munydyn,  'rwyf  o  dre'; 
Lleng  'nol  lìeng  olynbl  ganlyn 

Ynwyf  o  feddyli'au  gau, 
Heddyw  yn  newid,  dcloe  yn  d'rysu, 

Ddoe  a  heddyw  yn  parhau. 
2  Ti  'sgrifenaist  gynt  ar  geryg 

Ddeddfau  cyẅir,  sanctaidd,  pur; 
Nid  anhawdclach  it  'sgrifenu 

Etto'n  awr  ar  galon  ddur ; 


S-1 


Os  buost  farw  dros  un  ffìaidd, 

Aflan,  Arglwydd,  fel  myfi, 
O  !  na  ad  im  fod  yn  ddieíthr 

1  rasusau'r  nefoedd  fry. 

3  Rho  i  mi  heddwch  fel  yr  afon, 

Rho  faddeuant  fel  y  môr, 
Rho  i  mi  ronyn  bach  o  brofi 

JXawr  o'th  annherfynol  stôr ; 
Na  newynwyf  yn  yr  anial, 

Lle  nad  oes  na  dwT  na  gwin, 
Ond  cael  teimlo'r  pur  gawodydd 

A  addewaist  ti  dy  hun.  w. 

705.  Bywyd  mewn  angeu. 

8.  7.  D.— Jersey,  T.  63.    Eifionydd,  170. 

AITII  o  weithiau,  ol  a  gwi-thol, 
Torais  dy  orch'mynion  glàn; 
Saith  adduned  fawi*  a  wnaethum 

I  ymgadw  rhag  y  tân ; 
Yn  y  dyfnder  cefais  gyntaf 

Wel'd  dy  wi-idog  wyneb  gwyn; 
Oni  buasai  ffiam  euosrrwydcì, 

'Ddaethwn  byth  i  Seion  firyn, 

2  Fe  wnaeth  pechod,  fe  Avnaeth  uffern, 

Fe  wnaeth  t'wyllwch  dudew'r  nos, 
Im  roi  naid  trwy  ddyledswyddau, 

Cael  neu  golli,  at  waed  dy  groes ; 
Ar  fin  uffern  cefais  nefoedd, 

Ac  yn  angeu  cefais  fy w, 
Yn  nharanau  mynydcí  Sinai 

Gyntaf  dès  i  gwrdd  â  Duw. 

3  Mellt,  taranau,  mwg,  a  chenllysg, 

Oedd  euogrwydd  i  mi'r  pryd 
Des  i  wel'd  maddeuant  pechod 

Fil  o  weithiau'n  fwy  na'r  byd ; 
Gwnaf,  mi  gofia'r  oriau  hyny — 

Oriau  fy  mhriodas  gun, 
Pan  ddaeth  Crëwr  nef  a  claear 

A'r  pechadui'  gwaela'n  un.        w. 

706.  G-weddi  am  ail  ymwel'w.d. 

8.  7.  D.— Bohemia,  168.    Diniweidi'wydd, 
a.  11. 

"D'ODD  y  gallaf  ddweyd  sydd  ynwyt? 
-L   Pwy  all  ddeall  faint  y w  nghri  ? 
'B-wyf  o'r  cwbl  yn  ymddifad, 

Os  ymddifad  o  honot  ti : 
Aed  fy  ngweddi  trwy'r  cymmylau, 

A'm  hoch'neidiau  trwm  cliri'. 
Kes  im  gael  maddeuant  newj'dd, 

A  chael  gwel'd  dy  wjmeb  cu. 

2  Nid  yw  'ngwedcli,  nid  yw  'nagrau, 

Nid  y w  í'aclduneclau  ddim ; 
Ni  wna  mil  o  ddyledswyddau 

Ünrhyw  bechod  lai  ei  rym ; 
Cofia'r  hwn  fu  ar  Galfaria 

Dan  yr  hoelion  llymion,  main, 
Gwel  y  waywffon  a'r  gorsen, 

Mantell  goch,  a'r  goron  ddrain. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


3  Ac  er  mwyn  y  gwaed  a  gollwyd, 

Cymmysg  ddwr,  o'i  ystlys  ef, 
Tyn  bob  cwmmwl  duclew,  tywyll, 

Ag  sydd  rhyngwyf  'nawr  a'r'nef ; 
Maddeu  i  mi  feiau  mawrion^- 

Beiau  lawer  fwy  na  rhi', 
Dim  ond  edrych  i  Galfaria, 

Nid  wrth  edrych  arnaf  fi. 

4  Os  am  bechod  y'th  w'radwyddwyd, 

Y  trywanwyd  gwaywffon 
Nes  gwneyd  archoll  na  anghofìr, 

Tra  fo  nefoedd,  dan  dy  fron ; 
Gad  i  mi  gael  ffrwyth  dy  glwyfau, 

Gad  i  mi  gael  rhhi  dy  waed — 
Maddeu  'mhechod,  gwel'd  dy  wyneb, 

Ti  fy  Mhrynwr  a  fy  Nhad ; 

5  Golchi'm  henaid  yn  yr  afon, 

Gwneyd  yr  euog  brwnt  yn  lân, 
Llanw  'nghalon  oer,  ddigariad, 

O  dy  nefol  hyfryd  dân ; 
A  chael  rhan  o  bob  rhinweddau 
Ag  sydd  yno.t  ti  dy  hun ; 
Ddoe  yn  aftan,  wecíi'm  dychwel 

Heddy  w'n  berüaith  ar  dy  lun  ; 

6  Fcl  bo'm  dyddiau  oll  yn  ganu, 

Nid  yn  alar  fel  mae'n  awr, 
Cariad  yn  concwerio'm  henaid, 

Àc  yn  boddi  swn  y  llawr ; 
Ar  adenydd  pur  yn  hedeg, 

Trwy   bob   rhwystrau   maith  yn 
Credu,  caru,  gorfoleddu,  '       [mlaen ; 

Yn  y  dyfroedd  mawr  a'r  tân.    w. 

707 •  Ymbil  am  gynnaliaeth  ac 

arweiniad. 
8. 7.  D.— Eifionydd,  170.    Jersey,  Y.  63. 

rpYRED,  f'enaid,  ar  i  fyny, 
x  Allan  o'r  anialwch  maith ; 
Hiraeth  sy  arnaf  am  gael  gweled 

Gwledydd  hyfryd  pen  fy  nhaith ; 
Blinais  cîeithio'r  crcigydd  geirwon, 

Lle  'rwy'n  wastad  yn  cael  briw, 
Ac  fe'm  clwyfid  i  farwoîaeth 

Oni  bai  cariad  rhad  fy  Nuw. 

2  Lboedd  dyfnion  sydd  ar  aswy, 

Lleoedd  dyrys  sydd  ar  dde; 
Ac  mae'n  anhawdd  cadw'r  llwybr, 

Ag  a  deithiodd  Brenin  ne' ; 
Ehag  im  golli  trwy  ryw  ryfyg, 

Neu  anghredu,  neu  trwy  flys, 
Help,  fy  Nuw,  lucldedig  enaid 

Ddringo'r  bryniau  serth  ar  frys. 

3  Dal  fi  i  fyny,  addfwyn  Iesu, 

Arwain  f'enaid  yn  dy  law, 
Nes  bwy'n  cyrhaedd  dros  bob  ofnau, 

I'r  ardaloedd  hyfryd  draw; 
Ac  os  yno  byth  y  deuaf, 

Dyna  'ngwaith  o  fewn  y  lle— 
Chwareu  ar  y  delyn  euraidd 

Ain  rinweddau'í  gariad  e'.       w 


708. 


1  Oras  fel  moroedd  all  fy 
achub." 


8.  7.  D.— Eifionydd,  170.     Horeb,  169. 

rpORI  wnes  fy  addunedau 

x  Gant  o  weithiau  maith  eu  rhi', 

Ac  raae'n  rhaid  ryw  ras  anfeidrol 

Gadw  euog  fel  myfi ; 
Wrth  yr  orsedd  'rwyf  yn  cwympo, 

Ac  nid  oes  un  enw  i  maes 
Ag  a  rydd  im  feddyginiaetn 

Ond  yn  unig  gorsedd  gras. 

2  Gras  fel  moroecld  all  fy  achub, 

Perffaith  gyflawn  yn  mhob  rhan, 
Gras  a  roddo  nerth  a  by  wyd, 

Ac  a  wnelo'n  gryf  y  gwan ; 
Rhaid  cyfiawncíer,  rhaid  doethineb, 

A  phob  grasau,  fawr  a  mân, 
Cyn  yr  elo  f'enaid  eiddil, 

Sydd  mewn  cadwyn,  gam  yn  mìaen. 

3  Rhaid  cael  llygaid,  fel  y  gwelwyf 

Hyfryd  beraidd  lwybrau'r  dydd; 
A  chael  holl  allweddau'r  nefoedd 

I  ddadgloi  caclw^mau'n  rhydd ; 
A  chael  llusern  fawr  y  bywyd 

Fyth  i  gerdded  o  fy  mlaen, 
Ganol  dydd  yn  gwmmwl  goleu, 

Ganol  nos  yn  golofn  dân. 

4  Tywysog  by wyd,  bydd  o'm  hochr, 

'Rwyf  yn  mron  a  llwfrhau ; 
'Dyw  'ngeiynion,  mewn  rhifedi 

ÍSra  chyndynrwydd,  ronyn  Uai; 
Torf  o  faes  o  hyd  sy'n  temtio, 

Torf  o  fewn  o'u  cymmaint  hwy, 
Ac  mewn  cynghrair  gyda'u  gilydd 

Am  roi  i  mi  farwol  glwy'. 

5  Minnau  rois  fy  holl  ymddiried, 

Iesu,  arnat  ti  dy  hun ; 
Ac  nid  oes  un  enw  arall 

A  all  achub  y  fath  un ; 
Tyn  fi'n  mlaen  i'r  ardal  hyfryd, 

Maes  o'r  anial  maith  ei  hyd; 
Ti  gei'r  clod  a'r  holl  ogoniant 

Fan  yn  ulw'r  elo'r  byd.  w. 

709.  Gioeddi  am  ryddid  a 

maddeuant. 
8.  7.  D.— Eifionydd,  170.    Jersey,  Y.  63. 
TESU,  djTO  dy  gymdeithas 
-^  Nefol  yn  yr  anial  fyd, 
Lle  mae  maglau  ar  ol  maglau 

Yn  fy  nrysu  'mron  o  hyd ; 
Y  mae  hiraeth  yn  fy  nghalon, 

Ac  och'neidiau  heb  ddim  trai, 
Am  wel'd  oriau  'ngwaredigaeth 
Ddedwydd,  hyfryd,  yn  nesau. 
2  Mae  fy  meddwl  i  yn  crwydro 
Gant  o  weithiau  i  maes  o  dref, 
Ac  yn  clymu  â  gwrthddrychau 
Gwâg,  disylwedd,  îs  y  nef ; 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Mae  fy  mywyd  i  mi'n  ofid, 
Mae  fy  nyddiau  i  mi'n  boen, 

Eisieu  cael  fy  holl  ddif^Twch 
Yn  dy  gwmni,  addfwyn  Oen. 

3  Ti  faddeuaist  fìl  o  feiau — 

Beiau  cynddeirioca'u  rhyw, 
Ac  a  guddiaíst  rhag  y  werin 

Rai  fel  porphor  coch  eu  lliw : 
Cliria  fy  nghydwybod  euog, 

Cána  f'enaíd  yn  y  gwaed, 
A  rho'r  bai  ag  sy'n  fy  maeddu, 

A  fy  nryllio,  dan  fy  nhraed. 

4  0  î  na  ildia,  f'enaid,  ronyn, 

Er  ei  bod  yn  fyr  brydiiawn, 

Y  mae  trugareddau'r  nefoedd 
Fel  y  moroedd  mawrion  Uawn ; 

F'allai  try  deheuwynt  tawel, 
Cyn  machludo'm  haul  yn  lân, 

Ac  yn  lle  rhyw  drwm  och'neidio, 
Caf  fi  seinio'r  hyfryd  gân.  w. 

710.  Crist  yn  bob  peth. 

8. 7.  d.— Eifionydd,  170.    Jersey,  T.  63. 
"]y/TI  af  heibio  i'r  creadur, 
"L>J-  'Does  ond  gwagedd  ynddo  i  gyd ; 
Twyll  a  golwg,  heb  ddim  sylwedd, 

Yw  a  welais  yn  y  byd ; 
Dacw'r  unig  wìad  o  sylwedd, 

Draw  i'r  bryniau,  man  lle  mae 
ifon  bywyd,  fel  y  grisial, 

Feusydd  gras  yn  dyfrhau. 

2  Ti  dy  hunan  wyf  yn  'mofyn, 

Ynot  ti  mae  iieddwch  ílawn ; 
Ynot  ti  caf  fod  yn  ddedwydd, 

Ynot  ti  yn  hyfryd  iawn; 
Nid  oes  ofn  i'r  sawl  a'th  garo, 

I  dy  garo  nid  oes  gwae ; 
Fe  gaift'  pob  rhy w  dristwch  atgas 

Iâdynt  droi  yn  llawenhau. 

3  Tyred,  bellach,  o'r  creadur, 

Mae'r  creadur  bron  dy  ladd— 
Troi,  ymddaclrys,  ac  ymdd'rysu, 

Fwyfwy  'mláen,  o  radd  i  radd ; 
Fyth  ni  chaiff  fy  enaid  egwan 

Loches  hyfryd  fyth  ond  un , 
Rhag  y  stormydd  sy'n  fy  nghuro— 

Yn  dy  glwyfau  di  dy  hun. 

711.  KHAN  IL 

T)ROS  bechadur  buost  farw, 
-^  Dros  bechadur,  ar  y  pren 

Y  dioddefaist  hoelion  lìymion, 
Nes  it  orf'od  crymu'th  ben; 

Dwêd  i  mi,  ai  íì  oedd  hwnw 

Gofiodd  cariad  rhad  mor  fawr— 
Marw  dros  un  bron  a  suddo 

Yn  Gehenna  boeth  i  lawr. 
2  Dwêd  i  mi,  a  wyt  yn  maddeu 

Cwympo  ganwaith  i'r  un  bai? 
Dwêd  a  ddeui  byth  i  galon 

Nas  gall  gynnyg  'difarhau  ? 


Beth  yw  pwvsau'r  beiau  mwyaí 

Wyt  yn  faddeu  ?— o  ba  ri'  ? 
Pa  u'n  círymaf  y w  fy  mhechod 

Ai  griddfanau  Calfari  ? 
3  Arglwydd,  rhaid  i  mi  gael  bywyd ; 

Mae  fy  meiau  yn  rhy  fawr, 
Fy  euogrwydd  sy'n  cyd-bwyso 

A  mynyddau  mwya'r  llawr : 
Rhad  faddeuant,  gwawria  bellach, 

Gwna  garcharor  caeth  yn  rhydd, 
Fu'n  ymdreiglo  mewn  ty  wyllwch, 

'N  awr  i  weled  goleu'r  dydd.    w. 

712.  Y  pererin  yn  yr  aniahuch. 

8.  7.  D.— Jersey,  y.  63.    Eifionydd,  170. 

fPYRED,  Arglwydd,  i'r  anialwch 
-■-  Yma  buost  ti  o'r  blaen, 
Arwain  fì,  bererin  eiddil, 

A  dy  golofn  niwl  a  thân ; 
Dal  fy  ysbryd  sy'n  llewygu 

Gan  ry  w  ofnau  o  bob  man'; 
Yn  dy  allu  'rwyf  yn  gadarn, 

Hebot  ti  nid  wyf  ond  gwan. 

2  Wrth  dy  orsedd  bydd  fy  nhrigfan, 

A  dy  orsedd  unig  y  w, 
Od  oes  dim  tu  yma  i  angeu, 

Wna  fy  enaid  marw'n  fyw ; 
Pechod,  gofid,  ac  euogrwÿdd, 

O  bob  natur,  o  bob  gradd, 
Syched  am  gael  teimlo'th  heddwch, 

"Sydd  yr  awr  hon  bron  fy  lladd. 

3  O  !  drugaredd  pen  Calfaria, 

Sydd  yn  llawer  mwy  na'r  byd, 
Yma'n  unig  mae  fy  ngobaith 

Sefyll  mewn  anfeidrol  lid ; 
'Rwy'n  ymwadu  â'r  oll  a  feddaf, 

Ac  yn  addef  f'eddaf  dclim ; 
Iesu  ei  hunan  yw  fy  haeddiant, 

Iesu  ei  hunan  y  w  fy  ngrym.     w. 

713.  Golwp  ar  y  nefoedd. 

8. 7.  d.— Moriah,  A.  10.    Tyddewi,  T.  57. 
TjACW'r  ardal,  dacw'rhafan, 
■^  Dacw'r  nefol  hyfryd  wlad, 
Dacw'r  llwybr  pur  yn.  amlwg 

'R  awrhon  tua  thŷ  fy  Nhad ; 
Y  mae  hiraeth  yn  fy  nghalon 

Am  fod  heddyw  di-aw  yn  nhref, 
Gyda  myrdd  sy'n  canu'r  anthem— 

Anthem  cariad,  "  Iddo  Ef." 
2  Bvnag  beth  a  welodd  llygad, 

Neu  a  deimlwyd  îs  y  rhod, 
Bynag  beth  a  glywodd  clustiau, 

Neu  beth  bynag  a  all  fod, 
Holl  wrthddrychau'r  ddaear  isod, 

Mewn  un  funyd  ddarfu  ynghyd, 
Er  pan  ges  yr  olwg  leiaf 

Ar  Iachawdwr  mawr  y  byd. 
S  Mae  fy  hwyliau  heddjnv'n  chwareu 

'N  llawen  yn  yr  awel  bur, 


PROFIADATJ  CREDADYN. 


Ac  'rwy'n  cîywed  swn  caniadau 
Peraidd  paradwysaidd  dir ; 

Ffarwel  haul,  a  lloer,  a  thrysor, 
Ffarwel  ddaear,  ífarwel  ddyn ; 

Nid  oes  dim  o  dan  yr  wybren 
Ag  sy'n  fawr  ond  Duw  ei  hun.   w. 

714.  Profiadau  amrywiól. 

8. 7.  d.— Bohemia,  168.    Hebron,  169. 
>T>  WYF  yn  teimlo  gwynt  y  deheu 
JA>  Yn  anadlu  awel  bur, 
Ac  yn  ysgafn  gario  f  enaid 

Draw  i  fryniau'r  Ganaan  dir : 
Aeth  y  gauaf  garw  heibio, 

Darfur  oer  dymhestlog  wynt ; 
Na  ddoed  mwy'r  cawodydd  duon 

1  fy  mlino  megys  gynt. 
2  Anhawdd  yfed  dyfroedd  chwerwon, 

Er  mai  dyfroedd  chwerwon  iawn 
Ydyw  haeddiant  fy  mhechodau 

O  foreuddydd  glas  hyd  nawn ; 
nTro  fy  chwerwder  yn  felusdra, 

Tro  fy  ngwenwyn  câs  yn  win ; 
Mi  rof  glod,  mi  ro'r  gogoniant, 

I'th  ddoethineb  di  dy  hun.       w. 

715.  Ymorfoleddu  yn  Nuw. 

7.  D.— Tyddewi,  T.  57.   Dismission,  160 
A  TAT,  f  Arglwydd,  dyrcha  f  enaid, 
""•  Rhof  f 'och'neidiau  ger  dy  fron ; 
TJnrhyw  atteb  i'm  griddfanau 

Fyt'h  ni  fedd  y  ddaear  hon : 
Nid  oes  ond  dy  enw  yn  unig 

Ag  a  gynnwys  lawn  iachâd, 
Acagoncra'r   holl  elynion 

Sy'n  fy  rhoddi  dan  eu  traed. 
2  Mae'm  gofìlon  oll  yn  darfod 

Gynted  caífwyf  wel'd  dy  wedd ; 
A  diíîanu'n  berffaith  gwbl 

Y  mae  ofnau'r  byd  a'r  bedd : 
Mae  fy  nhemtasiynau  creulon, 

Er  mor  aml  oent  o'r  blaen, 
Megys  cwmmwl  tew'n  myn'd  heibio 

Yn  dy  bresennoldeb  glân. 
8  Mae  fy  nghalon  yn  ehedeg, 

Mae  fy  nymuniadau'n  liu, 
Yn  dihengu  uwch  troadau 

Haul  a  sêr  y  nefoedd  fry ; 
Ac  yn  díimsang  pob  cynnygion 

0  ddymunol  bethau'r  llawr, 

Er  mwyn  meddu'r  fraint  sy  'nghadw 

1  mi  yn  nhragwyddoldeb  mawr.  w. 

716.  Nerth  a  chynnaliaeth  yn  yr 

anial. 
8.  7.  D.— Llangan,  t.  61.    Dismission,  160. 
fpYRED,  Iesu,  i'r  anialwch, 
-*-  At  bechadur  gwael  ei  lun, 
Ganwaith     ddrysodd    mewn    rhyw 
rwydau — 
Rhwydau  weithiodd  ef  ei  hun ; 


Llosg  íìeri  sydd  o'm  cwmpas, 
Rho  fi  i  sefyll  ar  fy  nhraed ; 

Moes  dy  law,  ac  arwain  drosodd 
F'enaid  gwan  i  dir  ei  wlad. 

2  Manna  nefol  sy  arnaf  eisieu ; 

Dwr  rhedegog,  gloyw,  byw, 
Sydd  yn  tarddu  o  dan  riniog 

Teml  sanctaidd  bur  fy  Nuw; 
Golchi'r  aflan,  canu'r  Ethiop, 

Gwneyd  yr  euog  brwnt  yn  lân ; 
Ti  gei'r  clod  ry  w  fyrdd  o  oesoedd 

'Nol  i'r  ddaear  fyn'd  yn  dân. 

3  Ar  dy  allu  rwy'n  ymddiried ; 

Mi  anturiaf,  doed  a  ddêl, 
Dreiddio  trwy'r  afonydd  dyfnion, 

Mae  dy  eiriau  oll  dan  sôl ; 
Fyth  ni  fetha  a  gredo  ynot, 

Safodd  un  erioed  yn  ol ; 
Mi  a  'mlaen,  a  doed  a  ddelo, 

Graig  a  thylau,  ar  dy  ol.  w. 

717.  Llwybrau  gras  yn  hyýryd. 

8. 7.  D.—Tyddewi,  t.  57.     Vienna,  T.  60. 

Ty/TAE  dy  lwybrau  cul  yn  hyfryd, 
■LVJ-  Mae  dy  gwmni'n  dawel,  fwyn, 
Mae  dy  iau  yn  dirion,  esmwyth, 

Tra  dy  hunan  yn  ei  dwyn ; 
Mae  dy  feichiau'n  rhyfedd  ysgafn, 

011  yn  perthyn  it  sy'n  hedd ; 
Fel  y  mèl  gwnest  groesau  diried, 

Angeu  haerllug,  dewr,  a'r  bedd. 

2  Dyma'r  llwybr  a  ddewisais, 

Etto  'rwyf  heb  'difarhau ; 
Disgwyl  f  etifeddiaeth  'rydwyf, 

Etto  heb  gael  ei  mwynhau  : 
Cyfoeth  mawr,  heb  fesur  arno, 

Trysor  mwy  na'r  moroedd  maith, 
"Welaf  draw  yn  nghadw  i  mi, 

Hir  brydnawn,  ar  ben  fy  nhaith. 

3  Diangc  wnês  i  maes  o  Sodom, 

Ar  y  gwastad  'rwyf  yn  byw, 
Mae  fy  nghefn  ar  Gomorrah, 

F'wyneb  tua  gwlad  fy  Nuw : 
Fyny  i'r  bryniau  'rwyf  am  ddiangc, 

Maes  o  sawr  y  mẃg  a'r  tân ; 
Rho  dy  law,  Dywysog  by  wyd, 

Tyn  fy  enaid  yn  y  blaen. 

4  Ffarwel  deiau,  ffarwel  diroedd, 

A'r  eilunod  pena'  erioed, 
Mi'ch  tyngheda  'ngŵydd  y  nefoedd 

Na  ddilynoch  ol  fy  nhroed : 
Myn'd  rwy'nllwm  tua  thiry  bywyd— 

Ffon  yn  unig  yn  fy  Uaw ; 
Mi  a  'míaen  dros  yr  Iorddonen, 

Mae  'nghyfeillion  anwyl  di*aw.  w. 

718.  Cariad  at  Grist. 

8.  7.  D.— Dismission,  160.     Trefecca,  162 
"DA'M  'rwy'n  chwareu  âg  eilunod 
x   Sydd  yn  tori  gwallt  fy  mhen ft 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Pa'm  'rwy'n   edrych  ar   un   gwrth- 
Gwerthfawrocaf  ìs  y  nen  ?    [ddrych 

Twyll  yw'r  cwbl  wy'n  adnabod, 
Twyll  eu  cariad,  twyil  eu  ilid, 

Ac  nid  gweil  yw'ni  cariad  innau 
Iddynt  hwythau  oll  i  gyd. 

2  Gwrthddrych  arall  wyf  am  garu, 

Gwel'd  ei  degwch,  hyfryd  wawr; 
Peidied  da,  a  pheidied  dynion, 

Peiclied  cyfoeth  daear  fawr ; 
Peidient  sefyll  yn  ei  gysgod, 

Ciliwch,  ciliwch,  rhoddwch  le; 
Ni  chaiff  clim  o  dan  y  wybren 

Rwystro  f  enaid  ato  fe. 

3  Mi  ddof  at  ei  f  wrdd  yn  eon, 

Ces  fy  ngwahodd  ganddo'i  hun ; 

Y  mae  yno  basgedigion, 
Y  mae  yno  loyw  win ; 

Y  mae  yno  gwmni  hyfryd, 
Gwisgoedd  gwynion  i  bob  rhai, 

Nid  oes  un  heb  wisg  briodas, 
Nid  oes  un  yn  berchen  bai. 

4  Mi  gaf  yno  yfed  cariad, 

Ffrwyth  gwinwydden  nef  y  nef, 
Yr  un  cariad  nefol  hyfryd 

Ag  oedd  yn  ei  gwpan  ef ; 
Cariad  wna  fyrdd  o  fyrddiynau 

Mewn  rfayw  gwlwm  cryf  yn  un, 
Ac  a  'mlaen  i  dragwyddoldeb 

Yn  ei  Ysbryd  ef  ei  hun.  w. 

719.  Duw  yn  unig  noddfa, 
6.  7.  D.— Llangan,  t.  61.  Tyddewi,  T.  57. 

A  TAT,     Arglwydd,      'rwy'n      troi 
•^**    ngwyneb, 

Ti  yw'm  hunig  noddfa  lawn, 
Pan  fo  cyfyngderau'n  gwasgu— 

Cyfyngderau  trymion  iawn ; 
Dal  fi  i  fyny  yn  ngrym  y  tonau, 

'Does  ond  dychryn  ar  bob  llaw.; 
Rho  dy  help,  Dywysog  bywyd, 

I  gael  glanio'r  ochr  draw. 

2  Neb  ìs  nef  ond  ti  dy  hunan 

Ddeil  i  fyny  f  enaid  gwan ; 
'Rwy'n  diystyru'r  hoìi  greadigaeth 

Fel  peth  diddim,  tlawd,  a  gwan; 
Ac  os  ti  roi  dy  fendithion 

I  mi'r  annheilyngaf  ddyn, 
Ti  gai'n  ol  y  cwbl  roddais't, 

I  dy  fynwes  iân  dy  hun. 

3  Ti  gai  'mywyd,  ti  gai  f  amser, 

Ti  gai'm  doniau  o  bob  rhy w ; 
P'odd  y  meiddiaf  gadw  mymryn 

O  fendithion  pur  fy  Nuw  ? 
Ffrydia'r  nefoedd  wen  i  waered, 

Tyn  garcharor  caeth  i  maes, 
Fe  gaitt'  nef  a  daear  gly  wed 

Adäain  gwaredigol  ras. 

4  Ac  am  hyny  mi  ymdroaf 

'Nawr  yn  ngallu  mawr  y  nef ; 


Mae  pob  llwybr  wedi  ei  gauad 

Ond  y  llwybr  ato  ef ; 
Mae  allweddau  nef  ac  uffern 

Acw'n  hongian  wrth  ei  glun, 
Ato'r  af  yn  miiub  caledi — 

Ceidwad  y  truenus  ddyn !         w 

720.  Hyder  am  fuddugoliaeth. 

8. 7.  d.— Dismission,  160.  Edmburgh,  164. 
"P'ENAID,  gwel  i  ben  Calfaria, 
■*■    Draw  ryfeddod  fwya'  erioed ; 
Crëwr  nefoedd  wen  yn  marw, 

'R  ddraig  yn  trengu  dan  ei  droed; 
Clywaf  iais  yn  awr,  dy byg wn, 

Agor  byrth  y  nefoedd  fry ; 
F'enaid  cân,  fe  ddarfu  ofn, 

Prynwyd  nefoedd  wen  i  mi. 

2  Tyr'd  i  fyny  o'r  anialwch, 

Wedi  aros  yno'n  hir ; 
Sypiau  grawnwin  mawrion,  addfed, 

Sy'n  dy  aros  yn  y  tir ; 
Brysia  i  ryfel,  gwisg  dy  arfau, 

Cymmer  gaion,  mentra  'mlaen ; 
Ffordd  nis  colli,  mae'n  dy  arwain 

Gwmmwl  niwl  a  cholofn  dàn. 

3  Ni  all  Amalec  na  Moab, 

'Ngliyd  à'r  holl  eìynion  hy*, 
Wneuthur  niwed  im  tra  cadwyf 

'N  agos  at  dy  babell  di : 
Dan  y  cwmmwl  mi  arosaf, 

Yno  hefyd  bydd  fy  nyth, 
Nes  cael  trigo  mewn  Uawenydd 

Yn  y  wlad  a  bery  byth. 

4  Gwnes  y  dewis  goreu  wnaethpwyd, 

Dewis  Brenin  nefoedd  wen — 
Yn  Dad,  yn  Briod,  ac  yn  Gyfaill, 

Yn  Frawd,  yn  Geidwad,  ac  yn  Ben: 
Cyfoeth  mawr  di-drai,  di-fesur, 

Sydd  yn  nghadw  i  mi'n  stór, 
A  bendithion,  oli  pe  rhiüd, 

Megys  ty wod  màn  y  mór.  w. 

721.  Bywyd  crefydd. 

8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11. 
T)YRO  afael  ar  y  bywyd, 
-^  By wyd  y w  fy  nghri  o  hyd ; 
Na'd  fi  gario  lamp  neu  enw 

Heb  yr  olew  gwerthfawr  drud : 
Adeilad  gref— y  graig  yn  sylfaen, 

Arglwydd,  dyro  i  mi'n  awr ; 
Llanw'm  henaid  à  dy  gariad 

Tra  îwy'n  teithio  daear  lawr.   an. 

722.  Eiraeth  am  ail  ymweliad. 

8.  7,  d.— Bohemia,  168.    Eifionydd,  170. 
f\!  FY  Iesu, 'Mhriod  anwyl, 
^  Cofia  eiddil  gwael,  dilun, 
Sydd  yn  gŵyro  bob  munydyn, 

Sydd  yn  blino  arno'i  hun ; 
Tro  fy  ngolwg  at  dy  haeddiant, 

A'th  drugaredd  ryfedd,  rad ; 


PROFIADAU 

Rho  dangnefedd  yn  fy  mynwes, 
Rho  faddeuant  yn  dy  waed. 
2  Anfon  un  pelydryn  tirion, 

0  dy  orsedd  ddisglaer  fry, 
Nes  bo'r  dydd  yn  siriol  wenu 

Ar  ol  noswaith  dywyll  ddu, 
A  fy  enaid  yn  cael  myned, 

Fel  aderyn  bach  o'r  llawr, 
Ar  adenydd  cariad  cynnes 

1  dy  fynwes,  Iesu  mawr.  d.  c. 

723«  Cwyn  yr  enaid  mewn 

tywyllwch. 
8.  7.  d.— Jersey,  y.  63.    Eifionydd,  170. 
TTIR  ddisgwyliais  am  foreuddydd, 
■^^-  Etto  tew  dywyllwch  sy 
Yn  parhau  i'm  hamgylchynu, 

Oddi  waered,  oddi  fry ; 
Beichiau  trymion  sy'n  fy  ngwasgu, 

Minnau'n  egwan  dan  y  groes ; 

Colli'th  wyneb  tirion,  Arglwydd, 

Sydd  yn  ychwanegu'r  loes. 

2  A  ddaw  gwawr  ar  ol  y  pìygain, 

Sy  mor  dywyll  i  mi'n  awr  ? 

A  ddaw'm  gwar  i  etto'n  uniawn, 

Sydd  yn  teimlo  beichiau  mawr  ? 
A  raid  yfed  chwerwach  dyfroedd 

Nag  a  yfodd  un  o  fil, 
Cyn  fy  lladd  i  lwybrau  gwammal, 
A  fy  nwyn  i  gadw'r  cul  ?         d.  m. 

724.  Iesu  Grist  yn  nerth  mewn 

cyfyngder. 

8.7.  D.— Dismission,  160.  Edinburgh,  164. 

WYNEB  siriol  fy  Anwylyd 
v  f    Yw  fy  my wyd  yn  y  byd ; 

Ffarwel  bellach,  bob  eilunod, 

Iesu  'Mhriod  aeth  â'm  bryd ; 
Brawd  mewn  myrcld  o  gyfyngderau, 

Ffrynd  mewn  môr  o  ofid  yw; 
Ni  chais  f'enaid  archolledig 

Neb  yn  Feddyg  ond  fy  Nuw. 
2  Dyddiau  blin  fy  mhererindod 

Sydd  ar  ddarfod,  yn  ddi-lai ; 
Ffarwel  yfed  dyfroedd  Marah, 

I  wlad  arall  'rwy'n  nesau : 
Teimlo  f 'enaid  'rwyf  yn  'madael 

A'r  creaduriaid  ar  y  llawr ; 
Ac  mewn  hiraeth  am  fyn'd  adre'  [M.  e. 

I'r  dedwydd  dragwyddoldeb  mawr. 

725.  Ymhyfrydu  yn  Nghrist 

aH  groes. 
8.  7.  D.— Dolwar,  Y.  56.     Esther,  Y.  55. 
"\TIS  dichon  byd  â'i  holl  deganau 
^    Foddloni  fy  serchiadau'n  awr, 
A  ennillwyd,  a  eangwyd 

Yn  nydd  nerth  fy  Arglwydd  mawr ; 
Efe,  nid  llai,  a  alleu  Uenwi, 
Fythol  ddiamgyífred  Dduw; 


CREDADYN. 

O !  am  syllu  ar  ei  Berson ! 

Rhyfeddod  pob  rhyfeddod  y w. 
2  O !  na  chawn  i  dreulio  'nyddiau 

Yn  fy  wyd  o  ddyrchafu  ei  waed ; 
Llechu'n  dawel  dan  ei  gysgod, 

By w  a  marw  wrth  ei  draed : 
Cario'r  groes,  a  phara  i'w  chodi, 

Am  mai  croes  fy  Mhriod  yw, 
Ymddifyru  yn  ei  Berson, 

A'i  addoli  ef,  fy  Nuw.  a.  o. 

726«  Cymdeithas  â'i  ddioddef- 

iadau  ef. 
8.  7.  D.— Esther,  y.  55.    Dolwar,  y.  56. 
TJIGON  mewn  ilifeiriant  dyfroedd, 
-^  Digon  yn  y  fflamau  tân ; 
O  !  am  nerth  i  lynu  wrtho, 

A  phara  byth  yn  ddiwahân : 
Ar  dd'ryslyd  lwybrau  tir  Arabia, 
Lle  mae  gelynion  fwy  na  rhi', 
Rho  gymdeithas  dioddefiadau 
Gwerthfawr  angeu  Calfari. 

2  Pan  fo'm  henaid  fwyaf  gwresog, 

Yn  tanllyd  garu'n  f wyaf  byw, 
Mae'r  pryd  hyny'n  fyr  o  gyrhaedd 

Perffaith  sanctaidd  gyfraith  Duw; 
O  !  am  nerth  i'w  hanrhydeddu, 

Trwy  dderbyn  iachawdwriaeth  rad, 
A'r  cymmundeb  mwyaf  diddig, 

Yn  hyfryd  felus  yn  y  gwaed. 

3  Mae  hiraeth  arnaf  am  ymadael, 

Bob  dydd  ar  y  gwaedlyd  faes, 
Nid  â'r  arch  nac  Israel  dirion, 

Ond  â'm  hunan-ymchwydd  cas ; 
Cael  dod  yn  hyf  at  fwrdd  y  Brenin, 

A'm  gwahodd  yno  i  eiste'n  uwch, 
A  minnau'n  para'n  wan  ac  eiddil 

Byth  am  garu  yn  y  llwch.     a.  g. 

727»      Crist  yn  bob  peth. 
8.  7.  D— Dolwar,  Y.  56.    Esther,  Y.  55. 
"^ID  oes  wrthddrych  ar  y  ddaear 
"*■      Leinw'm    henaid    gwerthfawr, 
Fy  unig  bleser  a'm  diddanwch  [drud: 

'Yw  hyfryd  wedd  dy  wyneb  pryd ; 
Gwedd  dy  wyneb  dyr  y  c'lymau 

A  phob  creadur  ar  y  Uawr ; 
A  gwna  enw  câr  a  chyfaill 

Yn  ddim  er  mwyn  dy  enw  mawr. 

2  Arogli'n  beraidd  mae  fy  nardus, 

Wrth  wledda  ar  y  cai  iad  rhad ; 
Sel  yn  tanio  yn  erbyn  pecliod, 

Caru  delw  sancteiddhâd; 
Tynu  ymaith  law  a  llygad, 

Ynghyd  âg  uchel  drem  i  lawr ; 
Neb  yn  deilwng  o'i  ddyrchafu 

Ond  fy  Iesu,  Frenin  mawr  ! 

3  O !  am  yfed  yma  beunydd 

O  ffrydiau'r  iachawdwriaeth  fawr, 
Nes  fy  nghwbl  ddisychedu 
Am  ddarfodedig  bethau'r  llawr; 


PROFIADAU 

Byw  dan  ddisgwyl  am  fy  Arglwydd, 
Bod  pan  ddelo'n  effro  iawn 

I  agoryd  iddo'n  ebrwydd, 
A  mwynhau  ei  ddeìw'n  llawn. 

4  Rhyfeddu  wnaf  â  mawr  ryfeddod 

Pan  ddêl  i  ben  y  ddedwydd  awr, 
Caf  fy  meddwl,  sy  yma'n  gwibio 

Ar  ol  teganau  gwael  y  llawr, 
Wedi  ei  sefydlu'n  gyfan 

Ar  wrthddrych  mawr  ei  berson  ef, 
A  diysgog  gydyonffurfio  [a.  G-. 

A  phur  a  sanctaidd  ddeddfau'r  nef. 

728.  Dymuniad  am  sancteidd- 
rwydd. 

8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  A.  11.  Eifion- 
ydd,  170. 

T  LWYBH  cwbl  groes  i  natur 

-^  Yw  fy  llafur  yn  y  byd ; 

Ei  deithio  wnaf  er  hyny'n  dawel 

Ond  i  mi  gael  dy  wyneb  pryd ; 
Codi'r  groes,  a'i  chyfri'n  goron, 

Mewn  gorthrymderau  Hawen  fy w ; 
Ffordd  unionaf,  er  mor  arw, 

I  ddinas  gyfanneddol  y  w. 
2  Addurna'm  henaid  â  dy  ddelw, 

Gwna  fì'n  ddychryn  yn  dy  law 
I  uffern,  Uygredd,  a  chnawdolrwydd, 

Wrth  edrych  arnaf  yma  a  thraw ; 
O !  am  gymdeithasu  â'r  enw  1 

Enaint  tywalltedig  yw, 
Yn  halltu'r  byd,  gan  berarogli 

0  hawddgar  dd'oniau  Crist,  fy  Nuw. 

5  O !  rhwyga'r  tew  gymmylau  duon 

Sy'n  ciiddio  gwecld  dy  wyneb  gwi  w ; 
Nid  oes  bleser  a'm  diddana 

Ond  yn  unig  ti,  fy  Nuw : 
Môr  di-drai  o  bob  trugaredd   [dawn, 

Yw'th    iachawdwriaeth     fawr    ei 
Lanwodd  ac  a  lifodd  allan 

Ar  Galfaria  un  prydnawn. 
4  Mae  fy  nghalon  am  ymadael 

A  piiob  eilunod,  fach  a  mawr, 
Am  focl  arni'n  argraphedig 

Ddelw  gwrthddrych  uwch  y  llawr, 
Anfeidrol  deilwng  í'w  addoli, 

Ei  garu  a'i  barchu,  yn  y  byd ; 
Bywyd  myrdd  o  safn  marwólaeth 

A  gaf wyd  yn  ei  angeu  drud.    a.  G. 

/  29.  Effeithiau  adnahod  Duw 

yn  Nghrüt. 
8.  7.  D.—Dolwar,  T.  56.     Esther,  T.  55. 

Ç\ !  AM  dreidclio  i'r  adnabycldiaeth 
w    O'runig  wir  a  bywiol  Dcluw, 
I'r  fath  raddau  a  fyddo'n  lladdfa 

1  ddych'mygion  o  bob  rhyw ; 
Credu'r  gair  sy'n  dweyd  am  dano, 

Ani  ei  natur  sanctaidd,  wiw, 


CREDADYN. 

Yn  farwolaeth  i  bechadur 
Heb  gael  Iawn  i'w  gadw'n  fyw. 

2  Mae  Duw  anfcidrol  me\vn  gogoniant, 

Er  mai  Duw  y  cariad  yw, 
TTrth  ei  gofio  i  mi'n  ddychryn, 

I  mi'n  ddolur  ac  yn  friw ; 
Ond  yn  mhabell  y  cyfarfod, 

Mae  ef  yno'n  llawn  o  hedd, 
Yn  Dduw  cymmodlawn  wedi  eistedd, 

Heb  ddim  oncl  hecldwchyn  ei  wedd. 

3  Yno  mae  fy  mwyd  a'm  diod, 

Ey  noddfa,  a'm  gorphwysfa  wiw, 
Fy  meddyginiaeth,  a  fy  nhrysor — 

'Tŵr  caclarn  anfethecíig  y  w ; 
Yno  mae  fy  holl  arfogaeth, 

Yn  ngwyneb  fy  ngelynion  câs, 
Mae  'mywyd  yno  yn  guddiedig 

Pan  bwy'n  ymládcl  ar  y  maes. 
á  Cael  Duw  yn  Dad,  a  Thad  yn  Noddfa, 

Noddfa'n  Graig,  a'r  Graig  yn  Dŵr, 
Mwy  nis  gallaf  eí  ddymuno 

'N  ddiogelwch  im  mewn  tânadwr; 
O  hono  ef  mae  fy  niaronedd ; 

Ac  ynddo  trwy  fydclinoedd  af ; 
Hebddo,  eiddil,  gwan,  a  dinerth, 

Colli'r  dydd  yn  wir  a  wnaf.    a.  ö. 

730.  Anthem  y  gwaredigion. 
8.  7.  D— Dismission,  160. 
j\TAE  angylion  nef  yn  chwareu 
*      Eu  teíynau  am  eu  braint ; 
Ond  nis  gaílant  hwy  wrth  ganu 

Gyrhaedd  swn  telynau'r  saint ; 
Lysrrodd  pechod  mo'r  angylion, 

'Chawsant  hwy  mo'r  cystudd  mawr ; 
Canu  am  olchi,  codi,  a  chadw, 
Byth  fydd  anthem  teulu'r  llawr.  AN. 

7 3X.  Galar  ar  ol  cyfeiUion. 
8.  7. — Lousanne,  159. 
1\/TAE  'nghyfeillion  adre'n  myned, 
•U'J"  O  fy  mlaen,  o  un  i  un, 
Gan  fy  ngadael  yn  amcldifad, 
Fel  pererin  wrtho'i  hun. 

2  "Wecli  bod  yn  hir  gyd-deithio 

Yn  yr  anial  dyrys,  maith, 
Gormoi  iddynt  oedd  fy  ns:ado 
Bron  ar  derfyn  eitha'r  daith. 

3  Wedi  diangc  uwch  gelynion, 

Croesau,  a  gofidiau  fỳrdd, 
Maent  hwy'n  awr  yn  p-wisgo'r  goron, 
Ac  yn  cario'r  pahnwydd  gwyrdd. 

4  Byddaf  yn  dych'mysru,  weithiau, 

Fry  eu  gwel'd  yn  Salem  lân, 
Ac  y  cly waf,  ar  rai  prydiau, 
Adsain  odlau  pêr  eu  cân. 

5  Ond  mae'r  amser  bron  a  dyfod 

Y  caf  uno  sryda  hwy, 
Yn  un  peraidd  gôr  díddarfod, 
Uwch  law  ofn  ymadael  mwy.  B.  B, 


PROFIADAU 

732,         Ceisio  Duw. 
8.  7.  4— St.  Peter,  183.    Hyder,  182. 
p.HEISIAIS,  Arglwydd,  ddim  ond 
^      hyny, 

Dim  ond  treulio'm  dyddiau  i  maes 
I  dy  garu  a'th  ryfeddu, 
Ac  ymborthi  ar  dy  ras : 

Dyna  ddigon ; 
'Cheisiaf 'nabod  dim  ond  hyn. 
2  Dal  fy  llygad,  dal  heb  ŵyro, 
Dal  ef  ar  d'addewid  wir ; 
Dal  íy  nhraed  heb  gynnyg  ysgog 
AlJan  o  dy  gyfraith  bur; 

Boed  d'orch'mynion, 
I  mi'n  gysur  ac  yn  hedd. 
8  O !  darfydded  imi  garu 
Unrhyw  bleser  îs  y  ne', 
A  darfydded  im  fyfyrio 
Ar  un  gwrthddrych  yn  dy  le : 

Aed  fy  ysbryd 
011  o'i  fron  yn  eiddot  ti. 
4  Os  rhaìd  dwyn  y  groes  dymmhestlog, 
A'r  cystuddiau  sydd  o'i  hol, 
O !  gâd  i  mi,  Iesu,  orphwys 
Yna  yn  dy  gynnes  gôl : 

Yn  mhob  cystudd, 
Dwg  fy  meicbiau  oll  dy  hun.    w. 

733.  Dyfnderoedd  yr  Iachawd- 
wriaeth. 
8. 7. 4.— Peniel,  172.    Alma,  179. 
,_P  WY'n  dy  garu  er  nas  gwelais ; 

;     Mae  dy  gariad  fel  y  tân ; 
Nis  gall  nwydau  cryfa'm  natur 
Sefyll  mymryn  bach  o'th  flaen ; 

Fflam  angerddol, 
Rywbryd  ddifa'm  sorod  yw. 
Z  Pell  uwch  geiriau,  pell  uwch  deall , 
Pell  uwch  rheswm  goreu'r  byd, 
Yw  cyrhaeddyd  perffaith  gariad, 
Pan  ennyno  yn  fy  mryd: 

Nid  oes  tebyg 
Gras  o  fewn  y  nef  ei  hun. 

3  Yno  caf  íì  ddweyd  yr  hanes 

P'odd  y  dringodd  eiddil  gwan 
Trwy  afonydd,  a  thros  greigydd 
Dyrys,  anial,  serth  i'r  lan : 

Iesu  ei  hunan, 
Gaiíf  y  clod  trwy  eitha'r  nef. 

4  Nid  oes  yno  ddiwedd  canu, 

Nid  oes  yno  ddiwedd  clod, 
Nid  oes  yno  ddiwedd  cofio 
Pob  cystuddiau  fu  yn  bod ; 

Byth  ni  dderfydd 
Canmol  Duw  yn  nhŷ  fy  Nhad. 

5  Dechreu  canu,  dechreu  canmawl, 

Yn  mhen  mil  o  filoedd  maith, 
lesu,  bydd  y  pererinion 
Hyfryd  draw  ar  ben  eu  taith : 


CR5DADYN. 

Ni  cheir  diwedd 
Byth  ar  swn  y  delyn  aur.  w. 

7  O  4d .    Con  cicest  y  gwaed. 

8.  7.  4.— Tydfil,  t.  64.    Peniel,  172. 

"W'ID  fy  nghoncwest  yw  'ngorfoledd, 
X1   Onid  ê,  ni  feddaf  ddim ; 
Yn  fy  ngwendid  'rwy'n  ymffrostio, 
Ni  ymffrostiaf  yn  fy  ngrym : 

Ar  dy  goncwest, 
Addfwyn  Iesu,  'rwyf  yn  byw. 
2  Fe  ddioddefodd  angeu  creulon— 
Poenus,  chwerwaf,  angeu'r  groes, 
Ac  fe  goncrodd  luoedd  uffern 
Trwy  ei  ddwyfol,  farwol  loes : 

'Nawr  gorphenwyd 
Iachawdwriaeth  rad  i  mi. 

8  Dyma  pam  'rwyf  heddyw'n  canu, 

Dyma  p'odd  ces  fy  iachâd ; 
Nid  wrth  ymladd  à  'mhechodau, 
Ond  wrth  goncwest  pur  y  gwaed : 

Ni  saif  gelyn 
Fyth  yn  ngolwg  Calfari.  w. 

735.  Noddfa  wrth  orsedd  gras. 
8. 7. 4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 

TESU,  rhedaf  at  dy  orsedd, 
x  Dyna'r  man  fy  enaid  cadd 
Iechyd,  pan  yr  oedd  gelynion 

Duon,  adgas,  bron  íÿ  lladd: 
Nid  oes  noddfa 

Is  y  nefoedd  ond  dy  hun. 

2  Wrth  dy  orsedd  di  mae  bywyd, 

Wrth  dy  orsedd  di  mae  grym, 
Ac  ni  fethodd  îs  y  nefoedd 
Ag  a  geisiodd  genyt  ddim ; 

Minnau,  aflan, 
Fentraf  at  oi  seddfa  hedd. 

3  Lliw  fy  meiau  sydd  o'r  duaf, 

Mae  euogrwydd  yn  fy  nhrin 
Fel  pe  byddwn  wedi'm  tori 
Maes  o'th  arfaeth  di  dy  hun :  ' 

Rho  drugaredd ; 
D'  unig  gariad  a'm  iachâ. 

4  Tyr'd,  am  hyny,  Iesu,'n  fuan, 

Saf  o  blaid  yr  euog  gwan, 
Sy'n  lluddedig  gan  gystuddiau 
Dyfnion,  trymion,  yn  mhob  man; 

Rho  ddiddanwch, 
Tra  fwy'n  teithio'r  anial  dir.    w. 

736.      Neb  ond  Iesu. 
8.  7. 4.—Frankfort,  173.     Peniel,  172. 

T)AN  dy  aden  y  rhyfelaf, 

•^  Dan  dy  aden  mae  fy  ngrym, 

Dan  dy  aden  y  concweraf, 

Ynte  ni  choncweraf  ddim : 
Neb  ond  Iesu 

Fostia'm  henaid  tra  fo  byw. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


2  Mae  dy  enw  mor  ardderchog, 
Fel  yn  ngrym  y  storom  gref 
Llaesa'r  gwyntoedd,  llaesa'r  tonau, 
Dim  ond  îm  ei  enwi  ef ; 

Noddfa  gadarn 
Yw  yn  eithaf  grym  y  dtfr. 
S  Ffy  tywyllwch  du,  digysur, 
Pan  y  codo'i  heulwen  ef ; 
Gwedd  ei  wyneb  sy'n  gwasgaru 
Holl  ffymmylau  tewa'r  nef : 

Dedwydcl,  dedwydd, 
Yw  sy'n  gwel'd  dy  wyneb  cu. 
4  Nid  oes  yno  ddim  yn  eisieu— 
Nac  un  pleser,  nac  un  dawn, 
Fan  y  byddech  cli  dy  hunan, 
Fyth  na  boreu  na  phrydnawn ; 

Môr  o  gysur 
Yw  cael  t'rigo  yn  dy  ẃydd.       W. 

737-      Ymbil  am  oleuni. 

8.  7.  4.— St.  Peter,  183.   Watford,  Y.  67. 

N'AD  i'r  gwyntoedd  cryf,  dychryn- 
Hyd, 
Gwyntoedd  oer  y  gogledd  draw, 
Ddwyn  i'm  hysbryd  gwan  trafferthus, 
Ofnau  am  ryw  ddrygau  ddaw ; 

Tro'r  awelon 
Oera'u  rhyw  yn  nefol  hin. 

2  Gwna  i  mi  wel'd  y  byd  a'i  stormydd 

Yn  diflanu  cyn  bo  hir ; 
Doed  i'r  golwg  dros  y  bryniau 
Ran  o'r  nefol  hyfryd  dir; 

Im  gael  llonydd 
Gan  hbll  derfysgiadau'r  Uawr. 

3  Grvm  fy  nwydau  sy'n  fy  mhoeni, 

ô-ryrn  feuogrwydd  a'fy  mai ; 
Methu  eilwaith  peidio  pechu, 
Eilwaith  methu  edifarhau 

I'm  gwaredu, 
O!  na  welwn  foreu  wawr. 

4  Disgwyl  'rwyf  trwy  hyd  yr  himos, 

Disgwyl  am  y  boreu  ddydd ; 
Disgwyl  cly  wed  pyrth  yn  agor, 
A  ehadwynau'n  myn'd  yn  rhydd ; 

Disgwyl  goleu 
Pur  yn  nh'wyllwch  tewa'r  nos. 

5  Daw,  fe  ddaw  y  wawr  wen  oleu, 

Nea  bo'r  cwmmwl  du  yn  ffoi, 
Tarth  a  niwl  yn  cyd-ddiflanu 
Ag  oedd  wedi  cydgrynhoi : 

Dyma'r  oriau 
'Rwy'n  eu  gweled  draw  trwy  ffydd. 

738.  "ArnaU  Iesu,  boedfy 
meddwl.  " 
6.  7.  4.— St.  Peter,  183.    Hyder,  182. 
A  RNAT,  Iesu,  boed  fy  meddwl, 
•"*    Am  dy  gariad  boed  fy  nghân ; 
Dyged  swn  dy  ddioddefiadau 
Ey  serchiau&u  oll  yn  làa  t 


Mae  dy  gariad 
Uwch  y  clywodd  neb  erioect' 

2  0 !  na  chawn  ddifyru  'nyddiau 

Llwythog,  dan  dy  ddwyfol  groes, 
A  phob  meddwl  wedi  ei  glymu 
"Wrth  dy  Berson  ddydd  a  nos :— 
1  By w  bob  munyd 
Mewn  tangnefedd  pur  a  hedd. 

3  Mae  rhyw  hiraeth  ar  fy  nghalon 

Am  ddiengu  o  dwrf  y  byd, 
A  gwel'd  dyddiau  collà'i  'ngolwg 
Ar  bob  tegan  ynddo  'nghyd :— 

Cael  ymborthi 
Fyth  ar  sylwedd  pur  y  nef.       W. 

739.  Gweddi  mewn  ofnau. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Watford,  T.  67. 
'P  WYF  yn  haeddu,  (Arglwydd,  ar- 
"    bed,) 

Wialenodau  heb  ddim  rhif ; 
Y  mae'm  beiau  duon,  creulon, 
Wedi  llanw  fel  y  lhf: 

AYael  bechadur, 
'Rwyf  yn  gricldfan  wrth  dy  groes- 

2  Ofni  ddoe,  ac  ofni  heddyw, 

Ofni  foreu,  ofni  nawn, 
Caiff  y  gelyn  sy'n  fy  mhoeni 
Rywbryd  arnaf  gongcwest  lawn ; 

A  than  ofni, 
'Rwy'n  gogwyddo  i  ben  fy  nhaith. 

3  At  yr  orsedd  'rwy'n  appeho 

Wedi  hollol  golli  'ngrym ; 
Tlawd  o  fewn,  a  thlawd  oddi  allan, 
Iesu,  bydd  yn  gymmhorth  im ; 

Dal  fi  i  fyny 
Yn  nhywyllwch  dudew'r  nos.  w. 

7 '40. Gorphwys  wth  yr  orsedd. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Watford,  T.  67. 
TyRTH  dy  orsedd  'rwyf  yn  gor- 
* r      phwys, 

Llefain  arnat  foreu  a  nayrn, 
Am  gael  clywed  llawn  ddistawrwydd 
Ar  f 'euogrwydd  tanllyd  iawn , 

A  thangnefedd 
Pur  o  fewn  3*11  cadw'i  le. 

2  'Does  ond  gras  yn  eitha'i  allu 

Ddaw  â'm  henaid  idd  ei  le ; 

'Does  ond  unig  ras  a'm  ceidw 

O  fewn  muriau'i  gariad  ef : 

Uwch  law  dyfais 
Dyn  a'i  allu,  mae  ei  ryrn. 

3  Llef  ddrylliedig  gref  y  croesbren 

Sydd  yn  abl  maddeu  'mai ; 
Llef  y  croesbren  sycld  yn  abl 
Gwneyd  i'm  henaid  'difarhau : 

Ar  Galfaria, 
Fynydd  sanctaidd,  mae  fy  ngrym. 

4  Mi  ddisgwyliaf  yno'n  dawel, 

Ac  mfgredaf  ry wbryd  daw 


PROFIADAU  CREDADYN 

Gwaredigaeth  i  garcharor 
Bur  odcli  yno  maes  o  law : 

Doed  pan  ddelo, 
Mi  ddisgwyliaf  nes  ei  dod.        w. 

741.  Diangfa  d'r  caethiwed. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Watford,  T.  67. 


'"DWYFynhaeddu  (Arglwydd,  ar- 
-"-u    bed,) 

Cael  cystuddiau'r  Aipht  yn  un ; 
Ymgaledais  yn  dy  erbyn, 
'Nawr  'rwy'n  annheilyngaf  ddyn : 

Er  dy  ogoniant, 
Dwg  fì  maes  o'r  tiroedd  caeth. 
2  Ffordd  nid  oes  o  waredigaeth 
Ond  a  agorwyd  ar  y  pfen — 
Llwybr  pechaduriaid  euog 
Mewn  i  byrth  y  nefoedd  wen  : 

Dyma'r  gefnffordd,  [byw. 

Gwna  i  mi  ei  cherdded  tra   fwyf 
8  Nid  myfì  sydd  yn  rhyfela, 
'Dyw  fy  ngallu  penaf  ddim  ; 
Ond  mi  rois  fy  holl  ryfeloedd 
I'r  un  godidoca'i  rym; 

Yn  ei  allu, 
Minnau  ddof  trwy'r  anial  maith.  w 

742.  Gweddi  am  fendithion  yr 

iachaiudwriaeth. 
8.  7.  4  — Hyder,  182.    Ardudwy,  T.  68. 
T)ISGYN,  Iesu,  o'th  gynteddoedd, 
-^  Lle  mae  moroedd  mawr  o  hedd ; 
Gwel  bechadur  sydd  yn  gorwedd 
Ar  ymylon  oer  y  bedd ; 

Rho  i  mi  broü 
Pethau  nad  adnabu'r  byd. 

2  Rho  oleuni,  rho  ddoethineb, 

Rho  dangnefedd  fo'n  parhau, 

Rho  lawenydd  heb  ddim  diwedd, 

Rho  faddeuant  am  bob  bai ; 

Triged  d'Ysbryd 
Yn  ei  deml  dan  fy  mron. 

3  Ynot  mae  fy  iachawdwriaeth, 

Ynte'n  wir  mi  lwfrhawn  ; 
Ac  mae'r  poenau  a  ddioddefaist 
Ar  Galfaria'n  berífaith  iawn 

Dros  bechodau 
'R  pechaduriaid  dua'u  lliw. 

4  Yn  y  ffynnon  hon  agorwyd 

Yn  dy  ystlys  ar  y  pren, 
'Rwyf  íì'n  dod,  a'm  gwisg  yn  aflan, 
Idd  ei  chanu'n  awr  yn  wen : 

Mi  ddof  allan, 
Fel  yr  eira  ar  y  bryn.  W. 

743.  Gweddi  am  gynnaliaeth  a 
nerth, 

8.  7.  4— Hyder,  182.  "Watford,  T.  67. 
"^A'D  fi,Iesu,  fyn'd  yn  w'radwydd 
x     I  ynfydion  gwâg  y  byd; 


Na'd  fy  nwydau  fod  yn  chwerthin 
I  d'elynion  di  ynghyd : 
Gair  o'th  enau 


.  Ddeil  fy  ysbryd  llesg  i'r  lan. 

2  Mil  sy'n  disgwyl,  myrdd  fydd  lawen, 
"Wel'd  fy  enaid  gwan  dan  draed ; 

'R  hyn  i  mi  fydd  ddwfn  archoll 
Iddynt  hwy  sy'n  Uawn  iachâd : 

Ond  mae  d'allu 
'N  llawer  mwy  nag  uffern  fawr. 

3  Ac  er  cryfed  yw  y  maglau, 

Er  cadarned  yw  y  swyn, 
Er  mor  fynych  temtasiynau, 
Ac  er  gwaned  wyf  i'w  dwyn; 

Ni  chaf  golli 
Dim  o'r  goron,  dim  o'r  dydd. 

4  Dychwel  im  gysuron  gloyw 

Fel  y  dyddiau  goreu  erioed  ; 
Gad  im  gerdded,  fel  yn  fachgen, 
Etto  unwaith  wrth  dy  droed  ; 

A  chael  aros 
Dan  dy  gysgocl  nos  a  dydd.       w. 

744.  Gweddi  am  Iwyr  lanhâd. 
8.  7. 4 .— St.  Peter,  183.    Ongar,  184. 
fJUDD  fy  meiau  rhag  y  werin, 
^  Cudd  hwy  rhag  cytìawnder  ne'; 
Cofìa'r  gwaecî  un  waith  a  gollwyd 
Ar  y  croesbren  yn  fy  ile ; 

Yn  y  dyfnder 
Bodd  y  cyfan  sy  ynwy'n  fai. 
2  Rho  gydwybod  wedi  ei  chanu 
'N  beraidd  yn  y  dwyfol  waed, 
Cnawd  a  natur  wedi  darfod, 
Clwyfau  wedi  cael  iachâd ; 

Minnau'n  aros 
Yn  fy  ninas  foreu  a  nawn. 
'ó  Rho  fy  nwydau,  fel  cantorion, 
011  i  chwareu'u  bysedd  cun 
Ai*  y  delyn  sydd  yn  seinio 
Enw  lesu  mawr  ei  hun : 

Neb  ond  Iesu 
Fo'n  ddifyrwch  ddydd  a  nos.     w. 

745.    Noddfa  yn  Nuiu. 
8.  7.  4.— Yerona,  174.     Tydfil,  T.  64. 
T)ARPU  noddfa  mewn  creadur, 
J-y  Rhaid  cael  noddfa  'nes  i'r  nef ; 
Nid  oes  gadarn  le  i  mi  crphwys 
Eythol  ond  ei  fynwes  ef ; 

Dyma'r  unig 
Ean  caiff  f  'enaid  wir  iachâd. 
2  Dyma'r  euog,  ofnus,  aflan, 

Etto'n  chwennych  bod  yn  wyn, 
Yn  yr  afon  gymmysg  liwiau 
Dorodd  allan  ar  y  bryn : 

Balm  o  Gilead, 
Anghymharol  yw  dy  waed. 
S  Dan  dy  aden  cedwir  f'enaid, 
Dan  dy  aden  byddaf  by  w, 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Dan  dy  aden  y  gwaredir 
Fi  o'r  beiau  gwaetlia'u  rhyw  ; 

'Rwyt  yn  gysgod 
Rhag  euogrwydd  yn  ei  rym.     w. 

746.  Crist  yn  trigo  yn  y  galon. 
8.  7. 4.— Hyder,  132.    Wafcford,  Y.  67. 

Ç\ !  NA  bai  cystuddiau  f  Arglwydd 
^    Yn  fy  nghalon  i  gael  lle — 
Pob  rhy  w  loes,  a  phob  rhyw  ddolur, 
Pob  f hyw  fflangell  gafodd  e' ; 

Fel  bai  'mhechod 
Ildio'r  dydd  a  myn'd  i  maes. 
2  Ti  dy  hunan  yno'n  Frenin, 
Ti  dy  hunan  yno'n  Dduw, 
D'eiriau  d'hunan  yno'n  uchaf— 
D'eiriau  gwerthfawrocaf  ry w : 

Ti  wnai  felly 
Bydew  du  yn  deml  lân.  ' 

5  Yno  gwna  dy  drigfan  hyfryd— 

Trigfan  croeshoeliediç  Oen, 
Ac  na  chilia  i  maes  oddi  yno 
Tra  fo  anadl  yn  fy  ffroen, 

Rhag  i'm  pecliod 
Fíiaidd  geisio  dod  yn  ol. 

4  0!  'sgrifena'n  eglur,  eglur, 

Ifewn  Uyth'renau  llawn  i  gyd, 
Bob  rhy  w  sillaf  bacli  o'tli  gyí'raith 
Ar  fy  mynwes  yma  'nghyd, 

FeJ  na  anghofiwyf 
Fyth  dy  eiriau  mawr  eu  pris. 

6  Gwaed  'sgrifenodd  ar  y  croesbren 

Gariad  nerthol,  dwyfol,  rhad ; 
Ni  'sgrifenir  ar  fy  nghalon 
Fyth  dy  eiriau  ond  á  gwaed : 

Dyma'r  'sgrifen 
Bery'n  hwy  nag  pery'r  byd.      w. 

747«  Dedwydd  icaredigaeth  yn 

y  diwedd. 

8.  7.  4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 

pAN  bwy'n  profì  pleser  yma, 
■*•    Buan  rhaid  im  godi  'mhen; 
Nid  oes  le  i  mi  ymddifyru 
Wrth  un  pleser  ìs  y  nen : 

Caf  ar  fyrder 
Yfed  hedd  heb  ddiwedd  mwy. 
2  Fe  ddaw'm  gwar  i  etto'n  union, 
Heddyw  sy'nyiugrymu  i  lawr— 
Byd  ac  angeu'n  dudo  arnaf, 
'R  un  diwrnod,  feichiau  mawr : 

Yn  lle  griddfan 
Mi  gaf  ganu  maes  o  law. 

5  Tyred,  hyfryd  foreu  tawel, 

Tyred,  hapus,  ddedwydd  ddydd, 
Pan  bo'r  dorau  pres  yn  agor 
I'r  carcharor  fyn'd  yn  rhydd : 

RJio  arwyddion 
0  fodhyny'n  agoshau.  w. 


748.  Cymdeithas  â  dioldefiadau 

CritL 

8.  7.  4.— Hyder,  182.    Ardudwy,  T.  68. 

Çi !  NA  byddai  oriau  'mywyd 
^  Yn  ymbortlii  ar  oriau'th  boen, 
Fel  y  gallwyf  fi  gydredeg 

A  chystuddiau'r  addfwyn  Oen : 
Fe  gai  'mhechod', 

Felly'n  fuan  golli'r  dydd. 

2  Felly  cawn  gan  f'enaid  ddilyn 

Ei  ofidiau  hyfryd  ef, 
Fel  mae  goleu'r  dydd  yn  cadw 
Cwmni  disgiaer  haul  y  nef : 

'Chai'm  gorddiwes 
Gwmmwl  du  na  thy  wyll  nos, 

3  Fel  bo  i'r  dorf  ddirif  o  feiau 

Wybod  hyn  yn  ddinacàd ;— 
Yn  mha  glwyf,  ac  yn  mha  ofid, 
Yn  mha  archoli,  mae'm  hiachâd ; 

Fel  y  galiwyf, 
Heb  hir  oedi,  fod  yn  lân.  w. 

749.  Ymddiried  yn  y  gair. 

3.  7.  4.— St.  Peter,  183.     Llanilar,  T.  69. 

TTEDDYW  yw'r  dydd  'rwy'n  ofni 
-^1-    syrthio, 

T  iau  heddy w  yw  efe ; 
Etto,  sefyli  'rwyf,  er  gwaned, 

Trwy  awdurdod  mawr  y  ne' ; 
'R w.yf  yn  credu 

'R  af  daií  ofni  i  ben  fy  nhaith. 

2  Nidoes  ond  fy  nghnawd  yn  oí'ni, 

i-'ysbryd  sydd  yn  cadw'i le, 
Ac  ni  fyn  ef  golii  'ei  afael 
Ar  addewid  Erenin  ne' ; 

Gair  dy  enau 
Bair  im  sefyJl  tra  bo  chwyth. 

3  Y  mae  yn  y  gair  leferaist 

Fwy  o  fywyd,  fwy  o  ras, 
Nag  sy  o  r.vm  yn  uffern  dywyll, 
A'i  byddinoedd  cyfrwys,  câs : 

Dywed  sillaf, 
Dyna'r  nef  yn  cario'r  dydd. 

4  Mi  ddisgwyliaf,  doed  a  ddelo, 

Deued  bòreu,  deued  nos, 
Deued  corwynt,  deued  tymmhestî, 
Nes  cael  teimio  gwaedy  groes : 

Gwei'd  dy  glwyfau 
Yw'r  ddedwyddaf  awr  i  mi. 

5  Hyn  yw'mnefoedd,  hynyw'm  hawdd- 

fyd, 
Yn  nhymmhestloedd  oer  y  byd— 
Caf  fyn'd  dros  y  bryniau  stormus, 
I  gael  gwel'd  dy  wyneb  pryd  : 

Fe  ä  heibio 
Swn  y  dyminhestl  gref  a'r  gwynt.  w. 


PROEIADAU 

750.  Llef  y  lladdedig. 

8. 7. 4.— Hyder,  182.    Iorddonen,  T.  66. 
TyRTH  fy  nghuroganygwyntoedd, 
*  '    Wrth  fy  maeddu  gan  y  don, 
Wrth  fy  nryllio  yn  erbyn  creigiau, 
Blinais  ar  y  ddaear  hon : 

O  !  am  ddyddiau 
Pan  ddarfyddo  pechu'n  lân ! 

2  Yn  y  boreu  'r  wyf  yn  meddwl 

Cadwa'i  'r  llwybr  hyd  brydnawn ; 
Etto,  gŵyro'n  ddiarwybod 
'E«wyf  oddi  arno'n  fuan  iawn ; 

Camsyniadau 
Fwyaf  sydd  yn  llanw  f  oes. 

3  Mae  fy  nghwymp  yn  peri  'nghodiad, 

Mae  gorthrymder  uífern  fawr 
011  yn  peri  im  'mofyn  pleser 
Uwch  a  deimlwyd  ar  y  llawr : 

O!  hyfrydwch 
Paradwysaidd  nefol  dir ! 
à  O !  ddedwyddwch  anghymmharol ! 
Disgwyl  'r  ydwyf  foreu  a  nawn, 
Am  gael  profi'm  calon  ffiaidd 
O  rasusau'r  nef  yn  llawn : 

Tyred,  Arglwydd, 
Mae  dy  gwmni'n  well  na'r  gwin.  w. 

751.  Ymwared  mewn  ofn, 

8.  7.  4.— St.  Peter,  183.    Llanilar,  t.  69. 
T)ACW  uffern  yn  ei  harfau, 
*J  Dyma  bechod  yn  ei  rym, 
Dyma  f  ofnau  innau'n  bygwth 
Na  allaf  eu  concwerio  ddim : 

Gallu'r  nefoedd, 
Tyr'd  i  waered,  dyma'r  awr. 
3  Dadrys  rwydau  sydd  heb  rifo 
Wedi  eu  taenu  draw  o  'mlaen ; 
Llosg  bob  gefyn  sy'n  fy  rhwymo, 
A  dy  ddwyfol  nefol  dân ; 

Gwna  i  garcharor 
Heddyw  gael  ei  draed  yn  rhydd. 
S  Dysg  y  galon  drist  i  chwerthin, 
Dysg  i'r  mudan  seinio  cân, 
Dysg  yr  ofnus  gwan  i  gludo 
Uífern  fawr  i  lawr  o'i  flaen : 

Dod  wylofain 
Yn  ganiadau  Calfari. 
é  O  !  na  roi'r  winwydden  hyfryd 
Beth  o'i  ffrwythau  i  lawenhau 
Enaid  flinodd  gan  o'chneidio, 
Enaid  flinodd  gan  dristau : 

Deued  bellach — 
Deued  blodau,  deued  haf. 

5  Llais  y  durtur  doed  i  loni 

lihai  na  chadd  ond  gaua'  'rioed — 
AIi,  yr  hwn  ag  sydd  yn  methu 
Cael  fy  meiau  dan  fy  nhroed  : 

Attal,  Arglwydd, 
Angeu  nes  cael  gweled  dydd. 


CREDADYN. 

6  Pe  cawn  gredu  i  ti  farw, 

A  dioddef,  yn  fy  lle, 

Ac  i  ti  bwrcasu  trigfan 

I  fy  enaid  yn  y  ne', 

Byth  ni  phwyswn 

Faint  fy  ngofld,  faint  fy  ngwae.  w 

752.  Mwynhâd  helaethach  o 

heddwch. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Watford,  T.  67. 
T)  YMA  'r  pechod  sydd  yn  gwasgu, 
-^  Hwn  sy'n  curo  f  enaid  gwan, 
Hwn  sy'n  rhwymo'm  traed  a'm  dwy- 
law, 
Yn  fy  rhwystro  i  ddringo  i'r  lan : 

Dim  nis  cladrys 
Ond  galluoedd  mawr  y  nef. 

2  Weithiau  mae  yn  ennyn  gofid, 

Weithiau  mae  yn  myn'd  â'm  bryd, 
Weithiau'n  cludo  fy  meddyliau 
Ato'i  hun  yn  gryno  'nghyd ; 

Minnau'n  disgwyl 
Gwel'd  y  boreu  o  ryddhâd :— 

3  Disgwyl  y  deheuwynt  tawel, 

Awel  beraidd  o'th  fwynhau ; 
Weithiau  disgwyl  gwynt  y  gogledd — 
Argyhoeddiad  am  fy  mai : 

Cant  rhy  w  hiraeth 
Sy  arnaf  am  gyfnewid  lle. 

4  Dyna'r  man  dymunwn  drigo— 

Wrth  afonydd  gloy won,  llawn, 
Sydd  yn  llifo  o  ddwr  y  bywyd 
O  las  foreu  hyd  brydnawn, 

Lle  cawn  yfed 
Hyfryd  gariad  fyth  a  hedd : 

5  Lle  cawn  wel'd  yr  hwn  wy'n  garu, 

'R  hwn  fu  farw  ar  y  groes, 
A  myfyrio  ar  ei  gariad 
Yn  dioddef  angeu  loes ; 

A  chael  gorphwys 
Draw  yn  mheil  o  dwrf  fy  mhla. 

6  Yno  cawn  orchfygu  ofnau, 

Ag  anadliad  pur  y  nef ; 

Yno  cawn  goncwerio  angeu, 

A'i  hen  golyn  gydag  ef : 

Tyred,  amser — 
Tyred  bellach,  mae'n  brydnawn.w. 

753.  Ymgeledd  mewn  tir  sychedig. 
8. 7.  4— St.  Peter,  183.    Ardudwy,  T.  68. 

"Y"  MAE  syched  ar  fy  nghalon 
■**     Heddyw  am  gael  gwir  fwynhau 
Dyfroedd  hyfryd  ö'ynnon  Bethle'm— 

Dyfroedd  glòy w  sy'n  parhau ; 
Pe  cawn  hyny, 

'Mlaen  mi  geradwn  ar  fy  nhaith. 
2  Y  mae  gwres  y  dydd  mor  danbaid, 

Grym  fy  nwydau  fel  y  tân, 
A  gwrthddrychau  gwâg  o'm  cwmpa» 

Am  fy  rhwystro  i  fyn'd  yn  mlaen: 


PROFIADAU  CREDADYN. 


Rho  i  mi  gysgod, 
Adufwyn  Iesu,  ganol  dydd.        w. 

754.  Byw  i  Dduw. 

8.  7.  4.— Lewes,  177.    Tydfil,  T.  64. 

"W'A'D  fod  genyf ond  d'ogoniant, 
■*-1   Pur,  sancteiddiol,  yma  a  thraw, 
'N  union  nôd  o  flaen  fy  amrant, 
Pa  beth  bynag  wnelo'm  llaw : 

Treulio  'mywyd, 
F'unig  fywyd,  i  dy  glod. 
2  A  phleserau  o  bob  rhywiau 
Wedi  darfod  oll  i  gýd ; 
Cnawd  a  natur  wedi  marw, 
A  hoU  fwyniant  gwag  y  byd : 

Iesu  ei  hunan ! 
Bydded  f'enaid  iddo'n  fyw. 
3  O !  distewch  gynddeiriog  donau, 
Tra  fwy'n  gwrando  llais  y  nef ; 
Sŵn  mwy  hoff,  a  sŵn  mwy  nefol, 
Glywir  yn  ei  eiriau  ef : 

F'enaid  gwrando 
Lais  tangnefedd  pur  a  hedd.      w. 

755.  Ymgeledd  ac  arweiniad  Duw. 
8.  7.  4.— Tydfil,  T.  64.    Lewes,  177. 

(^IHWI,  ffynnonau  bywiol  hyfryd, 
^  Craig  agorwyd  ar  y  pren, 
I  iachau  archollion  diriaid 

Dynion  aflan  îs  y  nen ; 
Dyma'r  euog 

Sydd  mewn  eísieu'r  dyfroedd  byw. 

2  Duw,  nid  oes  ond  ti  dy  hunan 

Ddaw  â'm  henaid  llesg  i'r  lan, 

Sydd  yn  suddo  mewn  dyfnderoedd 

Dyfnion,  tywyll,  yn  mhob  man : 

Gwna  i  mi  gredu — 
Credu  a  cherdded  ar  y  môr. 

3  Mae  dy  Ysbryd  di  yn  fywyd, 

Mae  dy  Ysbryd  di  yn  dân; 
Fe  sy'n  dwyn  yr  holl  íforddolion 
Cywir,  sanctaidd,  pur,  yn  mlaen; 

Cyfarwyddwr 
Pererinion,  arwain  fi.  w. 

756.  Goifoledd  yn  Nuw. 

8.  7.  4.— Yerona,  174.    Tamworth,  178. 

YTTRTH  dy  orsedd  'rwyf  yn  gorwedd, 
* f    Disgwyl  am  y  ddedwydd  awr, 
Pan  gaf  glywed  llais  gorfoledd, 
Pan  gaf  wel'd  fy  meiau  i  lawr : 

Ti  gai  enw 
'R  fud  dugoliaeth  it  dy  hun. 

2  Doed  dy  heddwch  bryd  y  delo, 
Mi  ddisgwyliaf  ddydd  a  nos ; 
Annherfynol  ydyw  haeddiant — 
Haeddiant  pur  dy  angeu  loes : 

Tyr'd  yn  fuan, 
Mae  dy  hedd  yn  fwy  na'r  byd. 


3  Bywyd  perffaith  yw'th  gymdeithas, 
Diliau  mêl  yw'th  heddwch  drud ; 
Gwerthfawrocach  yw  dy  gariad 
Na  lioll  berlau'r  índia  i  gyd : 

Gwlad  o  gyfoeth, 
Yw  yn  unig  dy  fwynhau.  w. 

757.  Erfyniad  am  nodded  Duw. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Ardudwy,  T.  68. 

n_WLAD  ddieithr  oddi  cartref, 
^*  Ardal  bell  o  dŷ  fy  Nuw, 
Yn  mhlith  lluoedd  o  elynion 

Chwerw,  atgas,  'rwyf  yn  by  w ; 
Pawb  yn  ceisio 

Cael  fy  nghoryn  dan  eu  traed. 

2  Minnau,  weithiau'n  digaloni, 

Minnau  weithiau'n  ymgryfhau, 
"Weithiau'n  ofni  croesau  trymion, 
Weithiau'n  ofni  grym  fy  mai : 

Bydd  dy  hunan 
I  mi'n  gyfaill,  O  !  fy  Nuw ! 

3  Safed  haul  uwch  ben  Gibeon, 

Safed  Deuad  yn  y  ne', 
Safed  sêr,  a'r  holl  blanedau, 
'N  llonydd  heddyw  yn  eu  lle, 

Cyn  y  collo 
F'enaiá  gwan  baradwys  well.    w. 

758.  Yruntestyn. 

8.  7.  4.— St.  Peter,  183.    Llanilar,  t.  69. 
]\/TAE  gelynion  i  mi'n  chwerw, 
-^  -*-  Cedyrn  ynt,  a  mawr  eu  grym ; 
Ond  y  rhai  wy'n  ofni  fwyaf, 
I  ti,  Arglwydd,  nid  ynt  ddim : 

Gair  o'th  enau 
Gwympa  fyrdd  mewn  munyd  awr. 

2  Pa'm  caiff  hwnw  unwaith  brynaist 

Ar  Galfaria  'ngẃydd  y  ne', 
Lechu  mewn  rhy w  bydew  tywyll, 
Dwfn  obry,  i  maes  o'i  le? 

Pen  y  bryniau, 
Mae  fy  llygaid  yn  fwynhau. 

3  Draed  lluddedig,  dowch  i  fyny, 

Ymestynwch,  ddwylaw,  'mlaen ; 
Draw  mae'r  wobr,  draw  mae'r  goron, 
Draw  mae  'Mhriod  hawddgar,  gìàn: 

Ffarwel  bellach, 
Chofiaf  ddim  ond  pen  fy  nhaith.  w. 

759.  Cadwedigaeth  trwy  allu'r 

nefoedd. 
8.  7. 4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 
"UOED  fy  mywyd  oll  yn  ddiolch, 
-1J  Dim  ond  diolch  y w  fy  lle ; 
Ni  wna  gwaredigaeth  ragor 
I  greadur  îs  y  ne': 
Gallu'r  nefoedd 
Oedd  am  daliodd  i  i'r  lan. 

2  Ar  y  dibyn  bûm  yn  chwareu, 
'Lawr  fe  aethai'm  henaid  gwan, 


PROFIADAU 

Nid  oedd  bossibl  i  mi  godi 
Byth  o'r  dyfnder  hwnw  ì'r  lan : 

Iesu,   Iesu, 
Ti  sy'n  treíhu*r  oll  dy  hun. 

3  Rhaid  oedd  bod  rhagluniaeth  ddistaw, 

Rhaid  oedd  bod  rhyw  arfaeth  gref, 
Tn  fy  rhwymo,  heb  irn  wybod, 
Wrth  golofnau  pur  y  nef : 

O  Ragluniaeth ! 
Ti  sy'n  trefnu'r  ddaear  faith. 

4  Rhyfedd,  Arglwydd,  yw'th  ddoeth- 

ineb, 
Rhyfedd,  Arglwydd,  yw  dy  rym ; 
Nid  oes  îs  y  nef  liosog 
A  all  dy  wrth'nebu  ddim : 

Try'r  groadigaeth, 
01  a  gwrthol,  wrth  dy  air. 

5  Dy  air  sy'n  gwneyd  y  by w  yn  farw, 

Eilwaiîh  gwneyd  y  marw'n  fyw; 
Dy  air  a  greodd,  ac  sy'n  cynnal, 
i  greadigaeth  o  bob  rhy  w  : 

Ti  dy  hunan 
Tdy w  by  wyd  maith  y  byd.        w. 

760.  Deisyf  ei  myned  yn  ddydd. 
8.  7.  4— Verona,  174.  Tydfil,  T.  61 
í?j.WEL'D  dy  gariad  anorchfygol, 
^"  Gwel'd  dy  chwerw  angeu  loes, 
Gwel'd  dy  ofal  maith  difiino 

Ata'i  'n  gysson  yn  fy  oes, 

Sydd  yn  doíì 
Grym  fy  nwydau  cryfa'u  rhyw. 

2  O !  na  welwn  ddydd  yn  gwawrio — 

Boreu  hyfryd  tawel  iawn, 
Haul  yn  codi  heb  un  cwmmwl, 
Feìly'n  machlud  y  prydnawn 

Un  diwrnod, 
Goleu,  eglur,  boed  fy  oes ; 

3  Heb  euogrwydd  dudew,  tywyll, 

Na  dim  nwydau  ffiaidd  croes, 
Nac  un  pleser  sy'n  cyfnewid 
Goleu  ddydd  yn  dywyll  nos: 

Ti  a  minnau — 
Dyna  geisiaf  tra  bwyf  by  w. 
*  Digon,  digon  fyddai  hyny, 

Dim  ond  gwel'd  dy  wyneb  pryd, 
A  chael  f  ysbryd  llesg  i  ddringo 
Fry  yn  mhell  uwch  swn  y  byd, 

I  ardaìoedd 
Nad  oes  teimlo  beth  yw  poen. 
5  Nid  oes  geny'  ond  disgwyl  wrthyt ; 
Gwynfyd  a  gawn  dy  fwynhau; 
"înot'ti  y  mae  fy  nhrysor — 
Trysor  bythol  i  barhau : 

O !  na'd  i  mi 
Edrych  fyth  ond  tua'r  nef.        W. 

761.  Hiraeth  am  gymdeithas 

gysson  â  Christ. 
S.  7.  4— St.  Peter,  183.    Hyder,  182. 
'DOED  fy  nghaloni  ti'n  deml, 
•*-'  Boed  fy  ysbryd  i  ti'n  nyth, 


CREDADTN. 

Ac  o  fewn  y  drigfan  yma 
Aros,  lesu,  aros  byfch  : 

Gwledd  wastadol 
Fydd  dy  bresennoldeb  im. 

2  Awr  o  dy  gymdeithas  felus, 

Awr  o  wel'd  dy  wyneb  pryd, 
Sy'n  rhagori  fil  o  weithiau 
Ar  bleserau  gwag  y  byd : 

Mi  ro'r  cwbl 
Am  gwmpeini  pur  fy  Nuw. 

3  Dadrys,  dadrys  fynghadwynnu, 

Gad  i'm  hysbryd  fyn'd  yn  rhydd ; 
'Rwyf  yn  blino  ary  t'wyllwch, 
Deued,  deued  goleu'r  dydd : 

Tn  y  goleu 
Mae  fy  enaid  wrth  ei  fodd. 
-1  Gwawrddydd,    gwawrddydd   yw  fv 
mywyd  ; 
Gwel'd  y  wawrddydd,'rwyf  yn  iach : 
Mi  arosaf  hyd  nes  delo, 
Daw,  hi  ddaw  'mhen  gronyn  bach : 

Tyred,  tyred, 
Im  gael  gwel'd  fy  ngwlad  fy  hun.w. 

(Q2i.GaUu'r  nefyn  maeddu  ofnau, 
8.  7.  4— Hyder,  182.    Iorddonen,  t.  66. 
"]\/TAE  fy  ofnau  fel  y  moroedd, 
■*- *•*"  011  yn  gwasgu  arnai'n  un— 
Ofni  pechod,  ofni  angeu, 
Ofni'm  hunan,  ofni  dyn: 

'Does  a'm  ceidw 
'N  dawel  onid  gallu'r  nef. 

2  Ac  er  lliaws  mawr  fy  ofnau, 

Am  a  basiodd  ac  y  sydd, 
Mwy  'rwy'n  crynu  rhag  y  cystudd 
Ag  wyf  yn  ddych'mygu  fydd : 

Mi  ymguddiaf 
Tn  og'feydd  tawela'r  nef. 

3  Gallu'r  nef  a  dry  bob  ofnau 

Tn  rhy w  goncwest  mawr  di-drai ; 
Gallu'r  nef  a  dry  fy  nhristwch 
Tn  llawenydd  i  barhau : 

Minnau  seiniaf 
Ganiad  newydd  tra  fwyf  byw. 

4  Os  fy  rhwydau  oll  a  dori, 

Os  fy  nghadwyn  dyni'n  rhydd, 
Ac  os  troi'r  ty  wyllwch  dudew 
"  $y'n  fy  n'rysu'n  oleu  ddydd, 

Tigei'r  cariad, 
Ti  gei'r  enw,  ti  gei'r  clod.         w. 

TGS.Hiraeth  am  ryddid  y  nef. 
8. 7.  4.— Verona,  174.    Tydfil,  t.  64. 
rpRIST  o  dan  fy  mhwn  'rwy'n  gor- 
-*-     wedd, 

Disgwyl  am  y  foreu  wawr, 
Pan  fo'r  arfaeth  rad  yn  addfed 
I  gael  tynu  'meichiau  i  lawr, 

A  chael  profi 
Rhyddid  gwaredigol  wledd :— 


PROFIADAU  CREDADYN. 


2  Heb  un  pleser  yn  fy  nhemtio, 

Heb  un  ddelw'n  myn'd  â  'mryd — 
Trech  na  Satan,  trecb  nag  angeu, 
Trech  nag  uffern,  trech  na'r  byd ; 

Byw  roewn  ardal 
O  lawenydd  pur  a  hedd :— 

3  Hedd  o  fewn  yn  afon  loyw, 

Lawn,  redegog,  bur  o  'hyd, 
A'r  creadur  a'i  ogoniant 
011  yn  methu  myn'd  â  mryd; 

Ysbryd  cyflawn 
O  awelbn  pur  y  nef. 

4  Dyma'r  man  dymunwn  aros, 

0  fewn  pabell  bur  fy  Nuw, 
Uwch  terfysgoedd  ysbryd  euog, 

A  themtasiwn  o  bob  rhyw ; 

Dan  awelon 
Peraidd  hyfryd  tir  fy  ngwlad.    w. 

7ö4.  Gweddi  am  bresennoldéb 
Luw. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Ongar,  184. 
"^"ID  oes  arnaf  faich  yn  gorphwys, 
■^   Dim  ond  eisieu  dy  fwynhau; 
Nid  oes  arall  dan  y  nefoedd 
All  yn  hollol  fy  iachau: 

Rho  dy  gwmni, 
Cyn  im  fyn'd  i'r  cefnfor  glas. 
2  Tyn  yr  ofn  hen  o  farw 

Sydd  yn  lìechu  dan  fy  mron; 

Rho  i  mi  heddwch,  rho  orfoledd, 

Tra  bwyf  ar  y  ddaear  hon : 

Na  therfysged 
F'enaid  gwan  yn  ngrym  y  dẃr. 

5  Nid  wy'n  caru  fy  mhechodau, 

Poenau  ydynt  oll  i  gyd  •, 
Hwnw  sy'n  fy  mhoeni  fwyaf 
Ag  sy'n  ceisio  myn'd  á  'mryd : 

Tor  hwy'n  fuan, 
Dyna  fìnnau  wrth  fy  modd. 
4  Dyma'n  gwbl  fy  neisyfiad, 

1  mi  gael  bod  yn  dy  gôl ; 
Er  na  theithiais  etto  nernawr, 

Na'd  fi  'dynu  hyny'n  ol : 

Gwna  i  mi  gadw 
'Ngolwg  tua'r  hyfryd  wlacL       w. 

7o5.  Gvjaed  Crist  yn  dal  ÎV  lan, 

8.  7.  4  -St.  Peter,  183.    Hyder,  182. 
'"R  \\  ÍF  yn  ofni  temtasiynau, 
J-lJ  Nid  wyf  fi  ond  llesg  erioed ; 
Mae'r  un  wana'n  ddigon  nerthol 
Fyn'd  â'm  henaid  dan  ei  throed : 

Gwaed  yn  llifo 
Ar  Galfaria  a'm  deil  i'r  lan. 
2  Paid,  fy  enaid  gwan,  ag  ofni, 
Nid  rhyw  ddrygrau  sy'n  nesau ; 
Newydd  da  sy  o  dir  y  bywyd, 
Lle  mae  cariad  yn'parhau : 
Gwaed  yn  llifo,  &c 


3  Er  fod  arnaf  ofnau  flloedd, 

Pan  y  deîo'r  dr wg  yn  mlaen, 
Fe  allai  caf  fi  nerth  i  sefyll, 
Fel  y  graig  yn  nghanol  tân.: 
Gwaed  yn  llifo,  &c. 

4  Darfu  ofni  temtasiynau, 

Darfu  ofni  drwg  i  ddod, 
Darfu  ofni  marwolaetbau, 
A  phob  cystudd  sydd  yn  bod : 

Gwaed  yn  llifo 
Ar  Galfaria  a'm  deil  i'r  lan.       w. 

766.  Giceddi  am  ffydd  yn  erlyn 
anghrediìûaeth. 
8.  7.  4.— Hyder,  182.    Ongar,  184. 
"y  MAE  ofn  yn  fy  nghalon, 
-*-     Gan  mor  lleied  yẃ  fy  ngrym, 
Rhag  ryw  a^yr  i'm  temtasiynau 
Creuion  i  fy  ngwneyd  yn  ddim : 

Nid  oes  gryfder 
Trwy  fy  ysbryd  mewn  un  man. 

2  Mae  dyfnderoedd  anghrediniaeth 

Wedi'm  rhoddi'n  llesg  a  gwan; 
Pechod  yn  fy  ngwneyd  i  ofni, 
Ofni  yn  fy  rhwystro  i'r  lan : 

Gwna  i  mi  gredu — 
Dyna'm  henaid  wrth  ei  fodd. 

3  011  o'm  mewn  nid  oes  ond  t'wyllwch, 

011  o'm  mewn  nid  oes  ond  poen, 
Jlhyw  ddieithrwch  oer,  diganad, 
At  y  croeshoeliedig  Oen : 

O !  na  roddit 
I  mi,  Arglwydd,  dy  fwynhau. 

4  Mae  eiddigedd  yn  fy  nghalon 

Weled  cännoedd  yn  gyttûn, 
011  i  gyd  mewn  gwisgoedd  gwynion, 
Ac  yn  canu  i  ti'n  un : 

Ÿn  y  carchar 
Yr  wyf  finnau  oll  yn  rhwym. 

5  Mae  mor  bossibl  i  mi  g'lymu 

Haul  a  daear  fawr  yn  un 
Ag  yw  im  ddyrchafu  'nghalon 
Fyny  atat  ti  dy  hun : 

Gair  o'th  enau 
A'th  wna  di  a  minnau'n  un.     w. 

767. 


Góbaiíh  diangfa. 
8.  7.  4.— Yerona,  174.    Peniel,  172. 
CJEFWCH  beUach,  fy  ngelynion, 
^  Sy'n  fy  nghuro  bron  erioed; 
Dal'soch  f'enaid  yn  amddifad, 
Cawsoch  fysbryd  dan  eich  troed  ; 

'Chydig  oriau 
Dof  o'ch  rhwydau  oll  yn  lân. 
2  Mae  fy  Mhriod,  mae  f  Anwylyd, 
'Nawr  yn  daEgos  i  mi  wlad 
Nas  gall  dyfais  temtasiynau 
Fyth  i  syflyd  dim  o'm  traed : 

Mi  af  yno ; 
Dyna'r  man  caf  ddedwydd  fyw. 


S  Uwch  y  bryniau,  uwch  y  gwyntoedd, 
Uwch  y  stormydd  mawrion,  cry*, 
Uwch  cymmylau  tew  o  d'wyllwch, 
Mae'r  tawelwch  hyfryd  fry ; 

Mae  fy  nghysur, 
011  yn  trigo  uwch  y  byd. 

4  Mi  ddes  yma  i'r  anialwch, 

Byd  o  newyn,  byd  o  wae, 

Heb  un  achos,  heb  un  neges, 

Ond  yn  unig  dy  fwynhau  : 

Hyn  ei  hunan 
Fydd  fy  ymgais  tra  bwyf  by w.    W. 

*!  &&  .Gweddi  am  nerth  gras. 
8. 7.  4.— Hyder,  182.    Ongar,  184. 
"ìyTAITH  yw'r  nos,  a  mawr  yw'r 
Jyj-    t'wyllwch ; 

P'odd  y  galla'i  threulio  i  maes 
Heb  gael,  Árglwydd,  dy  gymdeithas, 
Nerth  dy  anorchfygol  ras  ? 

Gormod  gofid, 
Gallu  hebot  yma  fyw. 
2  Mae  fy  mhechod  yn  fy  erbyn, 
Fel  y  moroedd  mawr  eu  grym, 
Diluw  cryf  heb  fesur  arno, 
Nid  oes  a'i  gorchfyga  ddim : 

Tad  tosturi, 
Pvho  gyfiawnder  i  mi  a  nerth. 

5  Os  dangosi'n  eglur  i  mi, 

Dyna'r  pryd  i  lawenhau, 

Fod  dy  lyfr  wedi  ei  groesi, 

Ac  nad  oes  yn  aros  fai ; 

Cymmer  feddiant 
Yna  o  honof  oll  yn  lân. 
4  Os  agori  im  dy  fynwes, 

I  gael  gwel'd  y  cariad  llawn, 
Lifodd  allan  fel  y  moroedd 
Ar  Galfaria  un  prydnawn, 

Ti  gei'r  cwbl 
Roddaist  i  mi  yn  fy  rhan.  W. 

769.  Llefmewn  digalondid, 
8.7. 4.— Hyder,  182.    Ongar,  184. 
T  LAWN  euogrwydd,  llawn  o  ddy- 
J-J    chryn, 

Llawn  o  boen,  yw  f  enaíd  gwan; 
Aughrediniaeth  cryf  sy'n  haeru 
Byth  na  ddof  oddi  yma  i'r  lan: 

Balm  yn  Gilead, 
'N  unig  all  wellhau  fy  nghlwyf. 

2  Mi  feddyliais  yn  y  boreu 

Buaswn,  amser  maith  cyn  hyn, 
Wedi  maeddu  fy  mhechodau, 
Ac  yn  canu  ar  Seion  fryn :     , 

S'wn  y  rhyfel 
Ydyw'r  lle  'rwyf  etto'n  byw. 

3  Weithiau  bron  yr  wyf  a  chredu 

Na  ches  etto  eífeithiol  ras ; 

Credu  bron  mai  fy  mhechodau 

Ŷn  y  diwedd  bia'r  maes : 


PROFIADAU  CREDADYN. 

Dwg  fi,  Arglwydd, 
Dwg  fi  o'r  caethiwed  hyn.  w. 

770,  Nerthifyned  trwy  yr  anial* 

wch. 

8.  7.  4.— Hyder,  182.    St.  Peter,  183. 


ARGLWYDD,   arwain  trwy'r  an- 
•"■    ialwch 

Fi,  bererin  gwael  ei  wedd, 
Nad  oes  ynof  nerth  na  bywyd, 

Fel  yn  gorwedd  yn  y  bedd : 
Hollalluog 

Ydy  w'r  un  a'm  cwyd  i'r  lan. 

2  Colofn  dân  rho'r  nos  i'm  harwain, 

A  rho'r  golofn  niwl  y  dydd ; 

Dal  fi  pan  bwy'n  teithio'rmanau 

Geirwon  yn  fy  ífordd  y  sydd ; 

Rho  i  mi  fanna, 
Fel  na  bwyf  yn  llwfrhau. 

3  Ágor  y  ífynnonau  melus 

Sydd  yn  tarddu  o'r  Graig  i  maes ; 
'R  hyd  yr  anial  mawr  canlyned 
Afon  lachawdwriaeth  gras : 

Rho  i  mi  hyny ; 
Dim  i  mi  ond  dy  f wynhau. 

4  Pan  bwy'n  myned  trwj^r  Iorddonen— 

Angeu  creulon  yn  ei  rym, 
Ti  est  trwyddi  gynt  dy  hunan, 
Pa'm  yr  ofnaf  bellach  ddim  ? 

Buddugoliaeth ! 
Gwna  i  mi  waeddi  yn  y  llif. 

5  Ymddiriedaf  yn  dy  allu, 

Ma\vr  yw'r  gwaith  a  wnest  erioed ; 
Ti  gest  angeu,  ti  gest  uffern, 
Ti  gest  Satan  dan  dy  droed : 

Pen  Calfaria, 
Nac  aed  hwnw  byth  o'm  cof.     w. 

771«    Gras  yn  gorchfygu. 
8. 7. 4.— St.  Peter,  183.    Lewes,  177. 

LLWCH  wyf  fi,  o'r  llwch  y  daethum, 
Pryf  yw  'mrawd,    y  ddae'r  yw 
'mam ; 
Etto'r  wyf  yn  'mofyn  te^Tnas 
Ddisigìedis:,  bur,  ddi-nam: 

Pryf  y  ddaear, 
A  ddaw  hwnw  i  mewn  i'rnef  ? 

2  Dof,  mi  ddof  trwy'r  anial  garw, 

Dof  er  gwaetha'r  moroedd  glas ; 
Dof  trwy'r  cenllysg  a'r  tymhestloedd 
Sydd  ỳn  curo  ar  fy  ngras ; 

Am  mai  cadarn 
Yw  yr  hwn  'rwyf  yn  ei  gol. 

3  Fe  ennynwyd  ynof  fflamau, 

Tân  mor  hyfryd,  tân  mor  grv\ 
Nid  o'r  ddaear  daeth  ei  wreiddyn, 
Cariad  pur  y  nefoedd  fry : 

Awel  beraidd 
O  fynyddau  hyfryd  ras. 


PPwOFIADAU  CítEDADYN. 


4  Chwì,  angylion,  sydd  yn  edrych 
Ar  ei  wy'neb  gwridog,  gwyn, 
Traethwch  im  pa  fodd  dechreuodd 

Fílara  mor  berffaith  bur  a  hyn : 

Nef  ei  hunan 
'Nynodd  ynwy'i  helfen  bur.       w. 

772«        Nerlhygroes. 
8.  7.  4.— Yerona,  174.    Lewes,  177. 

pYMMER,  Tesu,  fi  fel  'r  vdwy  f, 
^  Fyth  ni  allaf  focl  yn  well ; 
Dy  allu  di  a'm  gwna  yn  agos, 
Fewyllys  i  y w  myn'd  yn  mliell : 
Yn  dy  glwyfau 
Bydda'i  'n  unig  fyth  yn  iach. 
â  Mi  ddiffygiais  deithio'r  crasdir 
Dyrys,  anial,  wrthyf  f  hun, 
Ae  mi  fethais  á  chonsrcwerio 
O'm  gelynion  lleiaf  un : 

Mae  dy  enw 
'N  abl  rhoddi'r  cryfa'  i  ffoi. 

3  Gwaed  dy  groes  sy'n  codi  fyny 

'ít  eidd'il  yn  gongcwerwr  mawr ; 
Gwaed  dy  groes  sydd  yn  darostwng 
Cewri  cedyrn  fyrdd  i  lawr : 

Gad  im  "deimlo 
Awel  o  Galfaria  fryn. 

4  Mwy  y w  d'eiriau  ar  y  croesbren, 

Geiriau  gwerthfawr,  geiriau  drud; 
Mwy  yw'r  sillaf  leia'  o  houynt 
Na'm  holl  ddyledswyddau  i  gyd : 

Edrychaf  yno ; 
Yno  mae  fynerth  a'm  grym. 

5  Clywed  dy  ricldfanau  chwerwon 

Wna  i'm  henaid  lawenhau ; 
Teimlo'th  gariad  wna  i'm  gelynion 
Cyncldeirioca'  i  lwfrhau : 

Yna,  yna, 
Mae  iÿ  nhrigfa  fyth  i  fod.         w. 

773.  Anian  gras  yn  diystyru  pob 

pelh  ond  Duw. 
8.  7.  4,— Yerona,  174.    Frankfort,  173. 

TYYNA  p'am  'rwyf  yn  hiraethu 
-^  Beunydd  tua'r  nefoedd  fry ; 
Oddi  yno  yr  anadlwyd 

Byŵyd  pur  i'm  henaid  i : 
P'odd  gorphwysaf  ? 

Ithaid  i'm  hysbryd  fyn'd  i'r  lan. 

2  Anian  nef  a  dyr  trwy  rwystrau, 

Anian  nef  a  dyr  trwy'r  tán ; 
Ceidw'i  gyrfa  trwy'r  creadur 
At  ei  gwreiddyn  pur  yn  mlaen ; 

Heibio  i  degwch, 
At  y  tegwch  gwir  ei  hun. 

3  Nid  yw  harddwch  maith  y  ddaear 

Harddwch  o  amrywiol  ry  w, 
Tegwch  disglaer  y  ífurfafen, 
Ddiui  yn  ochr  lesu,  'm  "Duw ; 


Mae'n  diflanu 
'R  holl  greadigaeth  wrth  dy  wed<L 
4  Dirmygedig  yw  gogonianfc 
011  a  welai's  etto'n  un 
Pan  edrychwyf  ar  ogonmnt 
Fy  Nghreawdwr  mawr  yn  ddyn; 

Diddim,  diddim, 
011  a  enwir  ond  efe.  vt. 

4  74».  Ffydd  yn  syllu  ar  tolad  yr 
addewid. 

8.  7.  á.— Yerona,  17  *.     Penic'.      3. 
"VT1D  oes  dim  erioed  a  w< 
^   Nid  oes  dim  a  deiralodd  L.  .-. 
Dim  a  glywyd  sôn  am  dano 

0  eitha'r  de  i'r  dwyrain  draw, 
Yn  ddigonol 

Wneyd  fy  enaid  llesg  yn 

2  0 !  na  ddoi'r  amseroedd  bellach 

1  mi  gael  mwynhau  o  hyd 
Pethau  leinw  fy  nymuniad, 

Pethau  nad  ynt  yn  y  byd ; 

Ni  ddaw'r  ddaear 
Fawr  a  minnau  byth  yu  un. 

3  Mae  fy  enaid  yn  ehede.^ 

Ar  adenydd  ysgafn  ffydd, 
Ac  yn  syllu  trwy'r  eangder 
Uchel,  maith,  at  bethau  fydd  ; 

'Nawr  mi  welaf 
"Wìad  o  hedd  yn  agoshau. 

4  Rhwng  cymmylau  duon,  tywyll, 

Gwelaf  draw  yr  hyfryd  wlad  ; 
Mae  fy  ífydd  yn  llefain  allan  — 
Dacw  6'r  diwedd  dŷ  fy  Nhad  : 

Digon,  digon ! 
Mi  anghoíia'm  gwae  a'm  pocn. 

5  Y  mae  anghrediniaeth  gadarn, 

Pan  bo'r  goìeu'n  myn'd  yn  wan, 
Yna'n  haeru  yn  fy  wyneb 
Rhwystrar  t'wyllwch  n  i'r  lan : 

Nid  y  w'r  golofn 
Dân  yn  nihêil  yn  nghanol  nos. 

6  0  !  gwasgerwch,  dew  gymylau, 

I'r  addewid  rhoddwch  le ; 
Nid  i'r  ddaear  hon  y'\a  ganwyd, 
Tragwyddoldeb  yw  fy  U 

'Nol  tywyllwch, 
Cod  o'r  diwedd  foreu  wawr.      w. 

7  i  5.  "  Yn  yr  Arglwydd  y  mae 

fynerih." 
8.  7.  4—  Yerona,  174.    Peniel,  172. 
"\1~AE  fy  nerth  i  yn  diffygio, 
±J-  Ofni  moroedd  mawro'm  blaen, 
Llynoedd  ac  afonydd  dyfnion, 
A  mynyddau  maith  o  dân : 

Gras  diderfyn, 
Ddeil  y  gwan  heb  ofni  dim. 
2  F'enaid  egwan,  paid  ag  ofni, 
'Dy  w  d'eJynion  bob  yr  uu 


PROFIADAU 

Ond  rhai  eisoes  wedi  eu  congero 
Gan  a  wisgodd  natur  dyn  : 

Fe  fyn  weled 
Pob  rhyw  elyn  dan  fy  nhraed. 

3  Nid  all  Satan  a'i  holl  allu— 

Ysbryd  cyfrwys  mawr  ei  rym— 
Am  ei  fod  o  fewn  y  gadwyn, 
Heb  ei  genad,  wneuthûr  dirn : 

Hollalluog 
Ydy w  enw  mawr  fy  Nuw. 

4  Pa'm  yr  ofna'i  'meiau  maẁrionî 

Trymach  ydy  w  marwol  glwy' ; 
Mwy  yw  gair  o  enau  f'ArgÌwydd 
Na  myrddiynau  o  honynt  hwy : 

Gwnaf,  mi  gredaf, 

Rhued  môr,  terfysged  tir. 

6  Mi  gaf  deimlo  chwant  yn  colli 

Cyn  yr  elo'm  haul  i  lawr; 

Mi  gaf  flino  ar  fy  mhechod 

Cyn  y  codo'r  foreu  wawr 5 

'Rwyf  yn  foddlon 
Rhwng  y  saethau  nes  dêl  dydd. 
ft  Gwaith  y  nefoedd  ydyw  dioddef 
Ynwyf  nwydau  croes  eu  rhyw, 
Cenad  Satan  i'm  cernodic, 
Ac  i'm  cadw  byth  yn  fyws 

Gras  berffeithir 
Yna  pan  bwyf  leia'  ngrym.      W. 

776.  Gweddi  am,  weled  tegwch 
Grwaredwr. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Sicily,  180. 
T>\VY  gyf'rwydda  wael  bererin 
■*-   'Ddod  o'r  anial  maith  i'r  lan, 
Sydd  yn  'mofyn  'r  hwn  a  hoíîa 
F'enaid  egwan  yn  mhob  man? 

Nis  gall  seintiau, 
Nac  angylion  i  mi  ddim. 
Z  Mi  ddymunwn  wel'd  yn  rhwygo 
Holl  gymylau  du  y  nef, 
I  bechadur  weled  gronyn 
O'i  ogoniant  hyfryd  ef : 

O!  dadguddia 
I  mi  ran  o'th  enw  mawr. 
3  Rhan  o'th  degwch  a  wna'n  dy  wyll 
Ddisglaer  bethau  gwych  y  byd; 
Is  y  nefoedd  a  ddiíìana 
Yn  ngoleuni'th  wyneb  pryd: 

Rai  munydau, 
Rho  i  mi  brofì'r  hyn  sydd  fry.  w. 

777«  Edrych  trwy  ffydd  ar  y 

wlad  well. 
8.  7.  4.-— Franlífort,  173.    Verona,  174. 
Ç)  !  FY  enaid,  gorfoledda, 
^  Er  mai  tristwch  sy  yma'n  llawn ; 
Edrych  dros  y  bryniau  mawrion, 
I'r  ardaloedd  hyfryd  iawn : 

Ilwch  tymnmorol 
Feddiant  mae  fy  nhrysor  drud. 


CRBDADYN. 

2  Gwel  tu  hwnt  i  fyrdd  o  oesoedd, 

Gwel  hapusrwydd  maith  y  nef « 
Edrych  ddeng  mil  etto  'mhellach, 
Digyfnewid  by th  y w  ef : 

Tragwyddoldeb, 
Hwn  sy'n  eiddo  i  mi  fy  hun. 

3  'Rwyf  yn  edrych  ar  y  cwbl 

Ag  sydd  yn  y  bydoedd  draw; 
Pethau  pell  yn  bethau  ae:os, 
Pethau  fu  yn  bcthau  ddaw : 

Môr  heb  waelod 
O  bleserau  ddaeth  i'm  rhan. 

4  Nid  oes  terfyn  ar  fy  ngrobaith, 

Cyrhaedd  mae  yn  mlaen  o  hyd ; 
Gyda'r  Duwdod  mae'n  cydredcg. 
Dyddiau'r  ddau  syddun  ynghyd: 

Annherfynol 
Ydyw  fy  llawenydd  mwy. 

5  Anfeidroldeb  maith  ei  hunan 

Sydd  yn  awr  yn  eiddof  fì ; 
Yn  rhad  y  cndd  ei  roddi  i  mi 
Ar  fynyddoedd  Calfari : 

Tyr'd  yn  fuan, 
Hyfryd  haf  o  berffaith  hedd.    w. 

778.  Ymgysuro  yn  Nuw. 

8.  7.  3.— Moldavia,  187.    Neandcr,  Y.  70. 
rpi  dy  hunan  yw  fy  Mhriod, 
•*•  Ti  dy  hunan  yw'fy  Nuw ; 
Ti  dy  hunan  yw  fy  ngobaith 

A'm  hapusrwydd  tra  f wy'  by w : 
'Rwyf  yn  llawn,  ddiddig  iawn, 
'Ddaliaf  ragor  ddim  pe  cawn. 

2  Tyr'd  greadigaeth,  rhana'th  gyfoeth, 

Peth  i'r  dwyrain,  peth  i'r  de, 
A  chais  lanw  awydd  dynion, 

Gwna  hwy'n  ddiddig  yn  eu  Ue: 
'Dall  y  byd  lanw  'mryd  — 
Dim  ond  cariad  gwerthfawr,  drud. 

3  Nawr  'rwy'n  darfod  â  marwoldeb, 

Holl  bleserau  cig  a  gwaed, 
Ac  yn  cly wed  plant  afradlon 

Heddyw'n  canu'n  nhŷ  fy  Nhad: 
Blant  y  byd,  dewch  ynghyd, 
Cym'rwch  ei  bleserau  i  gyd. 

4  Y  raae  genyf  bleser  ddigon 

Yn  ngoleuni  pur  y  nef ; 
'Rwyf  yn  bwyta  pur  ddanteithion, 

Dim  ond  edrych  arno  ef : 
Gwel'd  ei  wedd,  profì  ei  hedd, 
Sydd  yn  rhy w  dragwyddol  wledd.  w. 

779.  Yruntestyn. 

8.  7.  3.— Wyddgrug,  185.  Neander,  T.  70. 
V  MNEILLDUWCH,bethau'rddae- 
x  Pethau  natur,  pothau'r  byd ;  [ar, 
'Rwy'n  dymuno  peidio  gwrando 

Ar  eich  holl  ddeniadau  'nghyd ; 
Unig  un,  uwch  na  dyn, 
Mae  fy  enaid  wrtho  'nglŷn. 


PROFIADATJ  CREDADYN. 


2  Doed  y  diluw  i  deyrnasu 

Etto  unwaith  fel  o'r  blaen ; 
Deued  annhrefn  i  gyrnmysgu 

Daear,  awyr,  dẃr,  a  thân ; 
Dedwydd  fi  yn  y  lli', 
Tra  fo'm  Duw'n  teyrnasu  fry. 
S  Colled  pob  blodeuyn  hyfryd 

Ei  holl  degwch  is  y  rhod ; 
Doed  salwindeb  ar  bob  wyneb 

Y  creaduriaid  sydd  yn  bod ; 
Tegwch  byd  fydd  ynghyd 
011  yn  wyneb  Prynwr  drud. 

4  Pe  diffoddai'r  heulwen  ddisglaer 

Yn  yr  awyr  deneu,  las, 
A  phe  treuliai'r  sêr  y  fflamiau 

Ynddynt  sydd  o  dân  i  maes ; 
Mi  gaf  fy  w,  gyda'm  Duw, 
Mewn  disgleirdeb  heb  ei  ryw. 

5  Mi  gaf  fod  o  flaen  yr  orsedd, 

Mi  gaf  ganu'r  anthem  bur, 
Pan  ddaríÿddo  són  am  ddaear— 

Sôn  am  foroedd,  sôn  am  dir : 
Dwyfol  loes  angeu'r  groes 
Fydd  y  canu  ddydd  a  nos.  W. 

780.  Goruchaftaeth  trwy  ddilyn 

y  Blaenor. 
8.  7.  3.— Moldavia,  187.    Holstein,  188. 

"Y"  MAE  hiraeth  yn  fy  nghalon 
-*■  Am  gael  teimlo  hyfryd  flas 
Congcwest  nwydau  sydd  hyd  heddyw 

Yn  gwrth'nebu'r  nefol  ras ; 
Dyma  ddawn  hyfryd  iawn, 
Wy'n  ei  'mofyn  foreu  a  nawn. 

2  'Rwyf  yn  gweled  bryniau  uchel 
Gwaredik-aeth  werthfawr,  lawn ; 

0!  na  cbawn  i  eu  meddiannu 
Cyn  machludo  haul  brydnawn  : 

Dyna'm  llef  tua'r  nef ; 

Addfwyn  Iesu,  gwrando  ef. 

S  Marchog  yn  dy  freiniol  allu, 

Gwisg  dy  gledd  yn  ngwasg  dy  glun, 
Estyn  fraich,  a  thor  elynion, 

Achub  wael  druenus  ddyn : 
Gelyn  llym,  ni  saif  ddira 
Fyth  o  flaen  d'anfeidrol  rym. 

4  Minnau  gerddaf  drwyr  byddinoedd 

Ond  it  gerdded  o  fy  mlaen ; 
Mae  dy  gamrau'n  toí-i'r  tonau, 

Mae  dy  gamrau'n  diffodd  tân : 
'Nol  dy  droed  gwna  i  mi  ddod, 
Fy  hyfrydwch  mwya'  erioed. 

5  Cerdd  yn  mlaen,  mae'm    hofnau  'n 

darfod, 

Ond  dy  weled  di  ger  llaw ; 
Ond  dyehwelant  mewn  munydyn 

Os  tydi  a  sefi  draw : 
Gwna  bob  pryd  i  fenaid  drud 
Bwyso  ar  dy  fynwes  glyd.  w. 


781.  Disgwyl  am  iachawdwriaeth» 
8.  7.  3,— Holstein,  1S8.    Revel,  186. 

Y  MAE  lluoedd  Pharaoh'n  canlyn— 
■*■     Beiau  llidiog,  cedyrn,  cry'; 

Moroedd  maith  sy'n  rhuo'u  tonau— 

Rhwystrau  creulon  o  bob  tu  ; 
Tyr'd  yn  mlaen,  Iesu  glân, 
Ti  b'ia'r  dyfroedd  mawr  a'r  tân. 

2  Mi  dybygwn  gwela'i'r  boreu, 

Haul  yn  codi  oddi  draw, 
Iaclinwdwriaeth  rad  yn  nesu, 
Eedd  a  phardwn  yn  ei  llaw ; 

Y  mae  r  wawr,  hyfryd  awr, 
Bron  a  thori  maes  yn  awr. 

3  Minnau  ar  y  mur  ddisgwyliaf, 

Gwn  na  oeda  dim  o'i  droed ; 
Ni  w'radwyddwyd  îs  y  nefoedd 

Neb  ddisgwyliodd  wrtbo  erioed: 
Pan  ddêl  dydd,  af  yn  rhydd 
O'r  hyn  yn  fy  mhoeni  sydd.         w. 

/82.   Cysgod  yn  y  dydd  blin. 
8.  7.  3.— Holstein,  188,    Moldavia,  187. 

Ty RTH  dy  ystlys  'rwyf  am  aros, 
1 '    Wrth  dy  ystlys  mae  fy  lle  ; 
Yn  dy  fynwes  mae  fy  lletty 

Diogelaf  îs  y  ne': 
Noddfa  y w,  byddaf  byw 
Dan  gystuddiau  o  bob  rhyw. 

2  Caled  yw  dioddef  cystudd 

Mewn  anialwch  maith  yn  hir', 
Methu  teimlo  pur  ddiddanwch 

Addewidion  Canaan  dir ; 
Ond  fe  ddaw,  maes  o  law, 
Sypiau  peraidd  oddi  draw. 

3  Ffarwel  oll  o  dan  yr  wybren, 

Mi  wnes  ddewis  hyfryd,  gwiw, 
0  drysorau  uwch  pob  meddwl 

Sy'n  guddiedig  yn  fy  Nuw : 
Ehydd  i  lawr  gawod  fawr 
Pan  y  delo'r  gyfyng  awr.  W. 

783.     Oair  o  enau  Duw. 
8. 7. 3— Priscilla,  190.  Gwahoddiad,T. 71. 

fTJ.0LWG,  Arglwydd,  ar  dy  wyneb 
^  Sydd  yn  codi'r  marw  o'r  bedd  ; 
Mae  agoriad  nef  ac  uffera 

Yna  i'w  deimlo  ar  dy  wedd; 
Gair  dy  ras,  pur  ei  flas, 
'Nawr  a  ddetgly  'nghalon  gas. 
2  Arglwydd,  danfon  dy  leferydd, 

Heddyw,  yn  ei  rwysg  a'i  rym ; 
Dangos  fod  dy  lais  yn  gryfach 

Nag  all  dyn  wrthsefyll  ddim ; 
Cerdd  yn  mìaen,  nefol  dân, 
Cymmèr  yma  feddiant  glàn. 

3  Tyred  bellach,  tyr'd  yn  ebrwydd, 
Ac  anadla'r  gwyntoedd  cryf, 


PROFIADATJ 
Sydd  yn  nerthu'r  pererinion 
I  wynebu  gelynion  hyf; — 
Yn  gwneud  grym  Satan  Iym 

Mewn  munydỳn  fyn'd  yii  cldim.    w. 

/8-i.  Y])crcrin  yn  yr  anialwch. 

8.  7. 3.-r.lieidol,  191.  Gwahoddiad,  t.  71. 

T>  HO  i  mi  yfed,  'rwy'n  sychedig, 

-"■^  Ddwr  y  ffynnon  loyw,  lawn, 

Darddodd  allan  o  dy  ysilys 

Ar  Galfaria  un  pryanawn : 
Gwaed  fy  Nuw,  'n  unig  yw, 
Ylch  fy  meiau  dua'u  rhyw. 

2  Sdrych  arnaf  mewn  tahçnefedd— 

Dy  dangnefedd  hyfryd.  mae 
Fel  rhyw  afon  fawr,  lifeiriol, 

Tn  ddiddiwedd  yn  parhau/. 
"iMòr  o  hedd  yw  dy'wedd 
Sy'n  goleuo'r  byä  a'r  bedd. 

3  Maddeu  fel  y  cyfeiliornais,  [de : 

Weithiau  i'r  dwyrain,  weühiau  i'r 
îladdeu  drachwant  cas  fy  nghalon 

I  ymado  maes  o  dre' : 
Dwg  yn  ol  f'  ysbryd  ffol, 
I  dy  dirion,  dawel  gòl.  ■     w. 

/85.  Pa  ham  y  mae  Duw  yn 

pellhau? 
8.  7.  3.— Rheidol,  191.     Priscilla,  190. 

"DETH  yw'r  achos  fod  fy  Arglwydd 
-^  Hawddgar,  grasol,  yn  pellhau? 
Yn  guddiedig  neu  yn  gyhoedd, 

Mae  rhy w  bechod  yn  parhau : 
Tyr'd  yn  awr,  tòr  i  lawr 
Fy  anẁiredd,  fach  a  mawr. 
a  Chwilia,  f'enaid,  gyrau'th  galon, 

Chwilia'i  llwybrau  maitii  o'r  bron, 
Chwilia  bob  ystafeil  ddirgel 

Sydd  o  fewn  i  gonglau  lion  ; 
Myn  i  maes  bob  peth  cas 
Sydd  yn  attal  nefol  ras. 

3  'Nawr  'rwy'n  gwel'd,  y  mae'nehedtg 

Mewn  i'm  calon,  ac  ì  maes, 
Fiì  o  bethau  sy'n  wrthwyneb 

[  egwyddor  dwyfolras: 
Uffern  lid  ynt  i  gyd 
Sydd  yn  erbyn  f'enaid  drud. 

4  Dyma  ryfyg  yn  ei  allu, 

Dacw  aùghrediniaeth  fawr, 
Bob  yn  ail  yn  curo  f'enaid, 

Yn  eyttuno  i'm  cael  i  lawr : 
1-al  li  i'r  lan,  'dwyf  ond  gwan, 
51i  gaf  gongcwest  yn  y  man. 

5  Dal  rì'n  gadarn  hyd  nes  delo 

Amser  hyfryd  ò  ryddhau, 
A  chael,  yn  Ue  temtasiynau, 

Yn  dragy  \vydd  dy  fwynhau : 
Dyna'r  pryd— gwyn  fy  myd, 
Derfydd  fy  ngoûdiau  i  gyd.  W. 


CRSDADYN. 

i  86.  Gweddi  am  brofi,  nerth y  oroes. 
S.  7.  3— Rheidol,  191.     Iorddonen,  T.  GG 

rpYRED.  Arglwydd,  â'r  amseroedd 
J-  Mae  fy  enaid  am  fwynhau — 
Pur  dangnefedd  heb  dymhestloedd, 

Cariad  hyfryd  a  di-drai: 
Gwledd  o  hedd  tu  yma  i'r  bedd, 
Xid  oes  ond  dy  blant  a'i  medd. 

2  Rho  i  mi  arwydd  cryf,  disisrl, 

Heb  ammheuaeth  ynddo  ddim, 
Gan  nad  beth  fo  arnaf  eisieu, 

Dy  f^.d  di  yn  Briod  im  : 
Gwel'd  fy  rhan,  ddeil  i'r  lan, 
Yn  mhob  brwydr,  f'enaid  gwan. 

3  Nid  all  dim  o'r  storom  danbaid, 

Nid  all  dim  o'r  gwyntoedd  cry', 
Guro  i  ìawr  yr  enaid  egwan 

Welo'i   drysor  yi  ot  ti : 
Teimlo'th  hedd,  gwel'd  c\y  wedd, 
Goncra  angeu  tu  yma  i'r'bedd. 

4  Af  ar  hyd  fy  ffordd  yn  ddiddig, 

Af  ar  hyd  fy  ffordcl  yn  hy', 
Teithia'r  anial  mewn  goríoledd 

O  hydgolwg  atat  ti: 
D'eiriau  di,  melus  cu, 
Sydd  yn  ddigon  i  myfi. 

5  Pan  y  collwyf  wel'd  dy  wyneb, 

Pan  anghofìwyf  waêd  dy  groea, 
Dyna'n  dýfod,  fel  y  diluw, 

Dywyll.  anial,  ddyrys,  nos  ; 
Gradd  o  ffydd  wed'yn  sydd, 
Daweì,  deg,  yn  dod  'à  dydd.         w, 

7 87.  Hiratth  am  ben  y  daiíh. 
8.  7.3— Priscilla,190.  Gwahoddiad,  Y.7L 

A  RGLWYDD,  tyred  â'r  newyddion 
^*-  Sydd  yn  gweithio  Uawenhau, 
Ac  aed  heibior  noswaith  dywyll 

O  och'neidio  a  thristau, 
I  mi'n  glir  wel'd  y  tir 
Brynwyd  trwy  ddioddefaint  gwir. 

2  Gâd  i'm  henaid  lanio  yno, 

Y  mae'r  tonau'n  fawr  eu  grym, 
Ac  ni  all  fy  enaid  ofnus 

Ddal  eu  pwysau  anferth  ddim  : 
D'angeu  drud,  tra'n  y  by.d, 
Fydd'fy  nghysur  oll  i  gyd. 

3  0  !  na  welwn  gona'r  brynian, 

Tdae  f  Anwylyd  yno'n  bv 
'Rwyf  yn  caru'r  gwynt  sy'n  herieg 

Dros'fy  Nghanaan  hyfryd  wiw  : 
Fedd  y  Öawr  ddim  yn  awr 
Leinw  le  fy  Arglwydd  mawr.       w. 

78S.  Anhawsderau  y  daith. 

8.  7.  3.— Priscilla,  190.    Walworth.  18». 
T)A  i  mi  fod  yr  addewid 
-L/  Wedi  ei  rhoddi  gan  fy  Nt « , 


PROFIADATJ  CREDADYN. 


A  bod  gair  o  enau'r  nefoedd 

Úwcti  gelynion  o  bob  rhyw  : 
Ei  addewid  ef,  gadarn,  frref, 
Arwain  eiddil  gwan  i'r  nef. 

2  Yr  wyf  bron  a  digaloni 

Pan  bwy'n  gwel'd  rhyw  Iwybr  cul, 
Rhwng  rtìyw  greigydd  serth  dychryn- 

Lle  tramgwyddodd  llawer  mil;[llyd, 
F'enaid  gwan,  yn  y  man, 
Ddringa  etto  iyny  i'r  lan. 

S  Bydda'i  'n  synu  ar  rai  oriau, 
Pan  dybygwyf  nad  oes  dyn 

Sydd  yn  teithio  llwybrau  iiewydd 
Beunydd  ond  myfi  fy  hun  ; 

Etto  ilu  welaf  fry 

Fu'n  gyfeillion  i  myfi. 

4  Dyna'r  pryd  mae'n  fwyaf  cyfyng, 

Pan  bo  gelyn  ar  bob  llaw, 
Un  o'm  hol  am  fy  mradychu, 

l'n  o'm  blaen  î'm  hofni  draw ; 
Etto  i'r  lan,  f'enaid  gwan 
A  tra  Iesu  i  mi'n  rhan,  w. 

789.       bha»  ii. 

T?  HWNG  Pihahiroth  a  Baaì^ephon, 
-^  Tra  bwyf  byw  mi  gofia'r  lle, 
iüewn  cyíyngder  eithaf  caled. 

Gwaeddodd  fenaid  tua'r  ne'; 
Yn  ddioed,  dyma'n  dod 
Waredigaeth  fwya'  erioed, 
2  Aros  ronyn,  barwyd  i  mi, 

Ti  gai  weled  c.\  n  y  nawn 
Fyrdd  yn  soddi  yn  y  dyfnfor 

O  elynion  erenlon  îawn ; 
Maes  o  law,  gwynfyd  ddaw, 
Ti  gai  ganu'r  ochr  draw. 

8  Y  mae  dyfroedd  Marah  'n  chwerw, 
Fyth  rw  hyfed  ddydd  a  noa ; 
Iesu !  gwyddost'tî  beth  ydyw 
Dwyn  y  bwysig,  boenus,  groes: 

E.ho  i  mi  wir  gariad  pur, 
Ffrwythau  peraidd  Canaan  dir. 

i  0  !  gwna  i  mi  brofi  sypiau — 
Sypiau  peraidd  rawn  y  wlad, 
Blas  maddeuant  pur  a  heddwch, 

Gwleddoedd  hyí'iyd  tŷ  fy  Nhad: 
Dyma  hwy,  'r  pèrlau  mwy, 
GÍoddiwyd  yn  ei  farwol  glwy'.        w. 

790.  Nerîh  yn  Nuw  a'i  air. 
8.  7. 3— Priscilla,  190.    Rheidol,  191. 

A  RGLWYDD,  edrych  ar  bererin 
•^  Sy*n  myn'd  tua'r  wlad  sydd  well, 
Ac  yn  ofni  swn  llifogydd 

Ẁrth  eu  cly wed  draw  o  bell ; 
'Dwyf  ond  gwan,  dal  fi  i'r  lan, 
Mi  orchfygaf  yn  y  man. 
2  Ti  gai'r  enw,  a'r  anrhydedd, 
A'r  gogoniant,  yn  y  man. 


Am,  o  ddyfnder  maith  trueni, 
I  ti  wared  feinaid  gwan  : 

Nid  oedd  un  ond  dy  hun 
All'sai  wared  afian  ddyn. 
3  Mj  af  trwy  fyddinoedd  cryfìnn 

Yr  estroniaid  gwaetha'a  rhyw, 
Ond  cael  gweled  fod  o'm  hochr 

Addewidion  gwir  í'y  Nuw  : 
Congcro  wnair,  ar  ei  'air, 
Y  geiynion  gwaethaf  gair.  w 

791.  Noddfa  yn  Nuw. 

8.  7.  3.— Moldavia,  187.    Rerel,  186. 
TJYMA  'r  eiddil  yn  ymdreiglo 
^  At  y  ffynnon  Joyw  rad  ; 
Dacw'r  aberth  pur  yn  gwaedu, 

Golch  fy  enaid  yn  y  gwaed  : 
Rhoddwyd  briw  i  fy  Nuw— 
Golchir  beiau  dua'u  lliw. 
!   2  Dinas  noddfa  gaed  o'r  diwedd 

Fry  o  fewn  ystlysau'r  nef, 
Ac  nas  gall  fyth  mo'r  dialydd 

Dreiddio  mewn  i  drothwy'r  dref ; 
Tŷ  fy  Nhad,  dinas  rad, 
A*bwrcasodd  dwyfol  waed. 
3  Minnau,  bellach,  orfoleddaf, 

Mae  fy  mywyd  gwerthfawr  iawn 
Wedi  ei  roddi  nghudd  i  ^adw 

Mewn  Cyfryngwr  perflaith  lawn  \ 
Abl  yw,  mae  yn  Dduw, 
Ceidw  fenaicì  byth  yn  fyw.  w 

792.  Gweddi  am  nerth  a  chyfar- 

wyddyd. 

8.  3.  6—  Llannor,  Y.  73. 
TESU,  Tfrenin  mawr,  a'm  Priod, 

J-    Bydd  wrth  raid 
1  mfn  blaid 

I  orchfygu  pechod. 

2  Tra  fwy'n  trigo'n  yr  anialwch, 

Gwel'd  yn  wir 
D'wyneb  pur 
Yw  fyngwir  dcliddanwch. 

3  Tua  Salem  euraidd  arwain 

D'enaid  llaith 
Ar  ei  daith, 
Nes  bo'm  gwaith  yn  gorphen. 

4  Iesu  !  eisoes  êst  â'm  calon  ; 

D'enaád  cu'n 
Llechu  sy'n 
Ddií'rad  rhwrg  dy  ddwyfron. 

5  Pâr  im  aros  mwy'n  dy  freichiau : 

Boed  fy  nyth 
Ddedwydd  byth 
Yn  dy  ddilyth  glwyfau. 

6  Pan  bwy'n  sengu  llwybrau  aiucau, 

Rhag  pob  braw, 
R.ho  dy  law, 
Dangos  im  dy  glwyfau.  w. 


PROFIADAU  CREDADYN. 
793.  Mwy  o  gymdeithas  â  Duw. 
7au.  611—  Gethsemane,205.  Newport,201 


A  RGLWYDD,  ífoed  cymylau  mwy, 
.     Grym  euogrwydd  damniol  glwy'; 
Rho  i  mi  brofi'th  ddwyfol  hedd, 
Afon  bur,  tu  yma  i'r  bedd, 
Fel  y  gallwyf,  ddydd  a  nos, 
Ymddigrifo  yn  dy  groes. 
2  Ffarwel  bob  peth  yn  y  byd, 
Twyll  a  gwagedd  y'ch  i  gyd ; 

Y  melusdra  penaf  gawn, 
Gwenwyn  du  sydd  ynddo'n  Uawn : 
Iesu,  'does  o  nefol  rin, 

Ond  dy  wleddoedd  di  dy  hun. 
8  Nid  wy'n  ceisio  gan  fy  Nuw 

Heddy w  hawddfÿd  o  un  rhy w ; 

Rho  i  mi  feddu'th  Ysbryd  cun— 

Llechu'n  agos  it  dy  hun, 

Ti  gai'm  cynnal  dan  bob  croes, 

Goleu  ddydd  neu  dywyll  nos. 
4  Ac  er  lleied  y  w  fy  ngrym, 

Dan  dy  aden  'dofnaf  ddim ; 

Mymryn  bach  o'th  gariad  drud 

Sydd  yn  fwy  nag  uffern  lid ; 

Gwel'd  dy  wedd,  a  chredu'th  waith 

F'enaid  ddwg  i  ben  ei  daith. 
6  F'enaid,  gwel  Galfaria  fryn, 

Yno  congcrwyd  angeu'n  llyn, 

Yno  maeddwyd  gallu'r  bedd, 

Yno  prynwyd  dwyfol  hedd ; 

Y  greadigaeth  heddyw  sy 

Dan  awdurdod  Iesu  cu.  w. 

794«  Arweiniad  trwyr  anialwch. 

7au.  611— Gethsemane,  205.    Berlin,  200. 

>~D  WY  'n  diffygio  ar  fy  nhaith, 
-Liy  Hir  yw'r  anial  dir,  a  maith ; 
Drygau  mawrion,  ar  bob  llaw, 
Sydd  o'r  Aipht  i'r  Ganaan  draw ; 
Llewyrch  niwl,  a  Uewyrch  tân, 
'N  unig  all  fy  nwyn  yn  mlaen. 

2  Tyr'd  o  'mlaen  trwy'r  dywyll  nos, 
Dwg  íì  dros  bob  anial  ffos ; 
Dal  fi  i'r  lan ;  O  !  na'd  fi  lawr ; 
Serth  yw'r  graig,  mae'r   cwymp  yn 
'Nol  fy  nghlwyfo,  'does  iachàd  [fawr : 
Ond  yn  unig  yn  dy  waed.  w. 

795.      Eedd  o  Galfaria. 

7.  4— Aberafon,  209.    Essex,  208. 
f\  GALFARIA  mae  fy  hedd, 
v-/    A  fy  my wyd ; 

Ac  oddi  yno  mae  fy  ngwledd 

Nefol  hyfryd : 
Ac  o  tan  ei  aden  wiw 

Eyth  arosaf, 
Ac  mi  ganaf  tra  fwyf  by w, 

üaleluwia. 


2  Ymddifyraf  wrth  ei  groes, 
Yn  fy  mlinfyd, 

Ac  mi  gofia'i  ddwyfol  loes, 

Nerth  fy  mywyd ; 
Yn  mhob  cystudd  a  phob  gwao 

Ymfoddlonaf; 

Y  mae'r  diwedd  yn  nesau ; 

Haleluwia. 

3  Dedwydd  wyf,  mi  ganaf  mwy, 

Dydd  sy'n  gwawrio, 
Caf  roi  i'm  gelynion  glwy', 

Sy'n  fy  mlino ; 
Nes  dod  allan  o  bob  pla 

Mi  ddisgwyliaf, 
Ac  ar  fyrder  canu  wnaf, 

Haleluwia.  w. 

79ö.  Ymgeledd  yr  iachawdwriaeth. 
7.  4.— Patmos,  210.    Tiberias,  a.  12. 
TESU,  cymmer  fi  yn  dy  gôl, 
■*■    Rhag  diffygio, 
Na'd  fy  eriaid  bach  yn  ol, 

Sydd  yn  crwydro ; 
Arwain  fi  trwy'r  anial  maith, 

Aml  ei  rwydau, 
Eel  na  flinwyf  ar  fy  nhaith 

Nes  myn'd  adre'. 

2  Rho  dy  heddwch  dan  fy  mron— 

Ffynnon  loyw ; 
Ffrydiau  tawel,  nefol,  hon, 

Fyth  a'm  ceidw ; 
Os  caf  yfed  dyfroedd  pur, 

Mi  drafaelaf 
Fryniau  ùcha'r  anial  dir— 

Ni  ddiftÿgiaf. 

3  Gwedd  dy  wyneb  siriol  sy 

Yn  gorchfygu 

Y  gelynion  creulon,  cry', 

Oedd  yn  maeddu ; 
Gwedd  dy  wyneb  serchog  yw 

Fy  holl  iechyd, 
Dyna  alwaf  tra  f wyf  byw 

I  mi'n  wynfyd.  w. 

797."  Byddaf  hyfryd  yn  Nuw. " 
7. 4— Aberafon,  209.    Llanfair,  a.  13. 
T>E  ai'r  ddaear,  fawr  ei  rhod, 
x     Lawr  i'r  dyfnder, 
A  phe'r  cyfan  arni'n  bod 

A  ddiddymer ; 
Ar  ei  gariad  dwyfol,  pur, 

A'i  drugaredd, 
Bydd  fy  ngobaith  cadarn,  clir, 

Hyd  y  diwedd. 
2  Pe  ai  dynion,  fawr  a  mân, 

Ynelynion, 
Ac  ymddifad  a^vn  yn  lân 

O  gyfeillion ; 
Un  yw  5nghvfaill  a  fyNuw— 

Frawd  ffyddlonaf ; 
Mmnau,  'n  farw  ac  yn  fyw, 

Fyth  a'i  caraf. 


PROFIADAU  CREDADYN. 


6  Pe  doi  cystudd  yn  ei  rym 

I  íÿ  mhroíì, 
Gwasgu'r  eiddil  gwan  yn  ddim, 

A'i  orchfygu ; 
Edrych  wnawn  i'r  dwfn  fedd, 

Ac  ni'm  syflid, 
Ond  cael  teimlo  nefol  hedd 

Fy  Anwylyd. 
*  Pe  doi  dae'r  ac  uffern  fawr, 

Yn  eu  gallu, 
I  daflu  f  enaid  gwan  i  lawr, 

Sy'n  llewygu ; 
Os  o  dan  ei  acìen  wiw 

Caf  ymguddio, 
Safa  'r  storom  waetha'i  rhyw 

Nes  èl  heibio.  W. 

798.  Cyffes  yr  edifeirioL 

7.  4  — Patmos,  210.    Tiberias,  Jl.  12. 
]\f  YN'D  a  wnaf,  dan  godi'm  llef, 
1U-  A  chyfadde'— 
Pechu  wnes  yn  erbyn  ne£ 

O'th  flaen  dithau ; 
Nid  wyf  deilwng  fab  i  ti, 

Dad  trugarog ; 
Rho  le  i  mi  yn  dy  dŷ 

Fel  gwas  cyflog. 
£  Blinais,  blinais  ar  y  wlad 

Lle  mae  pechu ; 
Am  ddod  adre'  i  dŷ  fy  Nhad 

'Rwy*n  hiraethu ; 
Bydd  dy  hunan,  Iesu  mawr, 

Yn  fy  nerthu ; 
Na'd  im  roddi  f'  arfau  i  lawr 

Nes  gorchfygu.  AN. 

799»  Mawl  am  arbediad. 

7. 4.— Patmos,  210.    Tiberias,  a.  12. 
P  HYFEDD  na  buaswn  'nawr 
^  Yn  y  fflamau, 
Wedi  cael  fy  nhori  i  lawr 

Am  fy  meiau ; 
Gan  fy  mod  i  heddyw'n  fyw, 

Mi  rof  deyrnged 
O  glod  a  mawl  i'm  Harglwydd  Dduw 

Am  fy  arbed. 
2  Rhyfedd  yw  i  Dduw  erioed 

Edrych  arnaf ; 
Mawr  yw'm  rhwymau  i  roi  clod 

I'r  Goruchaf; 
Os  ca'i  'iiwyn  i  ben  fy  nhaith 

Yn  ddiangol, 
Moli  Iesu  fydd  fy  ngwaith 

Yn  dragwyddol.  G.  L. 

800.  Gweddi  am  gymdeithas  â 
Duw. 
llau— Joanna,  214.    Wareham,  213. 
Ç)  !  TYRED,  f  Anwylyd,fy  Arglwydd 
v-/    yn  ddyn,  [hun ; 

Preswylia  mewn  teml  a  godaist  dy 


Dy  lais  sy  mor  beraidd,  mor  hyfryd 

dy  wecld, 
Dy  olwg  sy'n  congcro  marwolaeth  a'r 

bedd. 

2  O!  na'd  i  mi  gwympo,  nid  ydwyf  ond 

gwan, 
Bydd  rliyngwyf  a'r  saethau,  a  chyn- 

nalfíi'rìan;  [í'ry, 

Fe'th  glwyfwyd  di  unwaith  ar  Galfari 
Oddi  yno  doed  rhyddid  yn  unig  i  mi. 

3  Boed  cof  am  y  mynydd,  boed  cof  am 

yr  awr,  [lawr ; 

Daeth  fi'rydiau  o  ystlys  fy  Arglwydd  i 
Gwaed  wedi  ei  gymmysgu  â   dwfr 

yn^hyd,  [na'r  bycL 

Mwy  gweithfawr  bob  dafn  o  hono 

4  Boed  i  mi'n  hyfrydwch,  o  foreu  hyd 

nos,  [groes— 

I  ganu  am  gariad  a  chongcwest  ei 
Gogoniant    ei    berson,    rhinweddau 

pob  gras,  [maes. 

Trwy  boenau  ofnadwy  yn  ennid  y 

6  Gâd  i  mi  gael  heddwch,  y  perl  sy'n 

fwy  drud  [gyd ; 

Na  meddiant  holl  India'r  gorllewin  i 
Mae  gradd  o  dangnefedd  íÿ  lesu  mor 

fawr, 
Fe  bwysa  ei  hunan  y  nefoedd  a'r 

llawr.  w. 

801.  Nesau  tua phen  y  daith. 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 

]V/rAE'm  hymdaith  dros  fryniau  i'r 
gwledydd  tu  draw,  [llaw ; 

Mae'n  diangc  o'm  golwg  bob  arclal  ger 

'Rwy'n  gwel'd  trwy  addewid,  lawn 
sicr  a  drud,  [byd. 

Y  tiroedd  bwrcaswyd  cyn  seiliad  y 

2  Os  melus  oedd  dechreu,  mwy  melus 

yr  hedd 
Pa  nesaf  cyrhaeddom  i  ardal  y  bedd ; 
Mae  angeu,  mae  pechod,  o'u  bron  yu 

gwannau, 
I  diroedd  y  bywyd  à  ni'n  agoshau. 

3  Mae  enw  f  Anwylyd  mor  anwyl,  mor 

fawr,  [Lawr; 

Hyfrydwch  y  nefoedd,  hyfryctwch  y 
Ni  dderfydd  ei  garu,  ni  dderfydd  ei 

glod, 
Pan  na  byddo    seren  yn  uchder  y 

rhod.  w. 

802.  Gair  ein  Duw  a  saif  byth. 
llau.— Joanna,  214.    Wareham,  213. 

"PE  ddarfu  pob  ofn,  y  gair  ddaeth  i 
x     maes  [ras ; 

O  arfaeth  y  nefoedd  sy'n  rym  ac  yu 
Yr  hyn  ysgrifenwyd  yn  llyfr  y  nen, 
Pe  uffern  i'w  erbyn,  ddaw'n  ddiau  i 
ben. 


PROFíADAU  CREDADYN. 


2  Caiff  trallod,  a  ehystudd,  a  gwialen,  a  j 

gwae,  [mai ; 

Gwawd,  ing,  ac  erlidiau,  i  guro  fy 
Caiff  angeu  ei  hmian  fy  rhoddi  vn 

rhydd  [dydd. 

O'm  cedyrn  gadwynau  cyn  coîlwyf  y 

3  Y  clod,  a'r  gogoniant,  a'r  gallu,  bob 

rhyw, 
A  redo  feí  moroedd  i  enw  fy  Nuw ; 

Y  dechreu  a'r  diwedd,  o'r  ddaear  i'r 

nef, 

0  ras  ac  o  haeddiant  ei  hunan  yw 

ef.  w. 

803.  Ymorphwys  ar  àberth  ygroes. 
llau.— Wareham,  213.     Joanna,  214. 

"PY  enaid,  ymorphwys  ar  aberth  y 

**-     groes ; 

'Does  arall  a'th  gyfyd  o  ddyfnder  dy 

loes :  [Dduw  : 

Offrymodd  ei  hunan  yn  ddifni  i 
Yn  haeddiant  yr  aberth  mi  gredaf 

caf  fy  w. 
2  Mae  munyd  o  edrych  ar  aberth  y 

groes 
Yn  tawel  ddistewi  môr  tonog  fy  oes ; 
Mae  llewyrch  ei  wyneb  yn  dwyn  y 

fath  hedd, 
Nes  diffodd  euogrwydd  a  dychryn  y 

bedd,  w.'e. 

804.  Bhyfeddodau  gras. 
llau.— -Joanna,  214.     "Wareharn,  213. 

T>  HYFEDDOD,  rhyfeddod  i  Brynwr 

y  hyd  [ddrud, 

Roi  'i  enaid  yn  aberth,  yn  daliad  mor 

1  godi  pechadur  o  ddyfhder  ei  wae, 
A'i  ddwyn  i  ogoniant  byth,  byth,  i 

barhau. 
2  O  bellder  tragwyddol  y  gwelodd  efe 
Nad  oedd  gynnorthwy  wr  i  ddyn  îs  y 

ne';  [lawr, 

Addawodd  ei  einioes,  fe'i  rhoddodd  i 

I  gadw  pechadur ;  ei  gariad  oedd  í'awr. 

8  Ei  ras  a'i  cymmhellodd  yn  wyneb  y 

groes ;  [loes ; 

Ei  fraich  a'i  hachubodd  yn  nyfnder  ei 
Cadd  lawn  fuddugoliaeth  ar  Galfari 

fryn, 
Mewn  gwendid  gorchfygodd  ;  ni  gan- 

wn  am  hyn.  an. 

805.  Awydd  gweled  diwedd  y 

daith. 

8au.  811.— Salome,  218. 

WRTH  gofio'r  Jerusalem  fry, 
'       Y  ddinas  preswylfa  fy  Nuw, 

Y  saint  a'r  angylion  y  sy 

Yn  canu  caniadau  o  bob  rhyw, 


Ac  yno  mae  'nhrysor  i  gyd, 
'Nghyfeillion  a'm  brodyr  o'r  bron; 

Fy  nghalon  sy'n  brefu  o  hyd 
Yn  f  uan  am  fyned  i  hon. 

2  Fy  enaid  sychedig  i  sydd,  [faith, 

Wrth  deithio    dros   fryniau    mo7 
Yn  disgwyl  yn  dawel  bob  dydd 

Cyfarfod  á  diwedd  fy  nhaith ; 
Fel  darfo  fy  ngofid  a'm  gwae, 

Fy  nhrallod,  fy  mlinder,  a'm  poen, 
A  dechreu'm  gorfoledd  di-drai— 

Caniadau  tragwyddol  i*r  Oen. 

3  Er  gofid  a  blinder  o  hyd, 

A  rhwystrau  bob  munyd  o'r  awr, 
Gelynion  echryslon  i  gyd 

Sy'n  curo  fy  ysbryd  i  lawr ; 
Fy  enaid  lluddedig  a  d.daw         [dân, 

Trwy  stormydd,  trwy  donau,  trwy 
Er  gwaethaf  pob  dychryn  a  braw, 

I'm  cartref  tragwyddol  yn  lán. 

4  Mi  garaf  f 'Anwylyd  o  hyd, 

Fy  Mhrynwr,  fy  Mhriod,  a'm  Pen ; 
O'r  diwedd  fe  sugnodd  fy  mryd 

O'r  ddaear  i'r  neí'oedd  uwcîi  ben ; 
Gwjti  fyd  pe  cawn  orwedd  yn  awr 

Yn  llonydd  yn  ngwaelod  fy  medd  ; 
Mi  godwn  ar  doriad  y  wa\vr 

Yrn  fuan  i  weled  ei  wedd.  w. 

806.  Y  gongcwcst  ddiweddof. 
8au.  811.— Salome,  218. 

pECHADUR  wyf,   f  Arglwydd  a'j 

gŵyr— 

Pechàdur  a  garwyd  yn  rhad ; 
Pechadur  a  gliriwyd  yn  llwyr 

Yn  rhyfedd  trwyrinwedd^ygwaed; 
Pechadur  a  orfu  fyn'd  tr\\ry 

Ystormydd  o  ddyfroedd  a  thân ; 
Pechadur  na  orphwys  byth  mwy 

Nes  dringo  i'r  nefoedd  yn  lân. 

2  Y  rhyfel  o'n  hochr  ni  sydd, 

Er  cymmaint  ein  tuchan  a'n  cẃyn ; 
Pwy  etto  erioed  golloud  y  dydd 

Trwy  waed  yr  Immanueî  mwyn? 
Fe  ddrylliwyd  fy  Arglwydd  yn  friw 

Rhwng  lleiddiaid  ar  Galfari  fry ; 
Wel  bellach,  fe'i  molaf  tra'n  fyw, 

Fe  brynodd  y  nefoedd  i  mi. 

3  Pryd  hyny  caf  gîywed  y  gair— 

Ỳ  gair  sydd  felusach  nag  un, 
Yn  seinio  'ffurfafeu  y  nef 

0  enau  f  Anwyîyd  ei  hun  :— 
"Dewch,  blant  bendigedig  fy  Nhad, 

Dewch,  etholedigion  i  gyd, 
Meddiennwch  y  deyrnas  yn  rhad 
Bar'toed  ich  cyn  seiliad  y  byd." 

4  Y  Baradwys  af  iddi  cyn  hir, 

Mae  afon  y  by  wyd  ỳn  hon, 
Yn  llifo  fel  grisial  yn  glir, 

1  ddiodi'r  sychedig  o'r  bron ; 


CYSTUDDIAU. 


Mae  hefyd  yn  nsrhartref  fy  Naf 

Afonydd  b  laeth  ac  o  fêl ; 
Wel  bellach,  tuag  yno  mi  af," 

A  deued  hi  fel  ag  y  dêl. 
5  Fe'm  cod  i  ben  Nebo  yn  llyn, 

Caf  weled  Gwlad  Canaan  o'i  bron, 
Y  ddinas  ces  íranwaith  cyn  hyn 

Addewid  o  fyncd  i  hon ; 
Ac  yma  caf  adael  fy  nghnawd 

'Lawr  eilwaith  i'r  ddaear  y  bu, 
A'm  suo  yn  rareichiau  fy  Mrawd 

I  ganol  Jerusalem  fry.  w. 

807»  Sychedig  ywfy  enaid  am 
Dduio. 
5.  5.  6.  5—  Cysur,  219. 
"A/TAE  'nghalon  yn  friw, 
J*A-  Mewn  syched  'rwy'n  byw, 
Am  yfed  o'r  dyfroedd 
Sy'n  nefoedd  fy  Nuw : 


O  Arglwydd  !  fy  Naf, 
Bryd,  dywed,  y  caf 
Wel'd  gwedd  dy  wynebpryd, 
Haulhyfrydyrhaf? 

2  Cof  genyf  y  pryd 

Y  buora  ynghŷd, 

Yn  rhodio  mewn  cariad 
Uwch  cyrhaedd  y  byd: 
Tyr'd,  sathra  y  llu, 
Uífernol  rai  sy 

Yn  attal  fy  enaid 
Rhag  hedeg  fry,  fry. 

3  Fy  enaid  dan  wae 
Mewn  syched  y  mae, 

Drachefn  am  brofi. 
Dy  hedd,  a'th  f wynhnu : 
Duw  ftýddlawn  erioed 

Y  cefaís  dy  fod, 
Dy  heddwch  fel  afon 

Yn  dirion  im  dod. 


CYSTÜDDIAU. 


808.  Mwynhâd  o  Dduio  meion 

cystudd. 
M.  H  — Babilon,  35.    Spires,  33. 

rjYSTUDDIAU     mawrion    o    bob 

^    rhyw 

Sydd  yn  y  byd  'rwy  'nawr  yn  by w  ; 

Pan  ddarffo  un,  daw'r  llall  yn  glau, 

Ac  felly  'nghystudd  sy'n  parhau. 
2  Ond  mwy  na'm  lioll'  gystuddiau  o'r ' 
bron 

Yw  colli  gwedd  dy  wyneb  llon ; 

Dy  absennoldeb,  Iesu  cu, 

'N  rhy  w  ddirfawr  boen  i'm  henaid  sy. 
S  Gronyn  o'th  hedda'th  gariad  drud 

A  ettyb  fy  nghystuddiau  i  gyd ; 

On'd  rhyfedd  iawn  y  rhinwed  l  sy 

Mewn  lieiecl  gradd  o'r  nefoedd  fry  ? 
4  Rho  nerth  dy  hedd,  rho  faeth  dy  ras, 

Nes  rayn'd  ýn  lân  o'r  byd  i  maes; 

Boddloni  wnaf,  O  Arglwydd  glân  ! 

I'm  holl  gystuddiau/fawr  a  mân.    w. 

809.  Oystudd  yn  ffrwyth  pcchod. 
M.  H.— Brynteg,  Y.  5.    Melindwr,  32. 

"PYr  enaid.tua'r  nefoedd  hed, 
-*-   A  thaena'th  galon  yno  ar  led, 
A  doed  cystuddiau  i  mewn  yn  lü, 
Fe'u  taflaf  i  dy  fynwes  di. 


2  'Does  unrhyw  ofid,  unrhyw  boe?A, 
Na  .wasgod 'd  ar  yr  addf  wyn  Oen ; 
A  c  yn  ei  ofid  ef  a'i  gri , 

Mae  holl  esmwythder  f'enaid  i, 

3  Mi  wn  mai  'meiau  duon  drud, 
Yw'r  achos  o'm  cystuddiau  i  gyà  : 
Syraraud  fy  raai,  fegwyrap  y  ffon 
O'th  sanctaidd  law  y  fùnyd  ìion. 

4  'Does  yn  dy  galon  ond  lleshàd, 
Maddeuant,  hedd,  a  gwir  iachâd  ; 
Cymraer  dy  íforcld ;— ynot  yr  wyf 
Yn  credu  'nawr;— iachâ  fy  nghlwyf. 

8\Q.  Ymddattod  odìi  wrthy 

creadur. 
5. 8. 8.— Nazareth,  43.  Rhosyn  Saron.T.  8. 

î  brodyr  i  mi  aeth  yn  mlaen 
Trwy  ddyfnach  dwra  phoet.iaeh 
Ac  etto'gorchfygasant  hwy :     [tân ; 
'Dy  w'r  dyfroedd'r  aethum  trwyddynt 

ddim 
Mewn  lled  a  dyfnder,  nerth  a  grym ; 
Pa  hara  yr  oíhaf  finnau  mwy  ? 
2  Fy  enaid,  cred  byth  yn  dy  Dduw, 
Na  fydd  anfocldlon  tra  yn  fyw ; 
Yr  ydwyt  beunydcl  yn  nesau 
I  wlad  mae  cariad  fely  mòr 
Yn  uno'r  saint  â'r  n^fol  gôr— 
Tragwyddol  gydsain  bur  ddi-drai. 


Ì\jL    /t\„„ 


CYSTUDDIAU. 


8  'Dwy  'nabod  dîm  o'r  nefol  le, 
Ond  gwyn  fyd  na  fawn  ynddo  fe; 

'Rwy'n  caru  pawb  o  fewn  y  wlad : 
Y  dymmer    nefol  fwyn  sydd  fry 
Yn  awr  ddymunwn  genyf  fi ; 

Fy  nghartref  ydy  w  tŷ  fy  Nhad.   w. 

811.  Byr  ysgafn  gystudd. 

M.  s .— Dyfrdwy,  63.    Llandeilo,  71. 
QS  yw'n  gofidiau  yn  y  byd 
v-y  I  bara  hyd  y  diwedd ; 
0  fewn  y  nef  fe  dderfydd  hyn, 

Troir  tristwch  yn  orfoledd. 
2  Pa  f wyaf  gawn  o  wres  y  dydd, 

Mwy  yno  fydd  ein  moliant ; 
Cawn,  yn  lle'n  cystudd  byr  a'ncrwys, 

Dragwyddol  bwys  gogoniant. 
8  Nis  oedwn  mwy  nes  dringo'n  llawn 

I'r  man  y  cawn  breswylio— 
I'r  lan  i  ben  y  tawel  fryn 

Mae  miloedd  yn  disgleirio. 

4  F'enaid  blinedig  yn  eu  plith 

Yn  dawel  byth  gaiff  orphwys : 
'Nol  teithio  'ngwres  yr  haul  a'r  dydd, 
Mor  felus  fydd  Paradwys. 

5  Pryd  hyn  pereiddia  Duw  o'r  bron 

Holl  chwerwon  ddyfroedd  Marah, 
Pryd  hyn  y  try  pob  chwerw_nant 
Yn  win  i  blant  Jehofah.  W. 

812.  "Ti  ydwyt  loches  i  mi" 
m.  c— St.  Stephan,  78.    Abbey,  87. 
Q!   ANGHREDINIAETH   fawr  ei 

grym, 
Ti  roddaist  i  mi  glwy' ; 
Ond  dwêd  a  fynost,  credu  wnaf 
Fod  doniau  r  nef  yn  fwy. 

2  Fe'm  golchir  yn  fy  nghystuddtrwm, 

Fe'm  purir  yn  y  tân ; 
Ac  mi  ddof  allan,  pan  ddêl  dydd, 
Wedi  fy  nghànu'n  lân. 

3  Anífyddlon  i  mi  trodd  y  byd, 

Anffyddlon  dynol  ryw; 
Ond  'rwyf  yn  rhedeg  trwyddynt  oll 
I  fynwes  bur  fy  Nuw.  w. 

813.  "  Edrych  wr  y  pethau  ni 

welir." 
.  6.  D.—Bremen,  112.  Grafenberg,  T.  3*. 
TVfAE  cwmwl  mawr  o  dystion 
ixi.  Yn  iach  yr  ochr  draw, 
I'n  Harglwydd  a  fu'n  ffyddion 

Yn  myd  y  poen  a'r  braw ; 
Yn  ol  eu  traed  dilynwn, 

Trwy  dir  y  blinder  maith; 
A'*  air  ein  Harglwydd  pwyswn 
Nes  dod  i  ben  y  daith. 
ì  Er  myn'd  trwy  fflam  a  dyfroedd, 
Medi  gair  ein  Iesu  glân, 


M  Ni'th  foddir  yn  y  moroedd, 

Ni'th  losgir  gan  y  tân :" 
Fe  rydd  lawn  waredigaeth 

I'w  eiddo  cyn  bo  hir ; 
Cânt  seinio  M  Iachawdwriaeth  n 

0  fewn  i'r  nefol  dir.  T.  J . 

814.  Pren  yn  Maráh. 

7.  6.  D.— Manheim,  111.     Syria,  T.  38. 

77 11  dod  o  hyd  i  Marah, 

A'i  ddyfroedd  chwerw  'u  blas, 
Mae'm  Iesu  i'w  pereiddio, 

Melusa  hwynt  â'i  ras ; 
Lle  bynag  byddo  'Mhrynwr, 

Pob  storm  yn  dawel  fydd, 
Pob  gŵyr  a  wneir  yn  uniawn, 

Pob  t'wyllwch  droir  yn  ddydd. 

2  Os  cyfyd  gwynt  tymhestlog, 

Os  rhua  tonau'r  mór, 
Mae'r  hwn  mae  'ngobaith  ynddo 

A'i  enw'n  gadarn  lôr  ; 
Yn  nghanol  pob  rhyterthwy 

Gall  Iesu,  unrhyw  awr, 
A  gair  ostegu'r  cytan, 

A  gwneyd  tawelwch  mawr. 

3  Beth  bynag  wnelo'n  gerbyd, 

Pan  at  ei  blant  mae'ndod, 
Ai'rgwynt,  ai'r  tân,  ai'r  cwmwî, 

Er  lles  caiíf  iddynt  fod ; 
Ac  er  eu  holl  ammheuon, 

A'u  hofnau  o  bob  rhy  w, 
Efe  ei  hun  sydd  ynddo, 

A  digon,  digon  y  w. 

4  'Rwy'n  cofio'i  felus  eiriau— 

Caiff  pob  peth  îs  y  nef 
Gydweithio  er  daioni 

I'r  rhai  a'i  carant  ef; 
Trysorau  o  ddoethineb 

1  drefnu  ynddo  sydd, 
Trysorau  gras  a  chàriad, 

I  wneyd  pob  rhwymau'n  rhydd. 

5  Yn  holl  drallodau  by wyd, 

Er  dued  fyddo'r  nen, 
Diogeí  ydyw'r  angor 

Sydd  fry  tu  fewn  i'r  llen; 
Mewn  einioes,  ac  yn  angeu, 

Fe  ddeil,  can's  sicr  yw; 
Ni  chollir  byth  mo'r  afael 

Nes  myned  yno  i  fyw.  r.  o. 

815.  Dilyn  y  praidd. 

m.  B.  D.— Pererin,  t.  44.    Eden,  T.  45. 
pERERIN  wy'n  y  byd, 

■*■    Ac  alltud  ar  fy  hynt, 
Yn  ceisio  dilyn  ol  y  praidd— 

Y  tadau  sanctaidd  gynt ; 
I  'mofyn  gwlad  sydd  well, 

Er  bod  yn  mhell  yn  ol,  [af, 

Trwv  gymmhorth  gras,  yn  mlaen  m) 

Diìynaf  finnau'u  hol. 


£  Os  rhaid  ymdrechu  dro, 

Miìwrio,  a  dwyn  y  groes, 
A  myn'd  dan  ẃg  a  gwawd  y  byd, 

Dros  enyd  fer  fy  oes, 
Caf'  goron  gyda'r  saint, 

Tragwyddol  fraint  sy'nol;         [af, 
Trwy  gymmhorth  gras,  yn  mlaen  mi 

Dilynaf  finnau'u  hol.  E.  J. 


8 1 6  #    Morio  iuag  adref. 
6.  8.— Alexandria,  139.    Dolgellau,  Y.  43. 

VMDEITHYDD  wy'n  y  byd, 
-*•   Fel  rhai  o'm  tadau  gynt, 
Sy'n  morio  lawer  pryd 
Yn  erbyn  llanw  a  gwynt : 
Mae  'ngolwg  wiw  tua'r  hyfryd  wlad 
Lle  mae  fy  Nhad  a'm  nryndiau'n  by  w, 
2     Mae'r  tonau  lawer  gwaith, 

A'r  stormydd  mawr  eu  stwr, 
Yn  curo  f  euaìd  llaith 
Nes  byddo  dan  y  dwr ; 
Ond  Iesu  adaw,  ac  yn  y  man 
Fe'm  cod  i'r  lan  â'i  gadarn  law. 
S      Pan  byddo  awyr  glir,  [frêg 

'Rwy'n  gwel'd  trwy  ddrych  di 
Rai  mànau  o  Salem  dir, 
A'm  hetifeddiaeth  deg : 
A'r  olwg  hon,  trwy  gwrs  fy  nhaith, 
Ddod  f'enaid  llaith  i  fyn'd  ynllon. 

4  Er  bod  y  ffordd  yn  faith, 

A  rhwystrau  etto  'mlaen, 
Caf  orph'en  ar  fy  nhaith, 

A  glanio  i  Salem  lân : 
Marwolaeth  ddaw,  caf  fyn'd  heb  ble, 
Yn  iach  i  dre'  yr  ochr  draw. 

5  Ac  yno  gwyn  fy  myd, 

Tu  draw  i'r  byd  a'r  bedd ; 
Caf  yno  fy w  o  hyd 

Mewn  hawddfyd  ac  mewn  hedd, 
Yn  canu'n  buri'r  lesu  mwyn, 
Am  iddo'm  dwyn  i  Salem  dir.       w . 

817  •  Ffydd  yn  yr  addewid. 

6.  8.— Gwladys,  135.    Alun,  A.  18. 
'm  siwrnai  yn  y  blaen, 
'Does  diwedd  ar  fy  nhaith, 
Nes  glanio  i  mewn  yn  lân 
I  dragwyddoldeb  maith : 
Yr  ochr  draw  fy  nghartref  yw, 
O  fewn  y  wlad  lle  mae  fy  Nuw. 
I     Ar  ei  addewid  ef, 

Sydd  fwy  na  geiriau  dyn, 
Er  holl  gymylau'r  nef, 
Gorphwysaf  fi  fy  hun ; 
Fe'm  deil  i'r  lan,  a  doed  a  ddêl ; 
A  ddaeth  o'i  enau  sydd  dan  sel. 
Mi  bwysaf  ar  ei  air, 

A  deued  oll  yn  groes ; 
Fy  noddfa  umg  yw 
Dan  eithaf  tywyll  nos : 


CYSTUDDIAU. 

Fe  wawria'r  dydd  ;  pob  tro  îs  nen 
Ddaw  âg  addewid  nef  i  ben. 
Ar  fyr  mi  fyddaf  iach : 

Ni  chaf  íi  gly  wed  mwy 
Lais  y  gorthrymwyr  cas, 
Eu  gwawd  na'u  dirmyg  hwy  ; 
'Does  swn  na  chri  ofewn  y  wlaìl 
Lle  mae  fy  Mhriod  a  fy  Nhad.       \ 


MA1„ 


818.  Boreu  braf  ger  Uaw. 

6.  8.— Alun,  A.  18.    Gwladys,  135. 
"ATI  wela'r  cwmwl  du 
XJ-  Yn  awr  yn  mron  a  ffoi, 
A  gwynt  y  gogledd  sy 
Ýchydig  bach  yn  troi : 
*Nol  tymmhestl  fawr,  daw  yn  y  man 
Ryw  hyfryd  hin  ar  f'enaid  gwan. 

2  Ni  phery  ddira  yn  hir 

O'r  ddu  dymmhestlog  nos  ; 
Ni  threfnwyd  oesoedd  maith 

I  neb  i  gario'r  groes : 
]\Iae'r  hyfryd  wawr  sy'n  codi  draw 
Yn  dweyd  íbd  boreu  'braf  ger  llaw. 

3  Mi  welaf  oleu'r  haul 

Ar  fryniau  tŷ  fy  Nhad, 
Yn  dangos  i  mi  sail 

Fy  iachawdwriaeth  rad :— 
Fod  fenw  fry  ar  lyfrau'r  nef, 
Ac  nad  oes  a'i  dilea  ef. 

4  Melus  fel  diliau  mêl, 

A  maethlon  er  iachâd, 
Yw  holl  geryddon  nef, 

A  gwialenodau  'Nhad : 
Pob  croes,  pob  gwae,  pob  awel  gref, 
Sydd  yn  addfedu'r  saint  i'r  nef.   w. 

819.  Dedwyddwch  yn  nghym- 

deithas  Duv). 
8.  7.  D,— Dismission,  160.  Tyddewi,  T.  57. 
T)ED\VYDD  yw  sydd  yn  dy  glwyfau; 
-^  Nid  rhyw  ofnau  yno  sydd, 
Ond  Uawenydd,  heda,  a  chariad, 

011  yn  oll  yn  cario'r  dydd : 
Gwledd  wastadol  yw  dy  gwmni, 

Pell  uwch  law  pob  tìèall  dyn, 
Ond  y  rhai  a  gadd  ei  phrofi 

Gan  dy  Ysbryd  di  dy  hun. 
2  Minnau'r  noeth  a'r  tlawd,  a  ddeuaf, 

Yn  fy  ofnau,  yn  fy  mai, 
Ac  heb  fedr  i  ryfela, 

Chwaith  na  medr  i  edifarhau : 
Hho  i  mi  nerth.  a  gras,  a  doniau, 

Rho  i  mi'r  cwbl  oll  i  gyd; 
Nid  oes  dim  ond  trysor  dwyfol 

A  all  lanw  dim  o'ìn  bryd.'         w. 

8ZU.  Ystormydd  yn  puro  yr  awyr. 
8.  7.  D.— Dismission,  100.    Trefeeca,  162. 

"PEL  yrhed  llifogydd  mawrion, 

*■   Fel  anadla'r  awel  gref, 


CYSTl" 
Bydded  felly  fy  och'neidiau 

I  ddyrchafu  tua'rnef: 
Gwn  nas  gelh  attal  rhagof— ■ 

Gwn  nas  gehi  roi  nacâd, 
O  un  fendith  ís  y  nefoedd 

Ag  sydd  i  nii  er  iachâd. 
2  Mae  ystormydd  mewn  naturiaeth ; 

Ca's  goreuon  byd  y  rhai'n— 
Oafodd  seintiau  á  merthyron, 

Cafodd  lesu  goron  dárain : 
Mae  cydwybod  fo  mewn  terfysg, 

Mae  ysbrydoedd  fo  mewn  poen, 
Wedi  chwilio  o  gylch,  o  gwmpas, 

Yn  llettya  'nglílwyfau'r  Oen. 
S  Uffern  yn  fy  enaid  euog 

Sydd,  er  bod  y  fflam  yn  gry', 
Yn  fy  ngyru  at  borth  y  by  wyd, 

Trwy'r  cymylau  duaf  sy' ; 
Tân  y  pydew  a'm  dihunodd, 

Tawch  y  fflam  gynddeiriog,  gref, 
Wnaeth  i'm  henai'd,  yn  y  storom, 

Ymafaelu'n  llyn  â'r  nef.  w. 

821.  Buddioldéb  cystuddiau. 

8.  7.  D.— Tyddewi,  y,  57.   Llangan,  Y.  61. 

"JV/TAE  fy  Nuw  yn  fy  ngheryddu, 
-L>J-  Ond  fy  ngharu  y  mae  ef ; 
Ergyd  ddoe,  ac  ergyd  heddyw, 

Sydd  i'm  cofìo  am  y  nef : 
Nid  oes  awr  o  boen  a  dolur, 

Nid  oes  munyd  fach  nad  yw 
Fel  flynnonau'n  tarddu  alìan 

O  dragwyddol  hedd  fy  Nuw. 
2  Etto,  nid  yw  fy  ergydion 

Ond  ergydion  ysgafn  iawn, 
Ac  awelon  pur  o  gariad 

Sydd  yn  gymmysg  â  hwy'n  Ilawn : 
Cariad,  heddwch  pur,  a  cherydd, 

A  gytiblethwyd  mewn  un  we; 
Rhaíi  dair  caingc  yw  sy'n  fÿ  nhynu 

Maes  o'r  ddaear  tua'r  ne'.  w. 

822.  Gweddi  meim  cystudd. 

8.  7.  d.— Bohemia,  168.     Eifionydd,  170. 

HHAN  y  don  yr  wyf  yn  llefaín, 
-*-  Mae  mynyddau  ar  fy  mhen ; 
Haen  ar  haen  sydd  o  gymylau 

Duon  rhyngof  ii  a'r  nen  ;         [Inyd, 
Ni  fydd  rhan  o'm  cnawd  na'm   hys- 

Tra  bwyf  yma  byth  yn  iach ; 
Tyred,  Arglwydd,  a  dadguddia 

Dy  hunan  i  mi  ronyn  bach. 
8  Codi'm  Uygaid  'rwyf  i  fyny, 

Edrych  beunydd  tua'r  nef ; 
Felly  'rwyf  yn  treulio'r  oriau, 

Dnn  ond  disgwyl  wrtho  ef : 
Dagrau  ac  och'neidiau  trymion 

Y w  fy  my wyd  yn  y  byd ; 
Dim  dibenion  o  riddfanau 

On'  chaf  wel'd  dy  wyneb  pryd. 


DDIAU. 

3  Mae  fy  nghalon  wedi  gwywo, 

Fel  y  ddae'r  mewn  sychder  mawr, 
Pan  na  byddo  cafod  hyfryd 

Yn  dyferu  arni  i  lawr : 
Mae'm  meddyliau  i  gyd  me^vn  terfysg, 

Ac  yn  ddyrus  iawn  yn  gwau : 
Nid  oes  diben  ar  fy  nghystudd 
Ond  yn  unig  dy  fwynhau. 

4  Ffynnon  wyt  o  bob  tosturi, 

Nid  oes  gwybod  l'aint  dy  ras , 
Fy  haelioni  sydd  yn  cynnal 

Pob  peth  dan  yr  awyr  las : 
Dal  fy  ysbryd  gwan  i  iÿny, 

Edrych  ar  y  bryniau  mawr 
Sydd  yn  pwyso  ar  fy  nghalon, 

Ac  yn  ceisio'm  dodi  i  lawr. 
6  Edrych  ar  y  pair  'rwyf  ynddo, 

Na'd  i'r  fflamau  mawr  eu  grjrm 
Sydd  o'm  cylch  yn  awr  yn  llosgi 

Wneuthur  drwg  tragŵyddol  im  : 
C'wilydd,gwarth,a  chroesau  trymion, 

Sydd  yn  curo  arna'i  'n  un ; 
Ac  nid  oes  a'm  deil  i  fyny 

Ond  dy  Ysbryd  di  dy  hun.       w. 

823.  Hyderpererin  cystuddiol. 
8. 7.  d,— -Dismission,  1G0.  Edinbuvgh,164. 
T) YFAIS  fawr  trauwyddol  gariad 
-L^  Ydyw'r  iachawdwriaeth  lawn  ; 
Cyfammod  hedd  y w'r  syìfaen  ga-darn, 
Yr  hwn   nis   derfydd   byth   mo'i 
ddawn : 
Dyma'r  fan  y  gorphwys  fenaid, 

Dyma'r  fan  y  byddaf  by w, 
Mewn  tangnefedd  pur,  heddychol, 
Yn  mhob  riiyw  stormydd  gyda'm 
Duw. 

2  Syfled  iechyd,  syfled  bywyd, 

'Cnawd  a  chalon  yn  gyttûn, 
Byth  ni  syfía  ammod  heddwch, 

Hen  gyttundeb  Tri  yn  Un  : 
Dianwadal  y  w'r  addewid, 

Cadarn  byth  yw  cynghor  Duw  ; 
Cysur  cryf  sy  i'r  neb  a  gredo 

Yn  haeddiant  Iesu  i  gael  byw. 

3  Bûm  yn  wyneb  pob  gorchymyn, 

Bûm  yn  wyneh  angeu  gias; 
Gwelais  Iesu  ar  Galfaria 

Yn  gwbl  wedi  cario'r  maes: 
Mewn  cystuddiau  'rwyf  yn  dawel, 

Y  fuddugoliaeth  sydd  o'm  tu, 
Nid  oes  elyn  wna  i  mi  niwed ;      [fry. 

Mae'r  íl'ordd  yn  rhydd  i'r  nefoedd 

4  Pethau  chwerwon  sydd  yn  felus; 

T'wyllwch  sydd  yn  oleu  clir; 
Mae'm  cystuddiau  i  mi'n  fuddiol, 

Ond  di.rfyddant  cyn  bo  hir: 
Cyfammod  hedd  bereiddia'r  CMTbl, 

Cyfammod  hedd  a'm  cwyd  i'r  lon, 
I  gâel  gwel'd  fy  etileddiaeth, 

A'i  meddiannu  yn  y  man. 


6  Gwelais  'chydig  o'r  ardaloedd 

Yr  ochr  draw  i  angcii  a'r  bedd ; 
Synodd  f  enaid  yn  yr  oìwg, 

Teimlais  annherfynol  hedd : 
Iesu  brynodd  i  mi'r  cwbl, 

Gwnáeth  a'i  waed  anfeidrol  Iawn; 
Pynia  rym  iÿ  enaideuog, 

A  fy  nghysur  dwyibi  ilawn. 


CYSTUDDIAU. 


824. 


Ehan  ii. 


8.  7.  D— Bohemia,  163.    Eavaria,  167. 
"YTTEDI  cefnu  pob  rhyw  stormydd, 
fì      A'r  tonau  mawnon  olJ  ynghyd, 
Tybiais  fy  mod  yn  y  porthladd, 

Tu  draw  i  holî  ofìdiau'r  byd : 
"O  !  ly  Nhad,"  medd  f  enaid  egwan, 

"  A  gaf  ti  ddyfod  i  dy  gôl, 
A  chanu'ii  iacb  i  bob  rhyw  bechod, 

A'm  cystuddiau  i  gyd  ar  ol  ?" 
i  "Ust!  fy  mhlentyn,  taw,  distawa, 

Gwybydd  di  mai  fi  sycídDauw; 
Ymdawela  yn  fewyllys, 

Cred  i'm  gofal  tra  í'och  byw: 
Os  rhaid  ymladd  à  gelynion, 

Fi,  dy  nerth,  fydd  o  dy  bíaid ; 
Er  gwaned  wyt,  oei  rym  i  sefyll, 

A  íì'n  gymmhorth  wrth  'ooo  rhaid." 

3  Boddlawn  ddigon,  doed  a  d;;e!o» 

Ond  dy  gael  ì  mi  yn  Dduw: 
Rhoist  dy  Jtab  i  brynu'm  bywyd 

Trwy  ddioddef  marwol  friw  ; 
Mi  Lecha'n  dawel  yn  ei  gysgod— 

Yn    nghysgod     haeduiant    dwyfol 
glwy'; 
Darfyddaf  byth  âg  oll  sydd  isod, 

Ac  ymhyfrydaf  ynot  mwy. 

4  Edrych  'rwyf  ar  hyny  btunydd, 

A  hiraethu  am  y  wawr, 
Pau  y  deri'ydd  im  à  phechod, 

Ac  y  caf  roi  'meichiau  i  lawr :— 
Y  caf  ddihuno  ar  dy  ddelw, 

Fan  caf  wei'd  dy  wyneb  gwiw, 
Pan  caf  foli  byth  heb  dewi, 

A  bod  yn  debyg  i  fy  Nuw. 
á  Fy  natur  egwan  syddyn  soddi, 

Wrth   dt  iiulo  prawf  o'th  ddwyfol 
Ac  yn  boddi  gan  ryí'eddod,        [hedd  ; 

\Vrth  edrych  'chydig  ar  dy  wedd : 
0  !  am  gorph,  a  hwnw'n  rymus, 

I  ocldef  pwys  gogoniant  Duw : 
Ac  i'w  í'oìi  byth  heb  dewi, 

A  chydag  ei'  dragwyddol  fy  w.    t.  c. 

825.    Ymyuddfa  yn  y  dydd  blìn. 
8.  7.  D,— Bava  •ic',  167.    Diniweidrwydd, 

lüò. 


TESü,  cyfaill  pechaduriai  l, 
-*"  Dyro  im  i'th  íynwes  ffoi, 
Tra  fo'r  dyfroedd  chwyrn  yn  ilifo, 
A'r  tymmhestioedd  yn  crynhoi; 


Cuddia  fl,  O  Geidwad  !  cuddia 
Nes  el  heibio'r  Btormydd  biin ; 

Tywys  f'ei  aid  tlawd  i'r  portb  add 
Er  mwyn  d'enw  mawr  dy  hun. 

2  iNoddfa  arall  nid  oes  genyf, 

Pwysa'm  henaid  arnat  "íti ; 
Paid  a'm  gadael  im  fy  hunan, 

Oymmhorth  a  chysura  íì: 
Cynawn  ydwyt  ti,  asanctaidd, 

Minnau  'dwyfond  llwyr  ammhur; 
Drwg,  a  liawn  o  btchod  ydwyf, 

Titnau'n  llawn  o  ras  a  gwir. 

3  Gras  digonol  a  geir  ynot ; 

Gras  i  faddeu  iy  hoìl  íai : 
Boed  i'rnryüíau  pur,  iachusol, 

Oudi  wrth  bechod  fy  nglanhan: 
Profi  maita  rinweddau'th  gariad 

Gaffwy'n  awr  tu  yma  i'r  bedd  ; 
Wedi  hyny,  0  !  dwg  fi'n  daweJ 

I  Gaersaiem  lawn  o  hedd.  c.  w.  [eyf.) 

o2ö.  Digon  i  bioyso  arno  yn  angeu. 
3.  7.  D.— Bayaria,  167.    Eifionydd,  L70. 
"P'ENAID  gwan,  sefydla  d'  olwg 
J-     Ai*  yr  Iesu'n  unig  nòd  ; 
Nid  oes  arall  dal  ei  c-eisio, 
Nac  i  bwyso  arno'n  bod  : 
Câr  ef  nes  anghofio'th  ofid, 

Yma  ar  y  ddaear  ddu ; 
Câr  nes  i'tn  sercniadau  hedeg 
Ato  i  Gaersaiem  fry. 

2  Cár  yr  hwn  a  fedr  wared, 

Ac  ymddiried  iddo  ef; 
Cred,  ac  edrych  ì  r  acluewid 

Am  drysorau  rhad  y  nef: 
Oyfoeth  can  mil  gweìi  ì  a  r  ddaear 

Sy'n  ei  eiriau  glân  i  gyd  : 
Cyfot  th  gweli  na'r  greadigaeth 

Im  yw  gwedd  ei  wyneb  pryd. 

3  Cyfoeth  yn  yr  anial  garw, 

Blw  'nglyu  ¥  ylofain  yw ; 
Dyíì'ryn  gaíartry'n  Uawenydd, 

ünydd  \n  angeu  fodd  ;  fyw: 
F'enaid,  edrych  i  Galfaria, 

Coíìa  aai  riddfanau'r  arud, 
Nes  bo'n  ddnu  ciy  holl  deganau 

Bythynngwedd  ei  wyneo  hardd 

Olí,     Cysur  o  Galjaria. 
8.  7.  D.— Bavaria,  107.    Bohemia,  168. 
TYTELA'I  neb  o'ra  holl  gyfeiilion 
' '    A  ddaw'u  daweJ  gyua  mi, 
Ac  a  ddeii  fy  mhen  i  fyny 

Yn  nyfhderoedd  angeu  dtì  :     I  arn, 
Cloddiwyd  Maen  mewn  aríaeth  ,r,  d- 

Draw,  ryw  oesoedd  cyn  í'y  mod, 
Hwnw  dcteil  fy  mbeu  i  fyny, 
Fel  na  syiiir  dim  o'm  ti 
2  Trof  fy  wyneh  i  9al»ri», 
Yno  gweiaf  gysur  ilawn; 


CTSTÜDDIAU. 


Gwelaf  yno  un  yn  marw, 

Ac  yn  talu  perffaith  iawn  î 
Dim  ond  golwg  ar  y  Meichiau 

Ddaw  â'm  henaid  llesg  i'r  lan, 
Ac  a  bair  i'm  holl  elynion 

Golli  eu  gafael  yn  y  fan. 
8  Ffarwel,  ddaear,  a'i  thrysorau, 

Myn'd  yr  wyf  tua  thir  ty  ngwlad ; 
Wyneb  lesu  yn  yr  afon 

Sat-hra  Satan  dan  fy  nhraed : 
Gwel'd  yr  Arch  a'r  Drugareddfa — 

lesu  mawr,  y  canol  Wr, 
Wna  i'm  henaid  innau  waeddi, 

"  Buddugoliaeth  "  yn  y  dẃr. 

4  Gair  o  enau'r  Nef  ei  hunan 

Sydd  yn  eisieu  arnaf  fì ; 
Gair  a  godo'm  henaid  eiddil 

'Nawr  i'r  Jan  o'r  pydew  du; 
Gair  a  doro  faglau  filoedd, 

Ac  a'm  rhoddo  ar  fy  nhraed ; 
Gair  a  wnelo  i  mi'n  groyw 

Ganu  am  iachawdwriaeth  rad. 
6  Fel  y  moroedd  mae'th  drugaredd, 

Annherfynol  y w  dy  ras ; 
Anchwiliad  wy  yw  dy  gariad 

I'r  pechadur  gwaela'  i  maes : 
O'r  dyfnderoedd  codaist  fìnnau 

Yn  dy  freichiau  lawer  pryd, 
Ac  a  wnêst  i'm  henaid  ganu 

'Ngwyneb  gorthrymderau'r  byd. 

AN. 

828«  Duw  yn  goleuo  y  llwybr. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Peniel,  172. 
"]\/ri  ês  trwy  afonydd  dyfnion, 
^*-1-  Gwyllta'u  natur  îs  y  nen, 
Pan  oedd  tonau  mawr  yn  rhuo, 
Fel  y  moroedd,  uwch  fy  mhen : 

Ti  dy  hunan 

Oedd  a  safodd  o  fy  mhlaid. 

2  Croesau  geirwon  sydd  yn  felus ; 

Pan  yr  elo  yn  brydnawn, 

Dyfnder  galar  sydd  yn  esgor 

Ar  lawenydd  hyfryd  iawn : 

O !  am  weled 
Heno  dawel  foreu  wawr. 

5  Y  mae  hiraeth  yn  fy  nglialon 

Heddyw  am  gael  gwel'd  y  dydd 
Caffo  íÿ  nghadwynau  'u  tori, 
A  fy  enaid  fyn'd  yn  rhydd : 

Yn  lle  rhyfel, 
Dim  ond  sẁn  telynau  hedd.       w. 

829.  Hindda  ar  ol  y  ddrychin. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Lewes,  177. 
A  R  ddisgwylfa  uchel  gribog 
^1"  Disgwyl  'rwyf  er's  hir  brydnawn, 
Edrych  am  yr  hmdda  hyfryd 
'Nol  cawodydd  geirwon  iawn, 

Ac  i'm  hysbryd, 
Trwy'r  cymmylau,  wel'd  y  wlad. 


2  Gwlad  o  heddwch,  gwlad  o  sylwedd, 

Gwlad  o  gariad  pur  didrai ; 
Gwlad  o  wledda'r  pererinion 
Ar  lawenydd  i  barhau : 

Dacw'r  ardal 
Mae  'nghysuron  oll  i  gyd. 

3  Aed  y  nos  derfysglyd  heibio, 

Doed  y  boreu  cyn  bo  hir, 

Pan  y  caffo'm  henaid  wledda 

Yn  y  Ganaan  hyfryd  bur, 

Gyda  myrddiwn 
O'i  rai  anwyl,  ffyddlon,  ef.        w. 

ooU.  Gwaredigaeth  ar  law  Duw 

yn  unig. 
3. 7. 4.— St.  Peter,  183.    Ardudwy,  Y.  68. 
~\TI  thâl  ira  gyfadde'  meiau 
x     'N  unlle  ond  o  flaen  y  ne': 
Duw  maddeugar,  Tad  tosturi, 
Duw  anfeidrol  y w  efe : 

At  ei  orsedd, 
Deuaf  dan  fy  nwfn  bla. 

2  On'd  oes  ganddo  ras  i  achub, 

Ffarwel  achub  îs  y  rhôd ; 

Nid  oes  etto  ddyn  dosturiodd 

Fel  tosturiodd  ef  erioed: 

Gwaredigaeth 
Sydd  yn  unig  ar  ei  law. 

3  Gorwedd  ar  fy  ngwely  cystudd— 

At  y  pared  trof  fy  mhen— 
Griddfan  'r  ydwyf,  ac  och'neidio, 
Wylo  tua'r  nefoedd  wen : 

Yn  y  diwedd, 
F*  allai  caf  fì  deimlo  hedd.        w. 

8  31.  Gwenau  Duw  yn  dirymu 

cystudd. 
8.  7.  4.— St.  Peter,  183.    Hyder,  182. 

rjHWILIO  am  danat,  addfwyn  Ar- 
^    glwydd, 

Mae  fy  enaid,  yma  a  thraw ; 
Teimlo  'mod  yn  berffaith  ddedwydd 

Pan  y  byddi  di  ger  llaw : 
Gwedd  dy  wyneb 

Yw  lÿ  my wyd  yn  y  byd. 

2  Heddwch  perffaith  yw  dy  gwmni, 

Mae  llawenydd  ar  dy  dde'; 
Ond  i  ti  fod  yn  bresennol, 
Pob  peth  sydd  yn  llanw'r  Ue : 

Ni  ddaw'  tristwch 
Fyth  i'th  gwmni  tra  fo  nef. 

3  Yn  y  ffwrnes  danllyd,  greulon, 

Os  tydi  a  ddaw  yn  mlaen, 
'Does  ond  heddwch,  a  mwyneidd-dra, 
A  thiriondeb  yn  y  tân : 

Gwên  dy  gariad 
Wna  bob  cystudd  yn  ddirym. 

4  Ti  wy'n  'mofyn— Arglwydd,  tyred, 

Yn  mhob  trallod  bydd  ger  Úaw ; 


CYSTUDDIAU. 


Dilyn  fî,  'rwy'n  ofni  yma, 
Dilyn  fi,  'rwy^n  ofni  draw: 

Dan  dy  aden 
Mi  edrycha'n  wyneb  llu.  w. 

832«  "  Dy  Iwybrau  yn  y  dyfroedd 

dyfnion" 

8.  7.  4.— Verona,  174.    Tydfil,  y.  64. 

T)UW  anfeidrol  yw  dy  enw, 
-^  Llanw'r  nefoedd,  llanw'r  llawr, 
Ac  mae'th  lwybrau'n  anweledig 
Yn  nyfnderoedd  moroedd  mawr : 

Dy  feddyliau— 
Is  nag  uffern,  uwch  na'r  nef. 
2  Minnau'n  ddyfal  sy'n  ymofyn 
Ar  yr  aswy,  ar  y  dde, 
Ceisio  ífeindio  dwfn  gynghor, 
A  dybenion  Brenin  ne': 

Hyn  a  ffeindiais— 
Mai  daioni  y  w  oll  i  mi. 
S  Pan  bwyf  dan  y  tonau  mawrion, 
A'r  llifeiriant  yn  ei  rym, 
Dae'r  ac  uffern  gyda'u  gilydd 
Am  fy  nghuro  i  lawr  i  ddim, 

Af  dan  grynu, 
Ymaflaf  yn  addewid  nef. 

4  Diben  nefoedd  sydd  yn  gy  wir, 

Bynag  peth  y w  diben  dyn ; 
Mi  anturiaf  fy  holl  fy wyd 
Ar  ei  eiriau  ef  ei  hun : 

Doed  pob  cystudd, 
Ddigwydd  dim  ond  da  i  mi. 

5  Da  y w'r  groes,  a  da  yw'r  wasgfa, 

Da  y w  profedigaeth  lym ; 
011  a'm  tyn  i  o'r  creadur, 
0  fy  haeddiant,  o  fy  ngrym ; 

Minnau'r  truan, 
Ffof  dan  aden  Brenin  nef.  w. 

833.        Yr  un  testyn. 

8.  7.4.— Peniel,  172.    Bridport,  176. 

A  NWELEDIG,  'rwy'n  dy  garu, 
•^  Ac  ni  feddaf  yn  y  byd 
Wrthddrych  gallaf  bwyso  arno — 
Wrthddrych  dâl  rhoí  arno  'mryd : 

'Does  fy  lleinw 
O  bob  pleser,  ond  dy  hun. 
t  Ti'm  harweiniaist  o'r  creadur 
Ar  hyd  llwybrau  geirwon  iawn  ; 
Ni  ches  lonydd  gyda'm  pleser, 
Fyth  na  boreu  na  phrydnawn : 

Yn  yr  anial, 
D'wedaist  eiriau  wrth  fy  modd. 

S  'Rwyf  yn  foddlon  i'th  geryddon 
Pan  nabyddwyf  mai  dy  lais 
Sy'n  fy  nwyn  o  blith  y  llewod, 
O  bob  gormes,  o  boo  trais : 

Gweíl  na  diliau 
Yw  deniadau  geiriau'r  net 


4  Chly  wodd  clust,  ni  welodd  Ib'gad» 

Ac  ni  ddaeth  i  galon  dyn, 
Erioed  feddwl,  na  dvchymmyg, 
Y  fath  ydwyt  ti  dy  hun : 

Rhagor  decach 
Wyt  na  welodd  nef  na  llawr. 

5  Ac  'rwyf  finnau  yn  dy  garu 

Uwch  a  welais  etto  erioed, 

Uwch  a  glywais  son  am  dano, 

Ynte  a  ddych'mygais  fod : 

Dyma  flaamau 
Perfl'aith,  mwyn  drigfanau'r  nef. 

8  3 4«  Cystudd  yn  angenrheidiol. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Caio,  t.  65. 
"KTI  feddyliais  fod  fy  siwrnai 
■^     Trwy  lifeiriant  oedd  mor  gryf^ 
A  bod  afon  ar  ol  afon, 
Heb  un  diwedd,  heb  un  rhif : 

Yn  eu  canol 
'Rwyf  yn  gwel'd  yr  ochr  draw. 

2  Nid  oes  drwg  cael  fy  nghystuddio 

Lle  bo  cystudd  i  mi'n  well ; 
Rhaid  trwy'r  anial  i  mi  deithio 
Cyn  cael  meddu'r  Ganaan  bell : 

Wrth  y  cleddyf 
Dof  i  feddu  tir  fy  ngwlad. 

3  'Rwyf  yn  caru'r  pererinion 

Ar  y  tylau  serth  y  sy, 
Ar  eu  traed  ac  ar  eu  dwylaw, 
'N  ceisio  dringo  i  fyny  fry ; 

Ar  fy  neulin 
Minnau  ddof  i  ben  y  bryn.       w. 

835«      Congcwest  ofn. 
8.  7.  4.— Bridport,  176.    Tydfil,  T.  64. 
"P'ENAID  egwan,  paid  ag  ofni 
■*-  Bod  rhy  w  ddrygau  mawr  ger  llaw: 
Ofni  gwyntoedd  oer  y  gogledd, 
Ofni  gwynt  y  dwyrain  draw; 

Ofni'r  cwbl, 
Ac  heb  achos  ofni'n  bod. 

2  Newydd  mawr,  a  newydd  Uawen, 

Newydd  gwir,  a  newydd  rhad, 

Sy'n  marchogaetli  ar  y  cummwí 

Goleu  draw  o  dŷ  fy  Nhad :— 

Fe  faddeuwyd 
Beiau  rif  y  sêr  i  mi. 

3  Os  daw  gw'radwydd,  os  daw  gofid, 

Trwy  ragluniaeth  bur  íÿ  Nuw, 
Hyny  fyth  ni  ladd  fy  enaid, 
Cadw  'nghalon  wna  yn  fyw : 

Bydd  ei  fflanirell 
Yn  y  diwedd  fel  y  gwin. 

4  Os  ar  wely  rhaid  fy  rhoddi, 

Ry wbryd  yn  y  dyddiau  ddaw, 
I  gystuddiau,  nes  bo  'mrodyr 
Goreu  oll  yn  cilio  draw, 

Mi  ddof  allan 
Fel  yr  aur  y  seithfed  tro. 


ANGEU  A  THRAGWYDDOLDEB. 


5  Fe  gawd  croesau  lle  ni  phechwyd ; 

Pa'in  gwrth'nebaf  íìnnau'r  groes? 
Cafodd  Crëwr  nef  ei  hunan 
Ar  Galí'aria  angeu  loes : 

Yr  un  llwybrau 
Rhaid  im  gerdded  ag  efe.  w. 

836.  Cystuddiau  yn  feddyginiaeth. 
3.  7.  4. — Lewes,  177.    Verona,  174. 
T)AU  ryw  auaf,  maith  a  chwerw, 
±J  Drelnodd  f'Arglwydd  i  mi'n  un— 
Tymmhestl  oer  yn  íÿ  meddyliau, 
Ac  oddi  allan  yn  gy ttûn : 

Dwy  farwolaeth 
Drefnodd  gras  i  mi  fyn'd  trwy. 
%  'Rwyf  fi  ar  y  cefnfor  garw, 

'N  mentro  edrych  drwodd  draw, 
Ac  o  gefn  y  don  >n  canfod 
Tir  y  by  wyd  pell  ger  Uaw ; 

Mewn  addewid 
'Rwyf  mor  agos  at  y  wlad. 

6  Mae  fy  nghred  wedi  ymaflyd, 

Yn  y  storom,  am  y  tir : 
Y  mae'r  cefníör  hyfl  mewn  undeb, 
Heddy  w,  à'r  Üaradwys  bur : 


Dewch  yn  eon, 
Tir  y  by  wyd,  dacw  fe.  w. 

837.  y  dydd  blin  yn  myned 

heibio. 
8.  7.  3.— Rheidol,  191.    Walworth,  189. 

T)YDD  yw  hwn  sy'n  myned  heibio, 
-^  Dydd  o  alar,  dydd  o  wae, 
'Nol  eu  gilydd,  mae  blinderau, 

Eel  y  tonau,  yn  parhau : 
Iesu  cun,  ef  ei  hun, 
Yw  fy  nghysur  oll  yn  un. 

2  Agor  ddrws,  'rwyf  bron  llewygu, 

O'm  cystuddiau  i  fyn'd  i  maes ; 
Nid  y w'm  cadwyn,  er  mor  gryfed, 

Ddim  at  etholedig  ras: 
D'unig  air  i  mi  bair 
Ddod  i  maes  o'r  berw  bair. 

3  Fel  y  gallwyf  orfoleddu, 

Byw  yn  wastad  yn  dy  hedd, 
Edrych  angeu  yn  ei  wyneb, 

Ymhyfrydu  yn  y  bedd : 
Congcro'n  lâu,  myn'd  yn  mlaen, 
Mewn  rhy  w  ddwyfol  nefoi  dán,    w. 


ANGEU    A    THEAGWYDDOLDEB. 


838.  Gwagedd  y  byd  yn  angeu. 
M.  H.— Babilon,  35.    Ceredigion,  36. 
'DËTH  clâl  im  roi  fy  serch  a'm  bryd 
JJ  Ar  ddim  a  welaf  yny  byd? 
Da,  daear,  dẃr,  pa  gysur  y  w 

Y  dydd  y  dôl  digofamt  Duw? 

I  Och !  pwy  a  roddai  'i  bwys  ar  ddyn 
Sy  n  llesg  a  gwan  fei  corsen  grin  ? 
Ar  beth  mor  í'rau,  pwy  roddai  'i  fryd  ? 
Piant  Adda,  g^vagvdaynt  i  gyd. 

3  O'r  dywyll  wlad  pan  byddwy'n  myn'd, 
Fy  lesu  iydd  fy  il'yddion  fcírynd: 

Pa  frawd,  pa  chwaer,  pa  gyfaiiJ  gwcil, 
A'm  hebrwng  i'r  ardaioedd  pell? 

4  Pa'm  cara'i  'r  byd  a'i  wagedd  mwy  ? 
Hyd  angeu'n  brin  y  deuant  hwy : 

ü  weil  genyf  garu'r  Ffrynd  a  ddaw 

Y  n  angeu  i  'maiiyd  yu  fy  ilaw.      w. 

8  3  í) .  Dydd  y  farn. 

M.  H.— Augsburg,  2é.    Winchester,  9. 
'YpjEL  dacw'r  Brenin  mawr  yn  dod 
''    31ewn  rhwysg  na  weiodd   ncb 
eriotìd ; 


Mae  angeu,  uffern  fawr,  a'r  bedd, 
Yn  ofni  edryeh  ar  ei  wedd. 

2  Fe  lysg  y  byd  yn  ulw  mân, 

Pe  dry'r  greadigaeth  fei  o'r  blaen ; 
Cwymp  y  piauedau,  er  eu  maint ; 
Byad  lesu'n  Prenin  ar  ei  saint. 

3  O !  tyred,  ddedwydd,  hapus  awr, 
Boreuddydd  tragwyddoldeb  mawr; 
Poen  yw'm  pleserau,  poen  y w'm  loes, 
Wrth  bechu  yn  erbyn  gwaedy  groes. 

4  Mi  wela'n  codi'r  Seren  ddydd ; 
Mi  giy  wa'r  canu  yno  fydd  : 
Angyiion  gyda  r  saint  yn  un 

Yn  cadw  cwmni  Mab  y  dyn.       w. 

840.      Huno  yn  yr  Iesu. 
M.  H.— Sebastian,  18.    Beza,  12. 

NI  ddaw  'nghyfeillion  mwya'u  hedd 
I'm  hebrwng  ond  hyd  lan  y  brjdd; 
Try  pawb  eu  cefnau,  dyma'r  dydd 
Gadawant  ü  yn  fy  ngwely  pridd. 
2  Daw  i  mi  dranoeth  teg  er  hyn, 
Caf  godi  fry  i  Seion  fryn ;         [llawr, 
Py  llwch  ddaw'n  liwyr  o  bridd    y 
Ai'  ddisgiaer  wedd  fy  Mhriod  mawr. 


ANGEU  A  THRAGWHTDDOLDEB. 


3  Caf  yno  fod  yn  gwbl  rydd  ; 
Ar  an^reu  wedi  cario'r  dydd; 
Heb  unrhyw  nychdod  mwy,  na  phoen, 
Yn  moü'r  croeshoeliedig  Oen.     j.  t. 

841.  Yr  Adgyfodiad  a?r  Byicyd. 
M.  8.— Persia,  68.    Sabbath,  59. 

"]\TYFI  yw'r  Adgyfodiad  mawr, 
±J-  Myfi  yw  gwáwr  y  bywyd  : 
Caiff  pawb  a'm  cred,medd  f  Arglwydd 
Dduw, 
Er  trengu,  fyw  mewn  eilfyd. 
8  A'r  sawl  sy*n  byw  mewn  ufudd  gred 
I  mi,  caiff  drwydded  nefol, 
Nad  allo  anereu,  "brenin  braw, 
Ddrwg  iddaw  yn  dragwyddol. 

3  Yn  wir,  yn  wir,  medd  Gwir  ei  hun, 

Pob  cyf'ryw  ddyn  sy'n  gwrando 

Fy  ngair,  gan  gredu'r  Tad  a'i  rhoes, 

Mae  didrangc  einioes  ganddo. 

4  Yr  hwn  sy'n  hoffi.  ufuddhau, 

Trwy  tí'ydd,  i'm  geiriau  hyfryd, 
Ni  ddàw  ì  farn,  ond  trwodd  aeth 
O  angeu  caeth  i  fywyd. 

5  Na  fyddwn  anobeithiol  drist 

Am  neb  yn  Nghrist  a  hunant ;   [ef, 

Medd  Paul — o'r  corph  maent  gyda^ 

Yn  nghartref  y  gogoniant.     È.  p. 

842.  Yfarn. 

bí.  s. — Capel  Cynon,  t.  21.    Caersalem. 
Y.  22. 
jyfAE  dydd  y  farn  yn  dod  ar  frys, 
x  x  Boed  hyn  yn  hysbys  i  ni, 
Pan  orfydd  pawb  i  roi  ar  g'oedd 
O'u  holl  weithredoedd  gyfri'. 
2  Bydd  yno  bawb  yn  sobr  iawn 
Yn  derbyn  cyfiawn  ddedfryd  : 
Tlawd  a  chyfoethog  wrth  y  fi'.ingc, 
Bydd  hen  ac  ieuáingc  hefyd.    an. 

843.  Noddfa  yn  angeu. 

H.  c— Prench,  77.    St.  George,  81. 

T)AN  delo  angeu  yn  ei  rwysg 
■*-    I  dori  f  oll  i  lawr, 
Fy  unig  noddí'a  werthfawr  fydd 
Yn  fy  Ngwaredwr  mawr.  " 

2  Pan  ddarffo  enwau  oll  o'r  bron, 

A  ffrynd,  a  mam,  a  thad, 

Yr  enw  hyfryd,  unig,  fydd 

Yr  iachawdwriaeth  rad. 

3  Fe  saif  cyfammod  pur  y  nef 

Pryd  hyny  yn  ei  rym, 

Pan  bo  pob  cysur  is  y  nef 

Wedi  diflanu'n  ddim. 

4  Y  cyfan  wedi  rhoi  ffarwel 

A  welwyd  îs  y  rhod, 
Yna  fy  Iesu  fydd  y  ffrynd 
Anwylaf  gaed  erioed. 
x 


M°ap;„ 


5  O !  gad  im  mewn  tangnefedd  pur 

Roi'm  hanadl  ola'  i  maes ; 
Ac  mewn  goríbledd  hwylio  dros 
Y  cefnfor  garw,  glas; 

6  A  myn'd  dan  ganu  tua'r  wlad 

Bwrpaswyd  im  i  fyw  ; 
Ac  wedi  gado  'mhell  o'm  hol 
Gystuddiau  o  bob  rhy  w.  w. 

844.  Gorphtoys  yn  y  bedd. 

m.  c— Martyrdom,  90.    Farrant,  83. 

ddedwydd  yw  y  rhai,  trwy 
Sy'n  myn'd  o  blith  y  byw  ;  [ffydd 
Eu  henwau'n  perarogli  sydd, 
A'u  hûn,  mor  dawel  yw  ! 

2  Ar  ol  eu  holl  flinderau  dwys, 

Gorphwyso  ma-ent  mewn  hedd, 
Yn  mhell  o  swn  y  byd  a'i  bwys, 
Heb  boen,  yn  llwch  y  bedd. 

3  Llais  un  gorthrymydd  byth'  ni  ddaw 

IV  defîro  i  wylaw  mwy, 
Na  phiofedigaeth  lem,  na  chroes — 
Un  loes  ni  theimlant  hwy.     js.  b. 

845.  Ynayreistedd  ar  orsedd  ei 

ogoniant. 
2.  8.— Emyn  Luther,  t.  30.    Aberdeen, 
103. 
"UE  ddaw 

J-   Ar  y  cymmylau  maes  o  law, 
I  rai  er  dychryn  mawr  a  braw, 

Yn  mhèll  uwchlaw  dychymyg  dyn ; 
Acyna  barna'r  ddaear  faith 
Yn  ol  y  gwaith  a  wnaeth  pob  un. 

2  Heb  gêl, 

Pob  llygad  yno'n  lân  a'i  gwel, 
Yn  ol  cyfiawnder  pur  y  dêl ; 

Fe  rydd  ei  sêl  ar  blant  ei  Dad :— 
"  O !  deuwch,  fendigedig  rai, 

Rhow'd,yn  ddi-laí,  ich  deyrnas  rad. 

3  "  Cyn  byd 

Ammodwyd  i  chwi'n  eithaf  drud, 
Tn  awr  meddiennwch  hi  ynghyd, 

'Dyw    hon  i  gyd   ond  gwerth  f> 
ngwaed : 
Cewch  wel'd  y  gogoneddus  fri 

Ennillais  i,  ar  law  fy  Nhad.'* 

4  Fydd  mwy 

Ddim  diwedd  i'w  llawenydd  hwy ; 
Eu  temtasiynau  aethant  trwy ; 
Gwaed  marwol  glwy'  fydd  gwraidd 
eu  gwledd  ; 
Tragwyddol  gân,^heb  dewi  a  son, 
I  Dduw  a'r  Oen  am  ddwyfol  hedd. 
iyr. 

846.  Digon  yn  angeu. 

7.  6.  d.— Talybont,  t.  40.  Abertawe,  T.39. 
jV/rAE  golwg  ar  byrth  angeu 
x *-*-  Yn  erchyll  iawn  i  mi ; 


ANGETJ  A  THRAGWYDDOLDEB. 


Mae  dyfroedd  yr  Iorddonen 

Yn  ddyfnion  ac  yn  ddu : 
Bydd  rhodio'r  dyífryn  ty wyll 

Yn  drwm  i'm  henaid  trist, 
A'r  ífordd  yn  dra  dyeithr, 

Heb  gwmni  Iesu  Grist. 
2  Ifid  oes  ond  gweled  Iesu 

Yn  gwaedu  ar  y  bryn, 
A  ffydd  i  ymaflyd  ynddo, 

A  m  cynnal  yn  y  glyn  : 
Fe'm  gwared  rhag  euogrwydd, 

Ac  ofhau  angeu  du ; 
Fe  wna  y  ffordd  yn  hyfryd 

Oddi  yma  i'r  Ganaan  fry.        AN. 


847. 


Bhyfeddodau  dydd  yr 
adgyfodiad. 


7. 6.  D.— Caerllyngoed,  117.    Abertawe, 
T.39. 
"D  YDD  myrdd  o  ryfeddodau 
•^  Ar  doriad  boreu  wawr, 
Pan  ddelo  plant  y  tonau 

Yn  iach  o'r  cystudd  mawr; 
011  yn  eu  gynau  gwynion, 

Ac  ar  eu  newydd  wedd, 
Yn  debyg  idd  eu  Harglwydd 

Yn  dod  i'r  lan  o'r  bedd. 
2  Daw  dydd  o  brysur  bwyso 

Ar  grefydd  cyn  bo  hir ; 
Ceir  gwel'd  gan  bwy  mae  sylwedd, 

A  phwy  sydd  heb  y  gwir  : 
O  Dduw !  rho  i  mi  adnabod 

Ar  f'ysbryd  ol  dy  law, 
Can's  dyna'r  unig  ddelw 

Arddehr  ddydd  a  ddaw.  AN. 

848.  Ail  ddyfodiad  Crist.  ' 

7.  6.  D.— Meirionydd,   109.     Missionary, 
110. 
"pJR  gwaetha'r  maen  a'r  milwyr 
-^  Cyfododd  lesu'n  fy w ; 
Daeth  yn  ei  law  alluog 

A  phardwn  dynol  ry w ; 
Gwnaeth  etifeddion  uffera 

Yn  etifeddion  nef ; 
Fy  enaid  byth  na  thawed 

A  chanu  iddo  ef. 
2  Fe'i  gwelir  ar  y  cwmmwl 

Yn  dyfod  cyn  bo  hir, 
A'i  ddedwydd  waredigion, 

Ffrwyth  ei  ddioddefaint  pur 
Bydd  gogledd,  de,  a  dwyrain, 

Gorìlewin  faith,  yn  un, 
011  yn  eu  gynau  gwynion 

Yn  moli  Mab  y  dyn.  AW. 

849.  Adgyfodiad  gwélL 

7.  6.  d.— Meirionydd,  109.     Bremen,  112. 

'TJ  ^Y'n  ceisio  cadw  'ngolwg 
Xi'  Ar  hyfryd  waed  y  groes ; 


Dal  f 'enaid  afael  ynddo 

Yn  nyfnder  angeu  loes  í 
Mi  lechaf  yn  y  ddaear, 

Caiff  llwch  at  lwch  i  fyn'd : 
Oangeu!  tigeiwybod 

Fod  Iesu  i  mi'n  Ffrynd. 
2  Mi  gaf  fy  nghorph  i  fyny 

Fel  fy  Anwylyd  cu, 
Heb  unrhy w  nwyd  lygredig 

I'm  blino  fel  y  bu ; 
Yn  nghanol  myrdd  myrddiynan, 

Yn  hyfryd  lawenhau, 
Yr  anthem  ydyw  cariad, 

A  chariad  i  barhau.  A5. 

850.  Marw,  a%  ganlyniadau. 

M.  B.— -Aylesbury,  125.    Southwell,  127. 
A  I  marw  raid  i  mi, 
■"-  A  rhoi  fy  nghorph  i  lawr  ? 
A  raid  i'm  henaid  ofnus  ffoi 
I  dragwyddoldeb  mawr? 

2  Beth  ddaw  o  honof  fi 

'Rol  gadael  daear  lawr? 
Tragwyddol  wae,  neu  hedd  di-lyth, 
A  fydd  fy  rhan  ry w  awr. 

3  Deffroir  fy  nghysgîyd  lwch 

Pan  seinio  udgorn  Duw ; 
Y  byd  ar  dân,  a'r  nef  yn  ffoi 
Rhag  Barnwr  meirw  a  by  w. 

4  0 !  am  gael  treulio  f  oes 

Er  clod  i'm  Harglwydd  mawr ; 
A  rhodio'n  isel  gyda  Duw, 
Tra  byddwyf  ar  y  llawr.  c.  w.  {cyf.) 

851.  Glan  yr  Iorddonen. 

6.  5.— Moab,  T.  51. 
A  R  lan  Iorddonen  ddofn 
•"-  'Rwy'n  oedi'n  nychlyd, 
Mewn  blys  myn'd  trwy,  ac  ofn 

Ei  stormydd  enbyd : 
O!  nabaimoddimi 
Ysgoi  ei  hymchwydd  hi, 
A  hedfan  uwch  ei  lli' 

I'r  Ganaan  hyfryd. 
2     Wrth  gofio  grym  y  dwr 

A'i  thonog  genlli', 
A'r  mynych  rymus  ẃr 

A  suddodd  ynddi, 
Mae  braw  ar  f'enaid  gwan 
Mai  boddi  fydd  fy  rhan, 
Cyn  cyrhaedd  tawel  lan 

Bro  y  goleuni. 

5  Ond  pan  y  gwelwyf  draw 

Ar  fynydd  Seion, 
Yn  iach,  heb  boen  na  braw, 

Fy  hen  gyfeillion, 
Pa  ham  yr  ofnaf  mwy  ? 
Y  Duw  a'u  daliodd  hwy 
A'm  dyga  innau  drwy 

Ei  dyfroedd  dyfnion.  E.  B. 


ANGEU  A  THRAGWYDDOLDEB. 


852.  Adgyfodiad  y  corph* 
6.  4,— Liverpool,  150.    Siloah,  149. 

"^"IS  gallodd  angeu  du 

**   Ddal  Iesu'n  gaeth 

Ddim  hwy  na'r  trydydd  dydd, 

Yn  rhydd  y  daeth ; 
Ni  ddelir  un  o'i  blant, 

Er  myn'd  i  bant  y  bedd ; 

Fe'u  gwelir  ger  ei  fron 

1  n  llon  eu  gwedd. 

2  Wrth  wel'd  yr  angeu  du 

Yn  nesu  n  awr, 

'Rwy'n  ofni  ambell  dro 

Wrthgoíìo'rawr; 
Pan  gwelwy'r  gwaith  trwy  ffydd 
Y  trydydd  dydd  wnaeth  Duw, 
Mae  'ngobaith  yn  fwy  cry1 
Do'i  fyny'n  fy w. 
S  Pan  fu  fy  Arglwydd  mawr 
Yn  llawr  y  bedd, 
Cynnesodd  wely  i  mi 

Rhag  oeri'm  gwedd ; 
Yn  rhydd,  ryw  ddydd  a  ddaw, 
Rhowch  fi  â'ch  llaw'r  un  lle ; 
'Rwyjn  caru,  er  yn  wan, 
Y  fan  bu  fe. 

4  Er  pydru  yn  ngwaelod  bedd, 

Yn  farwaidd,  fud, 
Daw  Iesu  i'm  codi'n  llon 

Ger  bron  ryw  bryd ; 
A'm  llygaid  i  a'i  gwel, 

Mae'r  gair  dan  sel  yn  wir, 
Ar  newydd  ddedwydd  ddydd, 

Boreuddydd  cîir. 

5  0  Dduw !  dod  i  rni  ffydd, 

Bob  dydd  o'r  daith, 
Wel'd  Seion  yn  nesau, 

Dros  fryniau  maith :     " 
Yn  ben  mae  yno'n  byw 

Ey  Iesu,  'n  Dduw  a  dyn, 
Fu  yma'n  wael  ei  wedd 

Mewn  bedcl  ei  hun. 

6  Dy  gwmni  i  ddwyn  y  groes, 

O  !  moes  i  mi ; 
Er  gwaethaf  angeu  a'i  frad, 

Ein  Tad  wyt  ti ; 
Ac  er  fy  rìioi'n  y  llwch, 

Mewn  t'wyllwch  dros  ryw  hyd, 
Ni'm  cleddir  o'i  ẃydd  e', 

Mewn  lle'n  y  byd.  w.  e. 

Odo.^Diweddpobpcth  a  nesaodd." 

8. 7.  D.— Bavaria,  167.    Bohemia,  168. 

V  MAE"'r  haulwen  wedi  blino 
j~  Teithio  yn  yr  wybren  las ; 
Daeardrom  sy  'mron  diffygio 

Porthi'r  llysiau  yn  y  maes ; 
Mae'r  planedau'n  gwaeddi  "Diwedd !" 

Pob  creadur,  yn  ei  ryw, 


Sy'n  och'neidio  am  gael  gweled 

Gwir  ddadguddiad  meibion  Duw. 
2  Y  mae'r  oriau  yn  fy  ngalw 

'N  ddyfal  beunydd  i  bar'toi ; 
Tân  sy'n  dod  ar  adinas  distryw, 

Tua  Soar  imi  ffoi:       *  ' 

Arglwydd !  'mafael  ynwy'n  fuan, 

Onid  ê  ni  ddeuaf  byth; 
Tra  bo'r  tân  yn  llosgi  Sodom 

Yn  y  bryniau  gwnaf  fy  nyth.    W. 

854*.  Duw  yn  ddigon  yn  angeu. 
î.  7.  D.— Bavaria,  167.    Diniweidrwydd, 

A.  11. 

C\ !  IACHAWDWR  pechaduriaid, 
^  Sydd  â'r  gallu  yn  dy  law, 
Rho  oleuni,  hwylia'm  henaid 

Dros  y  cefnfor  garw  draw ; 
Gad  i'r  wawr  fod  o  fy  wyneb, 

Rho  fy  enaid  Uesg  yn  rhydd ; 
Nes  i'r  haulwen  ddisglaer  godi, 

Tywys  fi  wrth  y  seren  ddydd. 

2  A  oes  neb  o'.m  hen  gyfeillion 

A  ddaw'n  ddiddig  gyda  mi, 
Ac  a  orwedd  wrth  fy  ochr 

Obry  yn  y  ddaear  ddu  ? 
A  y w  cyfaill  ddim  ond  hyny— 

Tafìu  dagrau,  newid  gwedd, 
Pan  bo'r  pridd,  a'r  clai,  a'r  ceryg 

Ai'na'i  'n  cwympo  yn  y  bedd? 

3  O !  ynfydrwydd,  O !  ffolineb, 

I  mi  erioed  i  roi  fy  mryd 
Ar  un  tegan,  ar  un  gwrthddrycîi, 

Welais  etto  yn  y  byd : 
Mae  y  byd  yn  myned  heibio, 

A'i  deganau  o  bob  rhy  w ; 
Dan  y  nef  ni  thâl  ei  garu 

Wrthddrych  arall  ond  fy  Nuw.    w. 

855.     Crist  yn  angeu. 
8.  7.  D.— Jersey,  T.  63.    Eifionydd,  170. 
(^JOEIA,  f'enaid,  cyn  it  dreulio 
^  D'oriau  gwerthfawr  yn  y  byd, 
Cyn  ehedeg  ffwrdd  oddi  yma, 

P'un  a  ge'st  ti'r  trysor  drud ; 
Yn  mha  ardal  bydd  fy  lletty  ? 

Fath  pryd  hyny  fydd  fy  ngwedd? 
P'un  ai  llawen,  ai  cystuddiol, 

Pyddaf  y  tu  draw  i'r  bedd  ? 

2  Pan  bo'r  llyçaid  yma'n  t'wyllu, 

Yn  eu  pýllau'n  llechu  i  Iawr, 
Troi  oddi  amgylch  wrth  ymdrechu 

A  galluoedd  anireu  mawr ; 
P'odd  dioddeíaf  y  fath  gystuddî 

Pwy  adfera'r  golled  hyn  ? 
Oni  chaf  ymguddio  yn  nghlwyfaa 

'R  Oen  fu  ar  Galfaria  fryn  ? 

3  Iesu  hawddgar !  'rwy'n  dy  ddewis ; 

Nerth  i  ddilyn  ol  dy  droed, 
Yna  caiff  fy  enaid  hedeg 
I'r  hapusrwydd  uwch  y  rhod ; 


ANGEÜ  A  THRAGWYDDOLDEB. 


Tra  fo'm  pridd  yn  ymgymmysgu 

Gyda  phridd  y  ddae  r  ry  w  bryd, 
Llewyrch  wyneb  Duw  ddisgleiria 

Ranau  f  enaid  oll  i  gyd. 
4  Wedi'm  golchi  oddi  wrth  sorod 

Pechocl  ífìaidd,  drwg  ei  ry  w, 
Fel  drych  goleu  i  dderbyn  delw 

Holl  sancteiddrwydd  pur  fy  Nuw; 
Ni  raid  teithio'r  ddaear  mwyach, 

Yn  mhlith  pryfed  mân  y  llawr, 
Ond  disgleirio  'mhlith  myrddiynau 

Gylch  yr  orsedd  fel  y  wawr.     w. 

856.  Duw  ei  hun  yn  angeu. 

8.  7.  D.— Jersey,  t.  63.    Eifionydd,  170. 
]M"AE  'r  anialwch  wedi  'mlino, 
*      Chwant  sydd  arnaf  wel'd  y  tir 
Roddwyd  i  mi  gan  fy  Arglwydd 

Cadarn  mewn  addewid  wir ; 
Gwlad  o  oleuni  heb  dy wyllwch, 

Gwlad  o  gariad  heb  ddim  trai ; 
Gwlad  heb  hawddfyd  na  phleserau 

Ond  yn  unig  ei  fwynhau. 

2  P'odd  yr  af  fì  trwy'r  Iorddonen 

Oni  ddeui  di  dy  hun 
Yno  i  dori  grym  j  tonau, 

Ac  i  sefyll  wrth  fy  nghlun  ? 
Dal  fy  mhen  i'r  lan  yn  gadarn 

Pan  bo  angeu'n  fawr  ei  rym ; 
Pledia'n  ëon  yn  ei  wyneb 

Pan  na  bwyf  yn  gallu  dim. 

3  Dacw'r  un  sydd  â  thosturi, 

Ef  fu'n  hongian  ar  y  groes, 
Ef  fu'n  griddtan  dan  dy  wyllwch— 

T'wylìwch  dudew  fel  y  nos ; 
Mil  o  boenau  wasgodd  arno, 

Etto  darfu  iddo'u  dwyn ; 
Aeth  i  garchar  dan  law  angeu 

iian  o  dridiau  er  fy  mwyn. 

4  On'  chaf  fy wyd  ynddo'i  hunan, 

Darí'u  im  obeithiomwy; 
Nid  oes  dim  ond  gwaed  ei  galon 

All  yn  unig  welía'm  clwy'; 
Mawr  y  w'm  poen  heb  ei  gwmpeini, 

Mwy  dymunol  yw  na'r  byd ; 
Rhosyn  Saron  yw  f'Anwylyd, 

'Does  ond  tegwch  ynddo  i  gyd.  w. 

857.  Tragwyddoldeb. 

8.  7.  D.— Eifìonydd,  170.  Trefaldwyn,  171. 

T)YMA'r  byd  y  mae  taranau, 

•***  Mellt,  a  chenllysg,  daear  gryn ; 

Yn  y  wlad  'rwy'n  myned  iddi 

Nis  caf  weled  yno'r  un; 
Mynych  ceir  cystuddiau  yma, 

Rhagluniaethau  chwerwon  iawn, 
Ton  ar  ol  y  Uall  yn  rhuo 

O  foreuddydd  hyd  brydnawn. 
I  Disgwyl  pethau  gwych  i  ddyfod, 

Croes  i  hyny  maent  yn  dod ; 


Meddwl  'fory  daw  gorfoledd, 
'Fory'r  tristwch  mwya'  erioed; 

Meddwl  byw,  ac  etto  marw, 
Yw'r  lleferydd  dan  fy  mron : 

Bob  yn  ronyn,  mi  rof  ftarwel— 
Ffarwel  glân  i'r  ddaear  hon. 

3  Trof  fy  llygaid  oddi  amgylch, 

P'le  caf  bleser  dan  yr  haul  ? 
Os  a'  i  garu  un  creadiir 

Megys  pe  na  bai  ei  ail, 
Hwnw'n  fuan  ddiangc  arnaf, 

Neu  myfi  oddi  arno  ef ; 
Ni  chaf  bleser  a  gydgerddo 

A  mi'n  unlle  dan  y  nef. 

4  Tragwyddoldeb  !  mawr  yw  d'enw, 

Ti  mae'n  ddiau  y  w  fy  lle ; 
Huriwr  un  diwrnod  ydwyf, 

Fry  mae'm  cartref  yn  y  nef : 
Mae'm  diwrnod  bron  a  gorphen, 

Mae  fy  haul  bron  myn'd  i  lawr; 
Mae  pob  awel  yn  fy  chwythu 

Tua'r  tragwyddòldeb  mawr. 

5  'Rwyf  yn  foddlawn  iawn  i  ymado, 

Trefna'r  awr,  a  threfiia'rnmn, 
Ond  yn  ymchwydd  yr  Iorddonen 

Dal  fy  ysbryd  llesg  i'r  lan ; 
N'ad  fi  soddi  yn  y  tonau 

Pan  bo  angeu'n  fawr  ei  rym, 
'Mafael  ynof  yn  dy  freichiau, 

Na'd  i'm  henaid  ofni  dim. 

6  P'am'r  ymafael  tristwch  ynof 

Wrth  fyfyrio  am  ado'r  byd  ? 
Pechod  a  chystuddiau  duon 

Welais  ynddo  oli  i  gjrd  ; 
Ni  ddaeth  hanner  fy  nisgwyliad 

Yma  etto  erioed  i  ben  ; 
O  !  na  wnaethwn  yn  foreuach 

Fy  nghartrefle  uwch  y  nen ! 

7  Mae  'nghyfeillion  wedi  myned 

Draw  yn  lluoedd  o  fy  mlaen, 
Rhai  fu'n  myn'd  trwy  ddytt'ryn  Racfa 

Gyda  mi  tua  Salem  lán  : 
Yn  y  dyffryn  ty wyll,  garw, 

Ffydd  i'r  lan  a'u  daliodd  hwy ; 
Mae  r  addewid  lawn  i  minnau ; 

Pam  yr  ofna'm  henaid  mwy  P    w. 

858«  Gorfoledd  y  credadyn  yn 

angeu. 
8.  7,  D.— Jersey,  y.  63.    Diniweidrwydd, 

A.  11. 

f) !  ANFEIDROL  rym  y  cariad, 
^  Anorchfygol  ydyw'r  gras; 
Digyfnewid  yw'r  addewid, 

Bery  byth  o  hyn  i  maes ; 
Hon  y  w'm  hangor  ar  y  cefnfor, 

Na  chyfnewid  meddwl  Duw ; 
Fe  addawodd  na  chawn  farw, 

Yn  nghlwyfau'r  Oenycawn  ifýw. 
2  Yn  y  dyfroedd  mawr  a'r  tonau, 

Nid  oes  neb  a  ddeil  fy  mhen 


ANGEU  A  THRAGWYDDOLDEB. 


Ond  fy  anwyl  Briod  Iesu, 

A  fu  farw  ar  y  pren  : 
Cyfaill  yw  yn  afon  angeu, 

Ddeil  fy  mhen  i  uwch  y  don: 
Golwg  arno  wna  i  mi  ganu 

Yn  yr  afon  ddofu  hon.         D.  w. 

859.  Ffydd  yn  gorchfygu  angeu. 
8.  7.  d.— Tyddewi,  y.  57.  Dismission,  1G0. 

"]^"ID  w/n  ofni  tir  y  bywyd, 
-^   Hwnw  'nghartref  hyfryd  y w ; 
Ond  'rwy*n  ofni  yr  agendor 

Fawr  sydd  rhwng  y  marw  a'r  by w : 
Angeu  dwfn  yw'r  lorddonen 

Ẅyf  o  hyd  yn  ofni  ei  brad ; 
Tonau  ynt    sydd  raid  myn'd  trwy- 

Maes  o'r  byd  i  dŷ  íÿ  Nhad.  [adynt, 

2  Mi  anturiaf,  rhaid  yw  cynnyg, 

Noíìo  tonau,  er  maint  eu  grym, 
Na  fum  etto,  er  y'm  ganwyd 

Mewn  fath  donau  mawrion  ddim : 
Gallu'r  nefoedd  fawr  ei  hunan 

Ddeil  fy  enaid  llesg  i'r  lan ; 
Gras  yn  marw  ar  Galfaria 

Ydy  w  noddfa'm  hysbryd  gwan. 

3  0  bob  enw  yn  mhlith  dynion, 

Dyna'r  enw  goreu  i  gyd— 
Duw  dan  hoelion  ar  y  croesbren, 

Yno'n  marw  dros  y  byd ; 
Gwaed  yn  llifo  ar  Galfaria, 

Môr  o  haeddiant,  môr  o  hedd, 
Od  oes  dim  a  saif  i  fyny, 

Saif  yn  erbyn  angeu  a'r  bedd. 

4  Ofni'r  wyf,  ac  etto  canu, 

Canu  wrth  feddwl  am  y  dydd, 
Dan  ymdrechu  âg  angeu  creulon, 

'R  ä  pob  cadwyn  gref  yn  rhydd; 
Cyll  pleserau'n  lân  eu  gafael 

Os  bydd  angeu'n  gongcrwr  mawr ; 
Os  y  bedd  ga'r  fuddugoliaeth, 

Fe  gwymp  pechod  yntau  ì  íawr. 
6  Cyll  y  pechod  hwnw  'i  afael 

Fynai  f  ysbryd  dan  ei  droed, 
Hwnw  barodd  i  mi  riddfan 

Lawer  cant  o  weithiau  'rioed ; 
Diwedd  caru  unrhy  w  bleser, 

Dechreu  hyfryd  haf  o  hedd, 
Pan  bo  angeu'n  gorfoleddu, 

Ac  yn  chwerthin  ar  y  bedd.     w. 

860-         Afon  angeu, 

8. 7.  d.— Jersey,  Y.  63.    Bohemia,  163. 

>"D  W  YF  yn  gwel'd  yr  afon  ddofn 
-Li'  Yn  agosach  i  mi'n  awr, 
Mae  arwjTddion  am  yr  amlaf 

Mai  cyn  hir  yr  af  i  lawr ; 
'Bwyf  vn  ofni  fy  ngrasusau, 

Ofni  r  tonau  bob  yr  un ; 
líid  wyf  fl  yn  ngwyheb  angeu 
^  Ond  y  g  waelaf,  lesgaf  ddyn. 


2  0!  fy  enaid  gwan,  nac  ofna, 

Nid  congcwerio  unrhyw  fai, 
Na  chongcwerio  cant  o  feiau, 

Rwystra'm  hysbryd  lwfrhau; 
Gwel'd  y  gras  s'ydd  yn  yr  Iesu— 

Môr  digonol  yw  i'r  gwan, 
Yn  nyfnderoedd  angeu  creulon, 

Ddeil  fy  ysbryd  llesg  i'r  lan. 

3  Cant  o  weithiau,  ol  a  gwrthoi, 

Y  dilynais  i  fy  mai; 
Pechu  cyn  adnabod  pechod, 

Pechu  wedi  edifarhau ; 
Dacw'r  graig  rhaid  im  ymddiried ; 

Dacw'r  lloches,  dacw'r  fan, 
Yn  nghangenau  pren  y  bywyd ; 

Arall  ddim  nis  deil  ü  irr  lan. 

4  Ffarwel  i  chwi  gynt  a  gerais,  [gwedd, 

Nid    yw'ch    cwmni,    nid    yw'ch 
Nid  yw'r  cariad  sy'n  eich  calou 

Ragor  na  dod  hyd  y  bedd : 
Pan  àdêl  angeu,  chwi  ffowch  ymaith. 

Da  i  mi  fod  genyf  Dduw ; 
Ffrynd  fo  gydaf  wedi  marw, 

Hwnw  garaf  fi  yn  fy  w.  w. 

861«  Croesi  yr  lorddonen» 

8.  7. — Lousanne,  159. 

"ÜNAID  cu,  mae  dyfroedd  oerion 

J-'  Yr  Iorddonen  ddofn  ger  Ilaw ; 

Etto,  gwel,  mae'r  ddinas  sanciaidd 

Ar  y  ìan  yr  ochr  draw. 

2  Yno  mae  dy  hen  gyfeillion, 

Wedi  diangc  uwch  pob  clwy/ 
Yn  dy  aros,  er  cael  cyfran 
O'u  dedwyddyd  hyfryd  hwy. 

3  Paid  ag  ofni,  ber  yw'r  fordaith, 

Ac  mae'r  Archotfeiriad  cu 
Yn  dy  aros  yn  y  dyfroedd, 
Er  dy  ddwyn  i'r  ddinas  fry. 

4  Clyw  seraphaidd  seiniau'n  hedfan 

Draw  o  frodir  Seion  fryn ; 
Gwel  ei  heuraidd  byrth  yn  agor 
Drwy  y  niwl  sy'n  toi  y  glyn. 

5  Ffarwel  fyd,  a  ffarwel  deithio 

Y  n  yr  anial  dyrys  mwy ; 
Ffarwel  gnawd,  a  flarwel  lygredd, 

Ffarwel  boen,  a  phob  rhyw  glwy'. 

6  Mae'r  ty wyllwch  yn  gwasgaru, 

A'r  goleuni  yn  cryfhau ; 
'Nawr  'rwy'n  gwel'd  y  pur  drigfanau ; 
Hed,  íy  enaid,  ì'w  mwynhau.  ü.ü. 

862.  Gydymaüh  yn  y  glyn. 
8. 7. 4.— St.  Peter,  183. 
T)ERFYDD  i  mi  deithio'r  ddaear, 
XJ  Tragwyddoldeb  sydd  ger  ilaw ; 
Ni  chaf  aros,  ni  chaf  orphwys, 
Nes  im  fyn'd  i'r  ochr  draw : 

O!  Iachawdwr, 
Paid  a'in  gadaei  yn  y  glyu. 


Y  NEFOEDD. 


2  Pan  fo  dyfroedd  oer  marwolaeth 
O  fy  amgylch  yn  crynhoi, 
Pwy  a  ddeil  fy  mhen  i  fyny? 
Pwy  a  wiia  i'm  hofnau  fí'oi? 

Neb  ond  Iesu : 
Gwenaf  yno  yn  ei  law.  AH". 

863.  Dydd  y  farn. 

8.  7. 4.— Erankfort,  173.    Eli,  175. 
TyELE'n  dyfod  ar  y  cwmmwl, 
*  *    Mawr  y w'r  enw  sy  iddo'n  awr ; 
Ar  ei  gìun  ac  ar  ei  forddwyd 
Ysgrifenwyd  ef  i  lawr : 

Haleluwia ! 
Groesaw,  groesaw,  addfwyn  Oen. 

2  Mil  o  filoedd,  myrdd  myrddiynau, 

O  gwmpeini  hardd  eu  gwedd, 
Welaf  draw  yn  codi  i  fyny 
I'w  gyfarfod  ef  o'r  bedd: 

Darfu  galar ; 
Dyma  iachawdwriaeth  lawn. 

3  Nid  oes  yno  gofio  beiau, 

Dim  ond  llawn  faddeuant  rhad; 
Poenau'r  groes,  a  grym  y  cariad, 
A  rhinweddau  maith  y  gwaed ; 

Darfu  ofn ; 
Daeth  Uawenydd  yn  ei  le. 

4  °  De'wch  yn  mlaen,  a  dewch  yn  eofn, 

Fendigedig  blant  fy  Nhad ; 
De'wch,  meddiennwch  yr  ardaloedd 
Brynwyd  i  chwi  â  fy  ngwaed ; 

De'wch  yn  llawen ; 
Rhodd  y w  hon  cyn  seilio'r  byd. 
6  Buoch  gyda  mi  yn  fy  ngofid, 
Gyda  mi  yn  í'y  mhoenau  i  gyd; 
Buoch  yn  gyíeiliion  ífyddlon 
I'm  gwaradwydd  yn  y  byd ; 

Yí'wch  bellach 
Loyw  win  yn  nliŷ  fy  Nhad."    w. 

864.  Hyder  yn  yr  ohvg  ar  yr 

ociir  draw. 
8. 7.  3.— Moldavia,  187.     Holstein,  188. 

>T>  WYF  fi  hedclyw'n  teimlo  undeb 
J-i'  A  rhai  sydd  yn  lludw  mân, 


Mwy  na'r  rhai  wy'n  wel'd  yn  hedeg 

Ar  adenydd  rhwysg  yn  mlaen: 
Yr  un  wedd,  yn  y  oedd, 
Caf  fod  gyda  hwynt  mewn  hedd. 

2  Dros  ryw  ddyddiau  byr  dibleser 

Des  i'r  ddaear  i  gael  Ue, 
Dyddiau  i'm  temtio  a'm  haddfedu 

I  drigfanau  pur  y  ne'; 
Gwynfyd  ddaw,  maes  o  law, 
Ar  y  bryniau'r  ochr  draw. 

3  Dacw  gariad  fel  yr  afon, 

Dacw  heddwch  fel  y  llif, 
Wedi  i'm  brodyr  gael  ei  feddu— 

Brodyr  anwyl  fwy  na  rhif ; 
Gyda  hwy  caiff  fod  mwy, 
P'enaid,  heb  na  braw  na  chlwy\ 

4  Angeu,  bellach  gwna  dy  waethaf, 

Nid  y w'th  ddychryniadau  ddim ; 
Mwy  o  hedd  sy  'mhen  Calfaria 

Nag  sydd  yn  dy  saethau  o  rym ; 
Mi  af  trwy  farwol  glwy' 
'N  erbyn  tonau  mawrion  mwy.  w. 

865.  Angeu  heb  ei  golyn. 

9.  8.— Bethel,  216. 

Ç\ !  ANGEU,  pa  le  mae  dy  golyn  f 
^  O !  ufíern,  ti  gollaist  y  dydd ! 
Y  Baban  a  anwyd  yn  Methle'm 

Orchfygodd  bob  gelyn  y  sydd ; 
Ni  raid  i  blant  Seion  ddim  ofni 

Myn'd  adref  dan  ganu  tua'u  gwlad ; 
Eu  fi'ordd  sydd  yn  rhydd  tuag  yno, 

A  hono  gyssegrwyd  â  gwaed.    AN. 

866.  Tynu  tua'r  afon. 

8.  8.—Salome,  218. 

>T>  WY'n  tymi  tuag  ochr  y  dwr, 
-L*;  Bron  gadael  yr  anial  yn  lân; 
Mi  glywais  am  gongcwest  y  Gẃr 

A  rydiodd  yr  afon  o'm  blaen ; 
Fe  dreiglodd  y  maen  oedd  dan  sel, 

Ee  gododd,  y  Cadarn,  i'r  lan ; 
Mi  caraf  ef,  cleued  a  cldòl, 

Mae  gobaith  i'r  truana'rgwan.  an. 


867.        Ywîadwell 

lOau—  C]od,  5.    Coburg,  4. 

(?j.WLAD  dda,  heb  wae,  gwlad  wedi 

^     ei  rhoi  dan  sel, 

Llifeirio  mae  ei  ffrwyth  o  laeth  a  mêl; 

Grawn  sypiau  gwiw  i'r  anial  dir  sy'n 
dod, 

Gwlad  nefol  y w,  uwch  law  mynegi  ei 
chlût^-  A.  ö. 


NEFOEDD. 
86 


3.       Yruntcstyn. 
10au,— Clod,  5.    Coburg,  4. 

MI  welaf  wlad  uwch  byd,  a  llawer 
gwell,  [mhell; 

Cartrefle'r  saint,  tu  hwnt  i'r  sèr  yn 
Gwlad  gwynfyd  llawn,  preswylfaDuw 

a'r  Oen ; 
Ni  ddaw  i  hon  na  phechod,  bai,  na 
phoeu.  aw. 


Y    NEFOEDD. 


869.  Myfyrdod  ar  ogoniant  y 
nefoedd. 
M.  H.— Boston,  25.    Sarum,  23. 
"P  Y  myfyrdodau'n  felus  sy 
x    Wr'th  gofio'r  dorf  sy'n  moli  fry ; 
Pob  un  yn  ddiscrber  yn  ei  le 
'N  rhagori  ar  sér  yn  entrych  ne\ 

2  Fel  y  rhagora'r  perlau  drud 
Ar  laid  a  sorod  sy  yn  y  byd ; 
Mil  mwy  rhagoriaeth  sy'n  eu  gwedd 
Na  phan  yn  by  w  tu  yma  i'r  bedd. 

8  Yr  haul  gywilyddia  maes  o  law 
"Wrth  weì'd  y  ì'hai'n  y  dydd  a  ddaw ; 
Ymguddia'rìloer,  ni  'mddengys  mwy, 
Gan  lewyrch  eu  disgleirdeb  hwy. 

4  7»lae  yno  heddy w  rai  yn  iach 
Rodd  ffarwel  in  dros  ronyn  bach ; 
Yn  ddistaw  iawn  diangnsant  hwy 
I'r  Sabbath  fry  sy  heb  ddiweddmwy. 

5  Aethant  i  maes  o'r  cystudd  mawr, 
Eu  gofid  oll  a  ddarfu  'nawr ; 
Maent  heddyw'n  canu — canant  byth, 
Heb  swn  pechadur  yn  eu  plith.    w. 

870.       rhan  ii. 

m.  H.— Boston,  25.    Sarum,  23. 
TTWY  gawsant  wel'd— O !  gwyn  eu 
J-J-  Y  pererinion  yno  i  gyd,       [byd  ! 
Oedd  wedi  bod  mèwn  dwr  a  thân, 
A  myn'd  trwy'r  pyrth  i  mewn  o'u 
blaen. 

2  Rhai  wedi  myn'd  i  ben  eutaith 
Er's  miloedd'o  fiynyddau  maith, 
Ac  etto  i'r  lesu'n  ca'nu  clod 
Mor  felus  a'r  awr  gynta'  erioed. 

3  T3u  tafod  wedi  ei  ddysgu  sy 
Yn  holl  ganiadau'r  nefoedd  fry, 
A'u  bysedd  yn  gyfarwydd  cair 

I  chwareu  ar  y  delyn  aur. 

4  Disgwyl  y  maent  bob  munyd  awr 
Am  wel'd  yr  adsryfodiad  mawr, 
I'w  cyrph  sy'n  gorwedd  yn  y  bedd 
Gael  rhan  o'r  briodasol  wledd.     "W. 

871.  Cymdeithas  y  nefoedd. 
M.  H.— Beza,  12.    Tegid,  20. 

OARGLWYDD  !  dena'm  serch  a'm 
bryd 
Ar  y  gwrthddrychau  syuwch  y  byd : 
Trysorau  hyfryd  can  mil  gwell 
Cuddiedig  draw  ar  fryniau  pell. 

8  Draw  mae  ein  Iesu  mawr  a'n  Duw, 
A  brodyr  fyrddiwn  i  ni'n  by w ; 
Oes,  mae  rhai  yno'n  moli  o  hyd 
Fu'n  teithio  gyda  ni  yn  y  byd. 

3  Dringasant  hwy  i  ben  eu  taith, 
Gorphen'sant  ar  eu  Uafur  waith; 
Gwyn  fyd  na  fawn  i  yno  byth 
Yn  moli'n  beraidd  yn  eu  plith. 


4  "VVel,  cyn  bo  hir  ni  ddown  ynghyd, 

0  eithaf  pedwar  cwr  y  byd, 

O'r  gogledd,  de,  a'r  dwyrain  bell, 

1  gael  mwynhau  cymdeithas  welL 

5  Yno  y  derfydd  poen  a  gwae, 

A  holl  gystuddiau'r  duwiol  rai ; 
Caiff  yr  holl  etholedig  ryw 
Wyneb  yn  wyneb  weled  Duw.    w. 

872.  Gwleddoedd  cartref. 

m.  h.— -Lancaster,  17.    Sebastian,  18. 
Tt^EL,  f'enaid,  hed  yn  mlaen  o  hyd, 
v  y  Yn  mhell,  yn  mhell  oddi  ar  y  byd 
I'r  gwledyddsyddheb  wae  na  phoen. 
Ond  canu  cariad  addfwyn  Oen. 

2  Lle'r  eiste'r  seintiau  yn  gyttûn, 
Dan  eu  gwinwydden  bêr  eu  hun, 
A'r  melus  win  yn  ffrydio  i  lawr, 
Yn  lloni  eu  hysbryd  bob  yr  awr. 

8  O  !  wleddoedd  hyfryd  eu  mwynhâd, 
Jlor  hyfryd  eilwaith  eu  parhâd ; 
Gwleddoedd  na  ẃyr  y  byd  eu  dawn, 
Gânt  loni'm  henaid  foreu  a  nawn.  W. 

873.  Y  saini  ynghyd. 

M.  h. — Caernarfon,  16.    Lancaster,  17. 
f) !  HYFRYD  foreu,  hyfryd  awr— 
^    Ty  wyniad  tragwydd  oldeb  mawr, 
Pan  yr  agoro'r  beddau  pridd, 
I  roddi  seintiau  Duw  yn  rhydd. 

2  Wel,  dyna'r  awr,  a  thyna'r  pryd, 
Ceir  gwel'd  'tifeddion  nef  ynghyd, 
Y  n  dechreu  taith  o'u  carchar  caeth, 
Tua'r  wlad  sy'n  llifo  o  fêl  a  llaeth, 

3  Y  fan  bydd  terfyn  ar  bob  gwae, 
A  dechreu'n  hir  i  lawenliau ; 

Yn  nheml  Dduw  eu  cartref  fydd, 
Yn  ei  was'naethu  nos  a  dydd. 

4  Yr  Oen  sydd  ar  yr  orsedd  fawr 
Bugeiìia  hwynt  bob  munyd  awr; 
Fe'u  harwain  at  ftynnonau  clir 
O  ddyfroedd  bywiol,  dwyfol,  pur. 

5  Fe  sycha'i  hun  bob  deigryn  mân 
Oddi  wrth  eu  llygaid  hwynt  yn  lân , 
îlarwolaeth,  tristwch,  ing,  a  phoen, 
Fyth fythol  ífy  o  gwmnir  Oen.    w. 

874î.  Dedicyddwchy  Cristion. 

M.  H.—Lledrod,  Y.  4.    Winchester,  9. 
"PE  syrth  y  sêr  i  lawr  o'r  nen,    [ben, 
"*■   Fe  d'wylla'r  bydoedd  mawr  uwck 

Fe  sych  y  môr ; 
Bydd  f'Arglwydd  Ior  yr  un  o  hyd. 

2  Bydd  gwraig  yr  Oen  y  boreu  hwn 
Yn  canu'n  iach,  heb  boen  na  phwn, 

Ar  ddeheu  law 
Ei  phriod  draw,  heb  farw  byth. 

3  Ceir  gwel'd  y  dyrfa  ddisglaer  fawT, 
Hifedi  gwlith  y  boreu  wawr, 


Y   NEFOEDD. 


Heb  friw  na  phoen, 
Yn  canu  i'r  Oen  y  newydd  gân. 
é  O !  gwyn  eu  byd  y  dyrfa  fawr, 
Yn  iach  a  hedodd  uwch  y  llawr; 

Marwolaeth  mwy 
Ni   chwrdd  â  hwy  sydd  fry  mewn 

hedd.  M.  ü. 

875 .  "  Amseroedd  i  orphwys.'" 
8.8.8.— Rhosyn  Saron,  T.  8.  Nazareth,  43. 

1\/TAE  dydd  at  dclydd  yn  dod  i  ben 
-UJ-  A'm  taith  drafferíbus  ìs  y  nen ; 

Fe  ddirwyn  amser  at  y  nôd : 
Ac  yna  'mhechod  a  gaiff  ftíw, 
A  thyna'r  pryd  congcwera'm  Duw 

Bob  rhy  w  fneidd-dra  ynwy'  'rioed. 

2  O !  ddedwydd,  nefol,  hyfryd  awr, 
Caf  roddi  'raeichiau  trwm  i  lawr, 

Ag  sy'n  fy  mlino  foreu  a  nawn ; 
A  myn'd  i  wlad  lle  nad  oes  bai, 
Ond  cariad  perffaith  i  barhau— 

Llawenydd  pur  a  heddwch  liawn. 

3  'Rwyf  bron  a  gorfoleddu'n  awr 
Wrth  feddwl  daw  fy  meiau  i  lawr, 

A  bod  y  dydd  yn  agoshau ; 
Dydd  o  orpliwysdra  perffaith  yw 
I'r  neb  sy'n  blino'i  guro'n  friw  [gwae. 

Gan   nerth   trachwantau,   a    pliob 

4  Wel,  tyred,  ddedwydd,  hyfryd  ddydd, 
Rho  fy  nghadwynau  tyn  yn  rhydd, 

Gad  i  mi  brofì'th  hyfryd  wledd ; 
Lladd  anghrediniaeth,  sydd  yn  awr 
Yn  curo  f'enaid  bach  i  lawr, 

Ac  ymaith  tyn  holl  ofnau'r  bedd.  w. 

876.  "  Cystudd  a  galar  a  ffy 

ymaith" 
8.8.— Llangoedmor,  y.  9.    Nazareth,  43. 
"V/TI  welaf  fyrdd  yr  ochr  draw 
■***■  O  rai  'maflasant  yn  ei  law, 

Yn  canu  heddy  w'n  beraidd  iawn ; 
Mae  ofnau'n  darfod  yn  y  wlad 
Lle  mae  fy  Nuw,  lle  mae  fy  Nhad, 
Ac  yn  eu  lle  lawenydd  llawn. 
2  O !  hyfryd,  ddedwydd,  nefol  le, 
Gwyn  fyd  pob  rhai  sydd  ynddo  fe— 

Y  ddinas  ddisglaer,  nefol,  glir ; 
Y  man  na  fu,  y  man  nad  oes, 
Na  phoen,  nac  ing.  na  gwae,  na  Joes, 
Ond  heddwch  llawn  a  chariad  pur. 
w. 
877-    Dedwyddwch  y  n  efoedd. 
M.  s— Dyfrdwy,  63.    Elizabeth,  70. 
f)  ì  FUGAIL  Israel,  dwg  fi  'mlaen, 
^    I'r  d'awel  lân  orphwysfa, 
I'th  nefol  lys,  o'm  poen  a'm  pla, 
I  ganu  Aleluwia. 
1  I  Seion  wych,  Paradwys  wiw, 
Lle  mae  fy  Nuw'n  cartreíu, 


Gael    rhoddi    'mhwys,    a    chuddio 
Yn  mynwes  wen  yr  Iesu. ,    ['mhea 

3  Myfyrio  fod  íy  hyfryd  le, 

0  fewn  i'r  ne',  yn'barod, 

Sy'n  gwneyd  i'm  henaid  cu  bob  cam 
Hiraethu  am  ymddattod. 

4  Ar  aden  cerub,  af  yn  hy' 

Trwy  ganol  llu'r  gelynion, 
Nes  dod  yn  Uwyr,  er  gwaetha'r  llid, 

1  hyfryd  fynj^dd  Seion.  w. 

ö7o.  Tyrfa  y  gwaredigion. 
m.  C— Ballerma,  91.    Farrant,  83. 
]VTI  welaf  dyrfa  draw  o'm  biaen, 
x  x  Yn  canu  ar  ben  eu  taith, 
Ac  wedi  gor})hen  d'rysu  ar  hyd 
Yr  anial  garw,  maith. 

2  'Nol  cyfeiliorni  ar  y  dde, 

Ac  ar  yr  aswy  law, 
Heb  un  cyfeiJiorn,  maent  yn  awr, 
Yn  canu'n  beraidd  draw. 

3  Te  ddarfu  eu  rhyfel,  er  ei  rym, 

Fe  ddarfu  eu  poen  au  gwae; 
Ac  maent  yn  yfed  heddyw  o'r  wledd 
Dragwyddol  sy'n  parhau. 

4  'Da  un  o'r  nwydau  i  mewn  i'r  nef 

A'u  blinodd  yn  y  byd ; 
Tragwyddol  gariad  fel  y  môr 
Sy'n  llanw  yno  i  gyd. 
6  Pob  parch  a  haeddiant,  gras  a  daw«, 
Pob  enw  oll  o  ddyn, 
Sydd  jmo'n  hollol  suddo  i  ìawr 
l"n  lesu  mawr  ei  hun. 
6  Mae  Iesu  ei  hun  yn  awr  yn  fwy 

Isra'r  cwblîs  y  nef;  ^ 

A'u  holl  ddifyrwch  byth  a  byth 
\rw  edrych  arno  ef.  w. 

879.       ehan  ii. 

M.  c— Farrant,  83.    Ballerma,  91. 
'"TiOES  un  genfÌ2:en  ddaw  i  bhtìi 
■^  Ydyrfahyfrydfry; 
^ia  dim  ond  nefol  í'aith  fwynhau 
O  gariad  lesu  cu. 
2  Maent  wedi  anghofto'r  groes  a'r  gwae, 
A  thristwch  anial  dir; 
Ac  heddyw'n  yfed  cariad  rhad, 
Fel  dwrfr  gloyw,  pur. 

5  Dod  ynwyf  hiraeth,  Iesu  mwyn, 

Am  y  dragwyddol  wledd ; 
A  rho  i  mi  broíi  yma  íias 
Pieserau  draw  i'r  bedd.  w. 

880.  Y pererinion  ar  ben  eu  taüh. 
M.  C— Tallis,  84.    Tiverton,  &ó. 
"]\/|"AB  perermion  draw  o'm  blaun, 
"ÍXA-  Yn  canu'r  anthem  bur, 
Ac  heddyw'n  edrych  fel  o  beil, 
Ar  dd'rysni'r  diffaeth  dir. 


Y  NEFOEDD. 

t  Maent  hwy'n  rhyfeddu'r  dwyfol  ras 
A'u  nerthodd  ar  eu  taith ; 
A  chaìiu  cariad  addfwyn  Oen 
Êfyddlonaf  y w  eu  gwaith. 

5  O  î  nertha  finnau  i  edrycli  draw, 

Heb  ŵyro  o  un  tu, 
Nes  i  mi  gyrhaedd  mewn  i  byrth 
Caersalem  newydd  fry. 
4  Rho'r  delyn  euraidd  yn  ein  llaw\ 
Ac  yn  ein  hysbryd  dàn, 
Ac  yn  mheryglon  anial  dir 
Erfyniau  pur  a  chân. 

6  Ni  awn  fel  hyn  yn  ngwres  y  ne', 

Fel  un  lliosog  lu, 
Trwy  demtasiynau  heb  ddim  rhif, 
I  mewn  i'r  nefoedd  fry.  w. 

881«  Gorphwys  yn  y  nef. 
M.  C— Ballerma,  91.     Farrant,  83. 

"ftTAE'n  hyfryd  meddwl  ambell  dro, 
^tA-  Wrth  deithio  anial  le, 
Ar  ol  ein  holl  flinderau  dwys, 
Cawn  orphwys  yn  y  ne'. 

2  Pan  ar  ddiífygio  gan  y  daith, 

A  lludded  maith  y  Ue, 
Mor  hoíf  yw  gwybod— wedi  hyn 
Cawn  orphwys  yn  y  ne'. 

3  'Nol  teimlo  archoll  llawer  saeth, 

A  phrofedigaeth  gref, 
A  dioddef  gwres  y  dydd,  a'i  bwys, 
Cawn  orphwys  yn  y  nef. 

4  Mae'n  gysur  meddwl,  pan  fo'n  dod 

Len  àros  ei  wyddfod  ef, 
Yn  cynnal  ei  dragwyddol  bwys, 
Cawn  orphwys  yn  y  nef. 

5  Er  colli  ein  cyfeillion  hoff 

Yn  yr  Iorddonen  gref. 
Mae'n  felus  meddwl — etto  'nghyd 
Cawn  gwrddyd  yn  y  nef. 

6  Cymhwyser  ni  drwy'r  Ysbryd  Glân, 

A'i  rasol  ddoniau  ef, 
Nes  delom  fel  twysenau  llawn, 
ín  addfed  iawn  i'r  nef.       E.  B. 

882.  Undeb  y  gwaredigion. 

U.  c— Ballerma,  91.    Martyrdom,  90. 


1\TAE  brodyr  i  mi  aeth  yn  mlaen 
J3I-L  Yn  holliach  a  chyttûn ; 
Deng  mil  o  filoedd  yw  eu  cân, 
Er  hyn  nid  yw  ond  un. 

2  Mae  pawb  o'r  brodyr  yno'n  un, 

Heb  neb  yn  tynu'n  groes ; 
Yn  moli'r  Duwdod  yn  y  dyn, 
A  chofio'i  angeu  ioes. 

3  Ni  theimlir  yno  unrhyw  boen, 

Na  chwyno  gan  un  clwy'; 
Ond  pawb  mewn  hwyl  yn  moli'r  Oen 
I  dragwyddoldeb  mwy. 


4  Daw'r  holl  dduwiolion  yno  'nghyd* 
O'r  gogledd,  de,  heb  ri', 
A'u  holl  gadwynau'n  chwilfriw  m^n. 
A'u  cân  am  Galfari  d.  m. 

8So.   Oolwg  ar  y  wlad  well. 
M.  c— St.  Stephen,  78.  St.  Leonard,  y.  24. 

TyEL,  cyfod,  f'enaid,  gwel  y  wlad, 
*  '    Mae'n  awr  yn  aeosbnu; 

Dy  etifeddiaeth  nyfrýd  rad, 
*LÍe  nad  oes  poen  na  gwae. 

2  Ymddangos  mae  yr  hyfryd  dir, 
Tu  draw  i'r  byd  a'r  bedd, 

Lle  mae'm  cyfeìllion  oll  yn  bur, 
Mewn  hawddíyd,  ac  mewn  hedd. 

3  Wel,  daew'r  wlad  caf  cyn  bo  hir 
Fod  ynddi  byth  yn  by w ; 

Lle  trig  cyfiawnder  dwyfol  pur, 
Yn  sanctaidd  wyddfod  Duw. 

4  O !  brysia.  f'enaid,  dos  yn  mlaen, 
Ymddiried  yn  dy  Dduw ; 

Nes  dod  yn  iach.  trwy  ddwr  a  thàn, 
Yn  dawel  ato  i  fyw.  d.  j. 

884.  Dydd  rhyddid  y  ddyweddi. 
2.  8.— Luther,  t.  30.  Aberüeen,  103. 

■RRYDNAWN, 

JJ  Ar  y  ddedwyddaf  awr  a  gawn, 
Y  talodd  lesu'n  eithaf  liawn, 

Y  dwyfol  iawn  i'm  hanwyi  Dad; 
Palraantodd  ffordd  o  Galfari 

l'r  nefoedd  fry,  trwy  rm  ei  waed. 

2  Mae'n  awr 
Yn  eistedd  ar  yr  orsedd  fawr, 
Yn  Arglwydd  uífern,  nef,  a  ilawr, 

Hyd  foreu  wawr  adgodiad  dydd, 
Pan  gollwng  ei  ddy weddi  ddrud, 
O  lwch  y  byd,  yn  bertíaith  ryud. 

3  Fydd  son 
Km  alar,  griddfan,  gwae  na  pho^n, 
Yn  nghwmni'r  addfwyn  anwyi  üen, 

0  fewn  i  Seion  sanctaidd  fry ; 
Ond  yfed  dyfroedd  dwyfol  flas 

Darddodd  i  maes  o  Gaìíari.      w. 

8  8  5 . "  Yr  hyfryd  dir  bwrcasodd  ef. " 
2. 8.— Bethesda,  105.    Dorcas,  107. 

*yN  awr,  '  [lawr, 

x    Sancteiddiol   Ysbryd,   tyr'd  i 
Disgleiria  hyfryd  foreu  wawr— 

Goleuni  mawr  o  entrych  nef ; 
Eel  delo'm  henaid  wel'd  yn  glir 

Yr  hyfryd  dir  bwrcasodd  ef. 
2     'Does  fan 
O'r  ddaear  foddia'm  henaid  gwan ; 
Diangodd  rhwng  y  sèr  i'r  lan, 

1  'mofyn  rhan  sydd  uwch  yr  haul: 
Yn  mynWes  f  Arglwydd  mawr  y  mae 

Gwiedd  i  barhau,  nad  oes  o'i  haiL 


T  NEFOEDD. 


8         Ygwin 
Sydd  yno,  uiae  o  nefol  rin, 
I  nerthu'ni  henaid  pan  yn  flin, 

Gan  grcesau  sy'n  fy  ntrhuro  o  hyd : 
Wrth  yfed  hwn,"myfi  af  trwy 

Gystuddiau  ìnwy  nag  ẃyr  y  byd.  w. 

886.  Canu  am  rad  ras. 

2.  8.— Bethesda,  105.    Braint,  T.  31. 
T>  YDD,  bydd,  [ddydd, 

-^  Rhyw  ganu  peraidd  iawn  ry  w 
Pan  ddelo'r  caethion  oll  yn  rhydd ; 

Fe  droir  eu  fiydd  yn  ol wg  fry ; 
Cydunant  bvth,  heb  dewi  a  son, 
I  foli'r  Oen  fu  ar  Galfari. 
2         Ond  gwledd 
Sydd  etto'n  bod  tu  draw  i'r  bedd, 
Dros   byth   i'w   chael   i'r   gwael   eu 
gwedd ; 
Lle  bydd  caniadau  rnaith  di-ri', 
I  bara  beunydd  yn  ddiboen, 
Gan  foli'rOen  fu  ar  Galfari. 
$         Rhad  ras, 
Yw'r  newydd  gân  bereiddia'i  blas 
Fu  'rioed  ar  wyneb  daear  las ; 

Hi  ddeil  ei  blàs  pan  losgo'r  byd, 
A  berwi  o'r  môr,  a'i  donau'n  dân, 
1  Y  nefol  gân  fydd  gras  i  gyd.     ajs. 

887.  Dedwyddwch  y  trigfanau 

nefol. 
2.  8.— Aberdeen,  103.    Luther,  t.  30- 
[~AE,  mae, 
Yr  amser  hyfryd  yn  nesau, 
Pan  gaffo  f'eriaid  ei  ryddhau, 

O'm  tŷ  o  glai,  fyn'd  tua'm  gwlad ; 
Kid  yma  mae  'ngorphwysfa  i ; 
Mae  hono  fry  yn  nhŷ  fy  Xhad. 
2         Bob  dydd, 
Fy  nhabemacl  brau  o  bridd 
0:*i  sylfaen  yn  adfeilio  sydd ; 

Nid  ydyw  amser  hwn  yn  mhell : 

O  !  f  er.aid,  cofia  hyn  bob  cam, 

A  meddwl  am  adeilad  well. 

8         Fry,  fry, 

Uwch  awyr  las,  a'i  disglaer  lu, 

Mae  hoìl  hyfiydwch  f  enaid  cu, 

'Does  dim  daioni  yma  i'w  gael : 
'Bwyf  wedi  gwel'd  à  phrofi'r  byd ; 
'Does  ynddo  i  gyd  ond  gwagedd 
gwael. 
4         Parhau 
Slae  cariad  Duw  i'w  anwyl  rai ; 
Hwy  gânt  yn  wastad  ei  fwynhau, 
Heb  achwyn  trai  yr  ochr  draw : 
O !  na  bawn  gydag  ef  yn  byw ! 
Fy  Mhriod  y w !  "pa  bryd  y  daw  ? 

6         Daw,  daw, 
Fy  anwjTl  Iesu  maes  o  law, 
I'm  cyrchu  drwodd  ì'r  wlai  draw, 


1P 


T'r  bywyd  distaw,  pur,  di-boen;T« 
Caf  ganu'n  llawen  gyda'r  Uu, 
Gàn  Moses  fry,  a  chân  yr  Oen.  D.  J 

o  O  8 .   Llawenydd  yn  wyneb  angeu. 
7.  6.  d.— Tal  y  llyn,  t.  37.    Manheim,  111. 
Y^ADAW  wnaf  â'r  babell 
■*■   'Rwy'n  trigo  ynddi'n  awr ; 
Colofnau'r  tŷ  ddattodir, 

Fe'u  cwympir  oll  i  lawr ; 
A  pob  gwahan-glwyf  ymaith 

Glân  fuddugoliaeth  mwy ; 
'Rwy'n  ctanu  wrth  gofio'r  boreu 

Na  welir  arnaf  glwy'. 

2  Ar  fyr  caf  rodio  Uwybr 

Na  ddeuaf  byth  yn  ol ; 
Mi  rof  ffarwel  tragwyddol* 

I'r  holl  forwyníon  ffol; 
Dedwyddwch  maith  di-ddarfod 

Sydd  uchod  i  barhau : 
O !  f  enaid,  dechreu  ganu, 

Mae'r  amser  yn  nesau. 

3  Fe  dderfydd  i  mi  bechu, 

Iacheir  yn  lân  fy  ne:hlwy\ 
Ond  byth  ni  dderfydd  canu 

Am  faddeu  pechod  m^ry ; 
Caf  gorph  yr  hen  farwolaeth 

I  lawr,  ni  chyfyd  byth, 
A  gwledd  ar  fynydd  Seion, 

Dragwyddol,  bur,  ddilyth.    M.  B. 

8b9.  Cysson  fiuynhâd  o  Dduw 
tu  draw  i  angeu. 
7.  6.  d.— Jabes,  116. 
TTT YF  yma  dan  y  tonau, 
1  f    Yn  griddfan  lawer  awr, 
Yn  methu  cadw  'ngolwg 

Ar  y  Messiah  mawr ; 
Fe  ddaw  y  dydd  caf  nofio, 
O  fe^vn  i'w  dawel  hedd; 
Nas  colla'i  ngolwg  arno, 
Yr  ochr  draw  i'r  bedd.  j.  t. 

890.  Gweled  Iesu  yn  y  nefoedd. 
7.  6.  D.—Manheim,  111.  Syria,  T.  38, 
"R YDD  gwel'd  gogoniant  Iesu, 

A  chono'r  manau  bu, 
Yn  ennyn  cân  o  newydd 

Trwy"r  holl  nefolaidd  lu : 
Ei  wel'd,  a  chofio  Bethle'm, 

A'i  eni  yno'n  dlawd — 
Bhyfeddod  nef  y  nefoedd 

i  ydd  gweled  Duw  mewn  cnawd. 
2  Ei  wel'd,  a  chofio'r  cwpan 

Yn  Gethsemane  ardd ; 
Ei  gofio'n  dod  o  Edom 

011  yn  ei  wisg  yn  hardd ; 
Ei  wel'd,  a'i  holl  elynion 

Yn  droedfaingc  dan  ei  draed; 
Ei  wel'd,  a  chofio'n  golchi 

O'n  beiau  yn  ei  waed. 


Y  NEFOEDD. 


8  Ei  wel'd,  a  chofio'r  gofyn 

Yn  y  feichniaeth  fawr, 
"Wrth  fyn'd  i'r  ddeddf  yn  ddiwedd, 

Rhof'i  fywyd  glân  i  lawr; 
Mvn'd  dan  ef  hoíi  felldithion, 

A  diodde'i  dig  yn  llawn, 
Heb  ryddid  o'i  gafaelion 

Nes'llenwi'r  nef  âg  Iawn, 
4  Ei  wel'd,  a  chofio  'i  daro 

A  miniog  gledd  ei  Dad, 
A  thy wallt  i  farwolaeth 

Ei  enaiddros  ei  hâd; 
Pa  fodd  na  bydd  yr  olwg 

Ar  Brynwr  euog  ddyn, 
Yn  ennỳn  cân  a  syndod 

Trwy'r  nefoedd  fawr  ei  hun  ?  "B.  0. 

891.  Gorphwysfa  y  saint. 

7. 8  — Hosannah,  T.  32.    Penllwyn,  Y.  33. 
"Y"  TIR  dymunol  peraidd, 
x     Yr  ardal  hyfryd  euraidd, 
Ag  oedd  yn  mheli  yn  sefyll  draw, 

À  ddaeth  ger  liaw  o'r  diwedd ; 
Er  liudded,  ac  er  blino, 
Na  fydded  in  ddiíiYgio, 
Yr  ym  yn  nesnes,  awn  ar  frys 

I  inewn  i'r  llys  yn  gryno. 
2  Cawn  orphwys  yn  ddiangoJ 

O'n  temtasiynau'n  holiol, 
Mewn  maith  dangnefeddpur,  di-drai, 

Sydd  yn  parhau'n  dragŵyddoi; 
A  hyfryd  ymddifyru 
Yn  ein  Hanwylyd,  lesu, 
A  threulio  Sabbath  melus,  gwiw, 

Tragwyddol,  i'w  foliannu.         w. 

892.  Diwcdd  y  daith. 

6.  8.— Gwladys,  135.    Normandy,  137. 
T)  AW  diwedd  ar  fy  nhaith, 
-^  A'm  pererindod  trist ; 
Gorphena'm  llafur  waith, 

Caf  orphwys  gyda'm  Crist: 
O  fewn  éi  goì  y  gwnaf  fy  nytb, 
Ddychweläí'  byth  i'r  byd  yn  oL 
2  Fe  dderfydd  mwyacli  sôn 

Am  alar,  tristwch,  gwae, 
Y  pechod  cas,  a!r  poen, 

I  liino'r  duwiol  rai : 
O !  hyfryd  waith  fydd  moli'm  Nêr 
Uwch  law  y  sêr  i  oesoedd  maith. 
S  Caf  wel'd  fy  anwyl  Dad 

P'arweiniodd  ar  fy  nhaith, 
A'm  carodd  i  yn  rhad 

O  dragwyddoldeb  maith ; 
A'r  anwyl  Oen,  fu  drosof  fì 
Ar  Galfaii  mewn  dirfawr  boen.    W. 

893.  Hiraeth  am  y  nef. 

6. 8.— Rainoth,  T.  47.    Gwladys,  135. 
rjAERSALEM,  dinas  hedd, 
^  O !  na  bawn  yno'n  by  w ; 
0  Uyd  cawn  weled  g  wedò, 


A  llewyrch  wyneb  Duw : 
Mae  weithiau'n  dy  wyll  arna'i  'n  awr ; 
Py  haul  nid  ä  by th  yno  i  lawr. 

2  Yn  Nuw  ymddiried  'rwyf 

^Yrth  deithio'r  llwybr  cul; 
Fe'm  dygodd  eisoes  trwy, 

Do,  gyfyngderau  fil ; 
Hyderus  etto  wyf  trwy  ffydd 
Yn  nerth  fy  Nuw  caf  gario'r  dydd. 

3  Caf  wel'cTf  Anwylyd  cu 

Pan  elwyf  draw  i  dre', 
Yr  hwn  o'i  gariad  fu 

Yn  dioddef  yn  fy  lle ; 
Caf  wel'd  yr  Iesu— digon  yw ; 
Mae'r  Oen  a  laddwyd  etto'n  fyw.  D.jr. 

894.  Pen  y  daith. 

6.  8.— Alun,  a.  18.    Gwladys,  135. 
"J\  TAE  lluoedd  maith  yn  mlaen, 
•*-r-L  'Nawr  o'u  carcharau'n  rhydd, 
A  gorfoleddu  maent 

011  wedì  cario'r  dydd: 
I'r  lan,  i'r  lan  diangasant  hwy, 
Yn  ol  eu  traed  y  sangwn  mwy. 

2  Gadawn  y  byd  ar  ol, 

Y  byd  y  cawsom  wae, 
Y  byd  ag  sydd  bob  dydd 

Yn  ceisio'n  llwfrhau : 
Ni  welwn  wlad  rhwng  ser  y  nef 
Sydd  fìl  o  weithiau'n  well  nag  ef. 

3  A  fodd  'tifeddion  gras 

Yn  nyfnder  môr  i  lawr, 
"Cn  waith  a  ddaetli  i  maes 

O'r  dwfn  gystudd  mawr  ?  Clan, 
Na  wnant,  na  wnant ;  ni  ddown  i'r 
1  dir  y  by wyd  yn  y  man. 

4  Cawn  lanio  i  mewn  i  fysg 

Y  rhai  y  clywsom  son, 
Gànasaní  baẁb  ei  wisg 

Yn  nwyfol  waed  yr  Öen; 
A  gwleddâ'n  llon,  heb  ddiwedd  mwy, 
Yn  bur  yn  eu  cwmpeini  h^. 

5  Cawn  wel'd  yr  addfwyn  Oen, 

Fu  farw  ar  y  hryn, 
Yn  medi  ffrwyth  ei  boen 

Yn  hyfryd  ỳ  pryd  hyn ; 
Bydd  myrdd  heb  rif  yn  canu  'nghyd 
I'r  hwn  fu  farw  dros  y  byd. 

6  Fe  eenir  coron  ddrain 

AVrth  ganu  gwaed  y  groes ; 
Fe  gofìr  picell  fain 
Wrth  gofio  angeu  loes ; 
Fe  seinia'r  holl  dorfeydd  yn  un 
Bob  rhan  o  boenau  Mab  y  dyn.    w. 

895.  Cartrefle  Duio  aH  saint. 

6. 6.  4,— Malvern,  146.    Bethel,  147. 
.E  'r  Ganaan  hyfryd  di*aw 
Yn  dangos  fel  gerllaw 
Ynngoleu'rnef; 


MAl 


Dewch  bellach  tua'r  wlad, 
Cartrefle  pur  ein  Tad, 
Na  flined  dim  o'n  traed, 

Nes  myn'd  i  dref. 
2  Grawn  sypiau  yno  sydd 
Yn  hongian  nos  a  dydd, 

Ar  winwydd  pur, 
I  ddisychedù  y  rhai 
Fu'n  griddfan  ctan  eu  gwae, 
O  gystudd  a  phob  trai, 

Mewn  anial  dir. 
S  Rhyw  ganad  fel  y  mör, 
Anfeidrol  berffaith  stor, 

Heb  derfyn  mwy, 
Sy'n  llifo'n  loyw,  las, 

0  dan  y  faingc  i  maes 

1  etifeddion  gras— 

Eu  bywyd  hwy. 
é  O !  heddwch  pur  y  nef ! 
'Does  a:i  hadnebydd  ef 

Tu  yma  i'r  bedd : 
Ddeallodd  neb  erioed 
Sy'n  trigo  is  y  rhod 
Y  pleser  sydd  yn  bod 

Mewn  nefól  hedd. 


w. 


896.  Moliant  y  nefoedd  i 

Waredwr. 
7. 6.  8.— Llangeitho,  a.  9.  Altenberg,  153. 
rpORF  fydd  o  angylion  gwyca, 
x  Cerubiaid  pur  yn  un, 
Maith  dorfeydd  o  seraphim, 

Yn  canu  i  Fab  y  dyn ; 
A  chaniadau  fydd  y  rhai'n 

Na  ddaeth  i  feddwl  dyn  erioed, 
Ag  sy'n  trigo  is  y  nen, 

I  í'od  eu  bath  yn  bod. 
2  O  î  foreuddydd  dedwydd  iawn, 

Pan  ddelo'r  dorf  yn  un, 
O  bob  cwr  i'r  ddaear  faith 

I  gwrdd  à'u  Harglwydd  cun,- 
Derfydd  goftd  a  phob  gwae, 

A  derfydd  temtasiynau  maith ; 
Derfydd  pechod  mawr  ei  rwysg, 

A  derfydd  dyrys  daith.  w. 

897.  "  Cartrtjltfy  Anwylyd." 
bau.  4ll.—Llantrisant,  154.  Antwerp, 

155. 

'MAWB   'rwy'n  gwel'd   yr    ardal 
x^     hyfryd, 

Hen  gartrefle  fy  Anwylyd ; 

Gwlad  lle  mae  pob  rhyw  gysuron 

Yn  llifeirio  í'el  yr  afon. 
Z  Ffarwel  bellach,  hen  bleserau, 

Dwyllodd  f  ysbryd  fil  o  weithiau ; 

'Nawr  'rwyf  wedi  ffeindio  hawddfyd 

Nad  oes  ynddo  radd  o  ofid. 
%  Cefais  berl  gweli  nag  o'r  India, 

ŵ'  ei  a^daear  í'y  th  nis  prisia ; 


NBFOEDD. 

Iesu  a'i  drysor— dyna'i  sylwedd ; 
Is'ef  y  nefoedd  yn  y  diwedd. 

4  Fe  ddaw'r  dydd  y  caf  fi  ganu 
Concwest  bai  oedd  yn  fy  maeddu ; 
Haleluwia  nefol  hyfryd, 
Diwedd  pechu,  diwedd  goíid. 

5  Blwyddau  hirion  o  rvfela 
'N  oruchafiaeth  a  derfyna ; 
Fe  dry  galar  am  bob  beiau 
Y"n  Hosannah,  ond  eu  maddeu.    w. 

898.       rhan  ii. 

8au.  411.— Llantrisant,  154.    Antwerp, 

155. 

"p  '  enaid,  cred,  anghofia'th  ofid,, 

**-   Edrych  i'r  ardalöedd  hyfrjTd 

Hed  o'r  byd  sy  'mron  a'th  orfod, 

Y  mae  gwleddoedd  i  ti'n  barod. 

2  Dacw'r  gwledydd  hyfryd,  helaeth, 
Roddwyd  i  mi'n  etifeddiaeth ; 
Lle  mae  cariad  pur  yn  llifo 
Dros  ardaloedd  gras  heb  fiino. 

3  Dacw'r  wlad  caf  íì  deyrnasu 
Gyda'm  hanwyl  Brynwr  lesu, 
Gwledda  o'i  gariad,  gwel'd  ei  wyneb, 
Draw  i  derfyn  tragwyddoldeb. 

4  O  !  na  fedrwn  yno  ddringad 
Hanner  cynted  a'm  dymuniad; 
Mi  awn  gyda'r  awel  hyfryd 
Maes  o'r  byd  i  dir  y  bywyd. 

5  'Rwyf  yn  cly  wed  myrdd  o  seintiau 
'Nawr  yn  canu  eu  telynau, 
Ac  yn  taro  un  Hosanna, 
Dechreu  anthem  pen  Calfaria. 

6  Dengmil  o  delynau'n  canlyn, 
Cán  heb  ddechreu,  cân  heb  derfyn, 

Y  cerubiaid  gyda'r  seintiau 
Yr  un  sylwedd  eu  caniadau. 

7  Minnau  gaf  fod  yn  eu  cwmni, 
Cyn  pen  gronyn  yno'n  canu, 
Edrych  gyda  hwy  yn  wyneb 
Disglaer  Brenin  tragwyddoldeb.     w. 

899.  Digonolrwydd  llawtnydd  yn 

y  ntf. 

8.  7.  D.— Dismission,  160.  Edinburgh,  164. 

NID  oes  terfynar  flynyddau 
Yn  y  wlad  a  welaf  draw ; 
Nid  y  w  myrdd  o  oesoedd  hirion 

Yno'n  unig  ond  lled  llaw; 
Sylwedd  ydy w'r  oll  sy'n  dyfod— 

011  sy'n  dyfod  sy'n  parhau; 

Pethau  gwych  heb  eu  cymmysgu 

Gaf  ar  fyrder  eu  mwynhau. 

2  Yno  erys  fy  nedwyddwch, 

Heb  gymmysgu,  fyth  yn  un ; 

Digyfnewid  gwrthddrych  cariad, 

Jtf'islly  cariad  pur  ei  üuüì 


Y  NEFOEDD. 


'R  un  fydd  Duw  i  dragwyddoldeb— 
Mór  o  gariad  heb  ddim  trai ; 

Fel  efe  bydd  fy  hapusrwydd— 
Ffrwd  lifeiriol  yn  parhau. 

8  0 !  mor  hyfryd  yw'r  meddyliau 

Fod  yr  amser  hyny  ar  ddod  ; 
Y  ìnae'r  hiraeth  sy'n  fy  nghalon 

Heb  un  terfyn  iddo'n  bod; 
'Dall  yr  holl  greadigaeth  eang, 

Nai  gogoniant  o  un  rhyw, 
Lanw  'nghri,  na  llanw  f'enaid, 

Na  dim  arall  ond  fy  Nuw. 

4  Yno  llenwir  fy  nymuniad, 

Er  ei  faint,  ac  er  ei  gri, 
Fy  holl  wagder  wneir  i  fyny 

Gyda'r  Duwdod— Un  yn  Dri ; 
Mi  gaf  yfed  o  ffynnonau 

Gwir  ddedwyddwch,  a'm  dyfrhau, 
A  dadguddiad  pur  o  fywyd, 

A  llawenydd  i  barhau. 

5  Mi  gaf  glywed  cydsain  hyfryd 

Digrëedig  Dri  yn  Un, 
Yn  cyhoeddi  heddwch  nefol, 

Perffaith,  wrthyf  fi  fy  hun : 
Saint,  seraphiaid,  ac  angylion,  _ 

Mewn  rhyw  gydsain  bena'  erioed, 
Gyda  mi  yri  seinio'r  anthem 

Am  anfeidrol,  ddwyfol  glod.       w. 

900.  Tragwyddol  orphwysfa  y 

saint. 
8.  7.  D.—  Dolwar,  t.  56.    Moriah,  A.  10. 
Q !  DDEDWYDDddydd.tragwyddol 
orphwys 
Oddi  wrtri  fy  Uafur,  yn  fy  rhan, 
Yn  nghanol  môr  o  ryfeddodau, 

Heb  waelod,  terfyn  byth,  na  glàn: 
Mvnediad  helaeth  mwy  i  bara 

0  fewn  trigfanau  Tri  yn  Un  , 
Dwfr  i  nofio  heb  fyn'd  trwyddo, 

Dyn  yn  Dduw,  a  Duw  yn  ddyn. 

2  Byw  heb  wres,  na  haul  yn  taro, 

Byw  heb  oí'ni  marw  mwy ; 
Pob  rhyw  alar  wedi  darfod, 

Dim  ond  canu  am  farwol  glwy'; 
Nofio  yn  afon  bur  y  by  wyd, 

Bythol  heddwch  sanctaidd  Dri, 
Dan  dywyniadau  digymylau 

Gwerthfawr  angeu  Caìfari.     a.  G. 

901,  Y porthladd  dymunol. 

8.  7.  d.— Dolwar,  T.  56.    Esther.  T.  55, 

"]Vf  AE'r  dydd  yn  dod  i'r  hâd  bren- 
1VL    hinol 

1  gael  mordwyo  tua'u  gwlad, 
O  gaethiwed  y  priddí'ehii, 

I  deyrnasu  gyda'u  Tad ; 
Eu  fi'ydd  yno  dry  yn  olwg, 
A'u  gobaith  eiddil  yn  fwynhâd ; 


Annherfynol  fvdd  yr  anthem, 
Dyrchàfu'r  òen  a'i  werthfawr  waed. 

2  Bererin  Uesg  gan  rym  ystormydd, 
Cyfod  d'  olwg,  gwel  y  wawr; 
Yr  Oen  yn  gweini'rswyddgyfryn^ol, 
Mewn  gwisgoedd   llaesiori    hyd  y 
llawr : 
Gwregys  euraidd  o  ftyddlondeb ; 

^Yrth  ei  odx  au  clycliau'n  llawn ; 
Llwyr  faddeuant  i  'bechadur 
Ar  gyfrif  ei  anfeidrol  iawn.  A..  ö. 

902.  Góbaith  gyjynfydedig. 
8.  7.  d.— Esther,  t.  55.    Dolwar,  T.  56. 
(~\S  rhaid  wynebu'r  afon  donog, 

]\iae  un  ì  dori  grym  y  lli', 
Jesu,  f'  ArchoíTeiriad  fi'yddlawn — 

i)yna  ddigon  byth  i  mi : 
Yn  ei  waed  caf  waeddi,  Concwest 
Ar  aníreu.  uffern,  byd,  a'r  bedd  J 
Tragwyddoldeb  byth'heb  bechu, 
Yn  ogoneddus  ar  ei  wedd. 

2  Yn  Ue  cario  corph  o  lygredd, 

Caf  gyd-dreiddio  â'r  côr  sydd  fry, 
I  ddiderfyn  ryfeddodau 

lachawdwriaeth  Calfari; 
By w  i  wel'd  yr  Anweledig, 

Fu  farw,  ac  sydd  etto'n  fyw ; 
Bythol,  anwrahanol  undeb, 

A  chymdeithas  â  fy  Nuw. 

3  Yno  caf  ddyrchafu'r  Person 

A  osododd  Duw  yn  Iawn, 
Heb  ddychymyg,  llen,  na  gorchudd, 

F'enaid  ar  ei  udelw'n  llawn  ; 
Yn  nghymdeithas  y  dirgelwch 

Dadguddiedig  yn  ei  gíwy', 
Addoli'r  Mab  i  dragwycldoìdeb, 

Heb  golli  'ngolwg  amo  mwy.  A.  G. 

903 .Trysor  tu  draw  iW  Iorddonen. 
8.  7.  4— Aima,  179.    Peniel,  172. 

">J"ID  o'r  ddaear  mae  fy  mhleser, 
x       Nid  o'r  ddaear  mae  fy  ngrym, 
Nid  o'r  ddaear  mae'm  Uawenydd, 

Tlawd  wyf  yma — 'feddaf  dcíim : 
Draw'r  Iorddonen, 

Mae  fy  nghyfoeth  a  fy  ngwlad. 

2  Nef  yw  meddiant  yr  angylion, 

Daear  ydyw  meddiant  dyn; 
Ond  fe  ddarfu  i'm  ffydd  i  wneuthur 
Nef  a  daear  fawr  yn  un ; 

'Rwyf  yn  hòni 
Hawl  ì'r  oil  sydd  gan  fy  Nuw. 

3  Mae  fy  enaid  yn  ehedeg, 

Ac  yn  dringo  i  fyny  iry ; 

Mae  fy  esgyrn  yn  ym  drwsio 

1  Jechu  yn  y  ddaear  ddu ; 

Mi  ddo'n  gryno 
Etto  'nghyd  rỳw  ddyddaddaw.  w. 


Y  NEFOEDD. 


s  904»     Gwlad  héb  bechod. 

■     8. 7.  4.— Verona,  174.    Erankfort,  173. 

iyTAE  fy  nwydau  wedi  'nilino 

""      Ganwaith  yn  yr  anial  hyn, 

Lle  bwyf  fi,  maent  hwythau  yno, 

Bwyf  ar  foroedd,  bwyf  ar  fryn : 

O !  am  deimlo 
Rhyddid  paradwysaidd  dir. 

2  Nid  oes  gofid,  nid  oes  terfysg, 

Nid  oes  achwyn  o  un  rhyw, 

Nid  oes  poen,  ac  nid  oes  galar, 

O  fewn  dinas  bur  fy  Nuw : 

Cariad  perífaith 
Yno  sy'n  anadlu'r  lle. 

3  Ni  ddaw'r  llygad  gwibiog  yno 

Ag  sy'n  crwydro  i  bob  lle, 
Ac  yn  peri  i'r  galon  oeri 
At  wrthddrychau  pur  y  ne'; 

Un  rhy  w  gariad 
Yno'n  unig  aiíf  â'm  bryd. 

4  Ni  ddaw  cwmmwl  du,  terfysglyd, 

Ni  ddaw  anghrediniaeth  mwy, 
Ni  ddaw  yntau— ofn  marw, 
Fyth  i  rocldi  i  mi  glwy'; 

Teyrnas  sicr, 
Heb  un  gelyn,  heb  un  gwae.     w. 

905  •     Undeb  y  nefoedd, 

8.  7. 4.— Peniel,  172.    Alma,  179. 
f)S  yw  tegwch  d'wyneb  yma 
^    Yn  rhoi  myrdd  i'th  garu'n  awr, 
Beth  a  wna  dy  degwch  hyfryd 
Yna  yn  nhragwyddoldeb  mawr? 

Nef  y  nefoedd 
Dy  ryfedda  fyth  heb  drai.] 

2  Pa  fath  uchder  rhed  fy  nghariadP 

Pa  fath  syndod  fydcl  pryd  hyn, 
Pan  y  gwelwyf  dy  ogoniant 
Perffaith  llawn  ar  Seion  fryn  ? 

Anfeidroldeb 
O  bob  tegwch  maith  yn  un. 

3  Pa  feddyliau  uwch  eu  deall 

Gaf  fi  yno  ynwy'  f'hun, 
Wrth  ystyried  bod  y  Duwdod 
Perftaith  pur  a  minnau'n  un  P 

Dyma  gwlwm 
Nad  oes  iaith  a'i  dod  i  maes. 

4  Cwlwm  wnaed  yn  nhragwyddoldeb, 

Sicr,  cadarn,  mawr  ei  rym, 

Nas  gall  myrddiwn  o  flynyddau 

'I  dori,  neu  ei  ddattod  ddim : 

Gwna,  fe  bery 
Tra  parhao'm  Duw  mewn  bod. 

5  C'lymau  natur  oll  a  friwir, 

A'i  chyfreithiau  ânt  yn  ddim ; 
Ond  fy  undeb  i  â'r  nefoedd 
Sydd  yn  llawer  mwy  ei  rym: 

Digyfnewid, 
Yw  yn  hollol  fel  fy  Nuw. 


6  Nis  gall  einioes,  nis  gall  angeu, 
Nis  gall  angel  cadarn  cry , 
Cerubim,  nac  awdurdodau, 
Na  holl  luoedd  nef'oedd  fry, 

I'm  gwahanu, 
Pythoedd  l'yth  o'i  gariad  ef.      w. 

yOö.  Gwaredwr  yn  angeu  tir  farn. 
8.  7.  4.— Verona,  174.    Tamworth,  178. 
JJID  oes  draw  gyferbyn  i  mi 
■*■  \    Ddim  ond  tragwyddoldeb  mawr, 
Minnau'n  morio  tuag  yno, 
Nes-nes  ato  bob  yr  awr : 

Ffarwel  bellach, 
Bob  gwrthddrychau  îs  y  rhod. 

2  Yno  mae  fy  holl  drysorau, 

A  fy  nhlysau  gwych  eu  rhy w ; 
Yno  mae  f '  addf wynaf  Iesu, 
Yno  yn  unig  mae  fy  Nuw : 

O  ardaloedd ! 
Yno  mi  gaf  finnau  ddod. 

3  Mae  Uawenydd  yn  fy  nghalon, 

Er  bod  ofnau  yn  fy  nghnawd, 
Cwrdd  â  Barnwr  by w  a  meirw, 
Iesu  'Mhrynwr,  Iesu  'Mrawd: 

Mae'n  arddercho^ ; 
Etto  anwyl  yw  i  mi. 

4  Mae  y  cariad  sy'n  fy  nghalon, 

Mae  y  fílam  sydd  dan  fy  mron, 
Yn  concwerio  mil  o  ofnau, 
Ofnau'r  farn  y  funyd  hon: 

Trwy  bob  dychryn, 
Iesu,  lesu  yw  fy  rhan.  W. 

907.       bhan  ii. 

8.  7. 4.— Verona,  174.    Tamworth,  178. 
"PE  roed  i  mi  ddymuniadau 
-*-     Nacl  oes  dim  o  fewn  y  byd, 
Yn  y  dwyrain  a'r  gorllewin, 
A  all  hanner  lanw  'mryd : 

Tragwyddoldeb, 
Yno  lìenwir  fi  yn  llawn. 

2  Mi  gaf  yno  garu  a  fynwyf,    - 

Cariad  pertfàith,  pur,  di-drai/ 
Cariad  trwy  ryw  oesoedd  mawrion 
Nad  ä  fymryn  bach  yn  llai : 

Môr  diderfyn, 
Byth  yn  berffaith,  byth  yn  llawn. 

3  Mi  gaf  yno  wel'd  a  garwyf, 

Gwerd  fy  Iesu,  gwel'd  fy  Nuw, 
Gynt  fu  farw  ar  y  croesbren, 
Heddyw'n  ddisglaer,heddyw'n  fyw: 

Nef  y  nefoedd 
Sydd  yn  suddo  yn  ei  hedd. 

4  Mi  gaf  yn  y  wlad  'rwy'n  myned 

Waredigaeth  lwyr  o'm  poen ; 
Gorphwys  draw  i  derfyn  gofid 
Gyda'r  addf\vyn,  anwyl  Oen: 

Ni  ddaw  tristwch, 
Fyth  i  mewn  dros  furiau'r  nef.   w. 


y  NEFOEDD. 


908.      rhan  m. 

8.  7.  4.— Verona,  174.    Peniel,  172. 
TìO,  mi  flinais  ar  a  welais, 
SJ  Twyll  sydd  oll  o  fewn  y  byd, 
Twyll  sydd  yma  'n  denu'm  llygad, 

Twyll  sydd  acw'n  denu  'mryd ; 
O !  am  ddarfod 

A  phob  gwagedd  îs  y  rhod. 

2  Y  mae  gwagedd  trwy  holl  natur, 

Y  gwrthddrychau  ar  y  llawr ; 
Kid  oes  sylwedd  yn  a  brofais, 
Nac  mewn  dim  ond  Iesu  mawr: 

Gradd  o'th  heddwch 
Sydd  yn  well  na'r  India  o'r  bron. 

3  Nid  yw  hwn  ond  byd  o  brofiad, 

Nid  yw  hwn  ond  byd  o  wae ; 
Yn  y  wlad  na  rifìr  dyddiau 
Fy  nedwyddwch  penaf  mae  î 

'Rwyf  yn  edrych 
Trwy'r  tymhestloedd  yno'n  awr. 

4  Yno  mi  gaf  yfed  pleser 

Megys  dyfroedd  gloyw,  pur, 
I'r  pererinìlesg,  lluddedig, 
Mewn  rhyw  wresog,  anial  dir: 

Ffynnon  by  wyd, 
Dan  y  faingc  mae'n  dod  i  maes. 
6  Mi  gaf  fyw  ar  ryfeddodau 
Sydd  yn  natur  Duw  ei  hun, 
Ac  ymborthi  ar  ddisgleirdeb 
Crëwr  nef  yn  natur  dyn : 

Caf  f  wy  yno 
Mewn  un  awr  nag  yma  byth.     w. 

909.  Yr  ardal  nefol. 

8.  7.  3.— Holstein,  188.    Moldavia,  187. 
T)ACWr  ardal  nefol,  hyfryd, 
*J  Pwrcas  poen  a  gwaed  fy  Nuw, 
Gwlad  mae  hiraeth  ar  fy  nghalon 

Am  fod  heddy w  yno'n  byw, 
Lle  nad  oes  poen  na  loes, 
Nac  un  cystudd  chwerw,  croes. 

2  Mae  myfyrio  ar  fy  nghartref, 

Mae  myfyrio  ar  dŷ  fy  Nlmd, 
Wedi;m  gwneuthur  i  ddiflasu 

Ar  bleserau  cig  a  gwaed : 
'Does  i  gyd  yn  y  byd 
Unrhyw  beth  a  leinw  'mryd. 

3  Nid  y w'r  ddaear  a'i  thrysorau, 

Eilw  'i  phlant  yn  werthfawr  iawn, 
Ddim  yn  abl  llanw  'nghalon, 

Na'm  digoni  by th  yn  llawn : 
Draw  i'r  bedd  mae  fy  hedd, 
Gyda  'Mhrynwr  hardd  ei  wedd.    w. 

910.  Rhyfeddodau  trefn  gras. 

8.  7.  3.— Groeswen,  A.  20.    Revel,  186. 
X>AN  bo  glaswellt  gwyrdd  y  ddaear 
**•   Wedi  methu  dod  i'r  lan, 
Pan  bo  tegwch  dae'r  liosog 
Wedi  darfod  yn  mhob  man ; 


Mi  gaf  wlad,  hyfryd,  rad, 
Faith  dragwyddol  ei  pharhâd. 

2  Fe  agorir  i  mi  yno 

Ryw  eangder  maith  heb  ri' 
O  ddirgelion  na  ddeallir 

Heddy  w  ar  ein  daear  ni : 
Cariad  rhad,  yn  y  Tad, 
A  ddadguddiwycl  yn  y  gwaed. 

3  Fe  amîygir  rhyw  ogoniant 

Na  ddeaîlodd  calon  dyn 
Yn  yr  iachawdwriaeth  eang— 

Dyfais  Duwdod  mawr  ei  hun : 
Ar  y  Uawr,  neb  yn  awr 
Ni  all  ddal  fath'bethau  mawr. 

4  Pa  mor  ddwyfol,  pa  mor  hyfryd, 

Pa  mor  ortbìeddus  fydd, 
Pan  dywyno  gyntaf  allan 

Fore'r  tragwydclolcleb  ddydd, 
Gael  mwynhau,  heb  ddim  trai, 
Bethau  bellach  fo'n  parhau.         w. 

911.  Hyfrydwck  y  nefoedd. 

8.  7.  3.— Wyddgrug,  185.    Revel,  186. 
T)  ACWr  hyfryd  fan  caf  drigo, 
■^  Gwn  caf  drigo  cyn  bo  hir, 
Draw  i'r  bryniau  oer,  tymmhestlog, 

Yn  y  sanctaidd,  hyfryd  dir : 
Gwela'n  awr  foreu  wawr 
Glir,  o  dragwyddoldeb  mawr. 

2  Ni  gawn  yno  wel'd  a  ganvn, 

Mewn  gogoniant  llawer  mwy 
Nag  ei  gwelsom  ar  y  croesbren 

Dan  ei  farwol,  ddwyfol  glwy' ; 
Lluoecld  mawr  sydd  yn  awr 
Yn  ei  garu  bob  yr  awr. 

3  Ni  gawn  wel'd  a'i  carodd  yma 

Yn  y  man  yr  ochr  draw, 
011  yn  gwledda  ar  ei  gariad, 

A'u  telynau  yn  eu  llaw : 
011  yn  un,  a  chyttûn, 
Molant  Dduwdod  yn  y  dyn.         w. 

912.  Concwest  ar  elynion: 

7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 
npEITHIO  'rwyf  fynyddau  maith, 
x  Dyrys,  anial ; 
A  gelynion  ar  fv  nhaith, 

Sy'n  fy  attal : 
Ond  mi  wela'm  hyfryd  wlad 

Trwy'r  eangder ; 
Ac  i  mewn  i  dŷ  fy  Nhad 

Dof  ar  fyrcler. 
2  Mi  gaf  goncwest  yno'n  lân 

Ar  elynion — 
Nwydau  oedd  yn  curo  o'r  blaen 

Arna'i  'n  gysson : 
Ni  ddaw  pechod  o  un  rhyw 

Fyth  i'm  blino, 
Na'r  demtasiwn  oreu  'i  lliw 

I  mewn  yno. 


Y  tfEFOEDD. 


S  Ond  llawenydd  fel  y  môr 

Sy  wrth  ei  orsedd, 
A  thanírnefedd  ddwyfol  stôr 

Fyth  heb  ddiwedd: 
Mi  gaf  ddrachtio'r  hyfryd  hedd— 

Ffynnon  bywyd, 
Sydd  yn  tarddu  o  waelod  bedd 

Fy  Anwylyd.  w. 

913.       Canu  am  y  gwaed. 
7.  4.— Aberafon,  209.    Llanfair,  A.  13. 
(^ENIR  yno  am  y  gwaed 
^   Gliriodd  feiau ; 
Am  y  goncwest  fawr  a  gaed 

Ar  Galfaria: 
Gan  ei  fyn'd  i  lawr  i'r  bedd, 

A  chyfodi, 
Gwelir  miloedd  ar  ei  wedd 

Yn  ei  foli.  H.  AB  i. 

014.  Gogoneddiad  y  saint, 
7.  5.  6.— Trefdraeth,  T.  74. 
TTENFFYCH  i'r  boreu  hyfryd 
•*-J-  Ddaw  gelyn  byth  nac  adfyd, 
1  dir  y  by wyd  fry : 
Y  seintiau  ddaw  'nghyd 
Bob  wyneb  i'r  byd, 
Yn  unfryd  yno  i  ganu. 
2  Fry  yn  Nghaersalem  dawel, 
Yn  mhell  o  swn  y  rhyfel, 
Caf  uchel  ganu  clod : 
Fy  nefoedd  ddi-boen 
Fydd  gweled  yr  Oen ; 
Fe  dderfydd  son  am  bechod. 
8  Gwneir  diwedd  ar  bob  blinfyd, 
Fy  nghystudd  mawr  a'm  hadfyd, 
Yn  nhir  y  by wyd  fry ; 
Tragwyddol  fwynhad, 
Yn  nheyrnas  fy  Nliad, 
Heb  unrhyw  frad  i'm  drygu. 
ê  Mi  gysgaf  hûn  yn  dawel, 
Dros  ennyd  yn  y  grafel, 
Nes  dattod  trefn  y  rhod ; 
Ac  yna  mewn  hedd 
Cyfodaf  o'm  bedd, 
Ar  ddisglaer  wedd  fy  Mhriod.  M.  n. 

915,  CânyrOen. 

10. 11.— Hanover,  215. 
pANLYNWYR  yr  Oen,  tra  néfoedd 
^    yn  bod, 

A  thaf'od  a  thant,  a  ganant  ei  glod, 

feef  clod  i  Fab  Dafydd,  tragywydd  y 

gân,  [wahâii. 

I'r   Tad  ac  i'r  Ysbryd,  o  hyd  heb 

2  Gwnaed  Duw  ganiatau  i  minnau  fy 

mod 

Yn  nghanol  y  llu  yn  c'lymu'r  un  clod; 

C>s  gwelir  fi'n  ddiogel  o'r  rhyfel  yn 

rhydd,  Idydd ! 

Mi  ganaf,  mae'n  ddyled— 0 !  deued  y 


3  Mi  dynaf  o  hyd,  er  penyd,  er  poen, 
Fy  nghysur  a'm  hedd  o  rinwedd  yr 

Oen: 
Ef  fyddo  dedwyddyd  fy  mywyd  i 

mwy, 
Mae  trysor  diddiwedd  a  gwledd  yn 

ei  glwy'.  js.  H. 

916.  Ffrydiau  gorfoledd  y  gwar- 

edigion. 

9.  8.— Bethel,  216.    Elliot,  217. 

IV  ]"  AE  ffrydiau  'ngorfoledd  yn  tarddu 
x  ■*■  O  ddisglaer  orseddí'aingc  y  ne  ; 
Ac  yno  esgynodd  fy  Iesu, 

Ac  yno  yr  eiriol  efe ; 
Y  gwaed  a  foddlonodd  gyfiawnder 

Daenellwyd  ar  orsedd  ein  Duw, 
Sydd  yno  yn  oeraidd  yn  erfyn 

I  ni,  y  troseddwyr,  gael  byw. 

2  Cawn  esgyn  o'r  dyrys  anialwch, 

l'r  beraidd  Bai'adwys  i  fyw ; 
Ein  henaid  Uuddedig  gaiff  orphwys 

Yn  dawel  ar  fynwes  ein  Duw : 
Dihangla  dragwyddol  geir  yno 

Ar  bechod,  cystuddiau,  a  phoea, 
A  gwledda  i  oesoedd  diderfyn 

Ar  gariad  annhraethol  yr  Oen. 

3  O  fryniau  Caersalem  ceir  gweled 

Holl  daith  yr  anialwch  i  gyd; 
Pryd  hyn  y  daw  troion  yr  yrfa 

Ÿn  felus  i  lanw  ein  bryd; 
Cawn  edrych  ar  stormydd,  ac  ofhau, 

Ac  angau  dychrynllyd,  a'r  bedd, 
A  ninnau'n  ddiangol  o'u  cyrhaedd, 

Yn  nofio  mewn  cariad  a  hedd.  j>.  e. 

917  •    Gogoniant  yr  Iesu  yn  y 
nefoedd. 
8au.  811.— Salome,  218. 

iy/TAE'r  lle  sancteiddiolaf  yn  rhydd, 
■UJ-  Fe  rwygodd  f 'Anwylyd  y  llen ; 
Fey w  Haul  y  Cyfiawnder y  sydd 

i  n  goleuo'r  holl  nefoedd  uwch  ben: 
Mae  yno  dyrfa  anfeidrol  o  faint, 

Ac  etto  ni  welaf  mo'r  un, 
Angylion,  seraphiaid,  na  saint, 

Neb  fel  fy  Anwylyd  ei  hun. 

2  Mae'n  eistedd  yn  nghanol  y  llu 

Sy  â'u  nifer  fel  glaswellt  y  maea. 
Yn  helaeth  yn  rhoddi  i  bob  un 

Ogoniant,  a  harddwch,  a  gras  *, 
Fel  haul  yn  yr  wybren  a  fai 

Yn  tywynu  ar  fyrddiwn  o  ser, 
A'i  wres,  a'i  oleuni  ddim  llai — 

Fel  hyn  mae  gogoniant  ein  Ner. 

3  Tuag  ato  mae  wyneb  ei  saint, 

Oddi  amgylch  yn  rhes  ar  ol  rhes; 
Cwmpeini  aneirif  o  faint, 
Rhai  'mhellach  oddi  wrtho,  rhai 
'nes: 


Y  NEFOEDD. 


Disgleirdeb  ein  Harglwydd  ä  'mhell — 

Aiil  pellach  na'r  haul  yn  ei  rod  : 
Ei  fwynhau  ef  raae'r  pellaf  yn  well 

Nag  allwyd  amgyffred  erioed. 
4  'Does  angel,  na  seraph,  na  sant, 

Byth  yno'n  disgleirio  ei  hun ; 
Pe  ciliai  f'Anwylyd  i  bant, 

Fe  dywyllai,  fe  dduai  pob  un; 
Ef  yw  Aí'on  y  Bywyd  sydd  fry, 

Ëf  y  w'r  Manna  cuddiedig  a  drud  ; 
Efo  yw  hyfrydwch  y  llu — 

Ië,  'm  lesu  yw'r  nefoedd  i  gyd.   w. 


918. 


Rhan  n. 

8au.  811.— Salome,  218. 


"Y"  GOLEUNI  sy'n  ninas  ein  Duw, 
■*-  Sy  tu  hwnt  i  amgyffred  un  dyn, 
'Does  neb  all  ei  weled,  a  byw, 

Ond  y  dorf  ogoneddus  ei  hun: 
'Dy  w  grisial  yn  ngolwg  yr  haul, 

Xeu  wydr  fai  lawer  mwy  pur, 
I  lewyrch  y  nefoedd  ddim  ail : 

Fy  Iesu  yw'r  fíynnon  yn  wir. 
2  Mae  yno  dri  Pherson  yn  bod, 

Ac  etto  mewn  sylwedd  ond  Un, 
Gogyfuwch  mewn  gallu  a  chlod, 

I  wared  plant  Adda'n  gyttûn ; 
Yn  hyn  rhyw  ddyfnderoedd  y  sy 

Rhy  fawrion  i'w  chwilio  hwy  'mlaen, 
Yn  drech  na  hwynt-hwythau  sy  fry 

I'w  gwybod  hwy  allan  yn  \kn. 
S  'Does  mesur  amseroedd  byth  fry, 

Dim  oriau  cyffelyb  i'r  byd ; 
Myn'd  heibio  ryw  oesoedd  y  sy 

Wrth  ganu  i'r  Drindod  ynghyd ; 
'R  holl  nefoedd,  wrth  weled  ei  ras, 

Sy'n  synu,  yn  canu  'n  fwy  hy' 
Ganiadau  newyddion  eu  blas : 

Wel,  dyna'r  digrifwch  sydd  fry.  w. 

919.  Rhan  iii. 

8au.  811— Salome,  218. 

A  NGYLION,  seraphiaid,  a  saint, 
Wrth  ganu'n  soniarus  ynghyd, 
Eu  hadsain  sydd  cyfuwch  ei  fairît, 

Mae'n  crynu'r  holl  nefoedd  i  gyd : 
Neb  yno  yn  glaiar  ei  gàn, 

Neb  yno'n  addoli  mewn  rhith ; 
A'u  c'lonau  sy'n  llosgi  fel  tán, 

A  gwyn  fyd  na  bawn  yn  eu  plith. 

2  Caniadau  newyddion  sydd  fry, 

Tybygwn  i  glywed  eu  llef : 
Fy  ©naid  blinedig  i  sy 

Am  ddysgu  cerddoriaeth  y  nef :— 
" 'R  anrhydedd,  ar  gallu,  a'r  clod, 

A'r  parch,  a'r  gogoniant,  a'r  bri, 
Yr  awr  hon  fel  ag  y  bu  erioed, 

I'n  Harglwydd  yn  Ün  ac  yn  Dri." 

3  Pan  gofìont  eu  dyddiau'n  y  byd, 

A'r  amry  w  dymhestloedd  o'r  blaen, 
o 


Ennyna'u  hysbrydoedd  i  gyd 

Yn  ftiamau  angerddol  o  dán : 
Gwel'd  i  lesu,  er  cymmaint  eu  bai, 

Eu  codi  o  bydew  mor  ddu  ; 
P'odd  gall  eu  calonau  hwy  lai 

Na  seinio  lerusalem  fry  ? 
4  Pan  gofiont  drachefn  y  dydd 

Y'u  galwyd  o'r  t'wyllwch  i  maes, 
Dadgloed  eu  gefynau  yn  rhydd, 

A'r  carchar  yn  seinio,  "  Rhad  ras  !*• 
Pwy  alJai  byth  beidio  rhoi  cJod, 

Dan  olwg  o  ryddid  mor  fawr? 
Wel,  dyna'r  caniadau  sy'n  bod — 

Gogoniant  trwy'r  nefoedd  a'r  llawr. 

920.  Rhan  iv. 
8au.  811.— Salome,  218. 

TU*RTH  gofìo  dichellion  y  ddraig, 
* y    A'i  maglau  mor  aml  a'r  dail, 
A'u  taenu  yn  erbyn  y  wraig, 

A'u  tori  gan  Adda  yr  Ail; 
A'i  weled  e'n  awr  yn  y  nef, 

A!r  bradwr  hen  obry  yn  y  llyn  ; 
Hwy  ganant  nes  dawnsio'r  holl  le : 

P'le  arall  mae  canu  fel  hyn  ? 

2  Wrth  gofio  drachefn  am  hyn, 

Ei  glwyfau,  a  chwerwder  ei  loes, 
A'i  guro  ar  Galfari  fryn, 
Ei  eiriau  diwedda'  ar  y  groes ; 

Y  ddaear,  ac  uffern,  a'r  bedd, 
Ac  angeu  a'r  gyfraith  ynghyd, 

Yn  cwympo  gan  archoll  ei  gledd, 
Gwych  folir  lachawdwr  y  byd. 

3  Os  ydyw  rhai  seintiau'n  rhoi  tro 

I  waered  i'r  bydoedd  îs  nen, 
'Does  byth  fyn'd  o'u  golwg  au  co' 

Ogomant  eu  Harglwydd  uwch  ben: 
Mae  ef  yn  bresennol  bob  awr, 

Iddynt  yma  fel  canol  y  ne', 
Fe'i  gwelant  mewn  nefoedd  a  llawr: 

Mae'm  le^u  yn  llanw  pob  ìle.    w. 

921.  Rhan  v. 

8au.  811.— Salome,  218. 

"Y"  RHAI  a'i  canlynodd  efe     [grynL, 
Trwy'r  ffauau  a'r  fììamau'n  ddi- 

Y  rhai  gynt  a  nofiasant  i'r  nef   [hun, 
Mewn  afonydd  o'u  twymn  waed  eü 

Sy'n  awr  yn  cael  myned  yn  mlaen 

Yn  eofn  at  orsedd  yr  Iôn ; 
A  chanu  bob  amser  y  maent 

Ganiadau  newyddion  i'r  Oen. 
2  'Ddaw  syched,  na  newyn,  na  phoert. 

Na  gohd,  na  galar,  na  ehlwy*, 
Nac  anwyd  yn  nheml  yr  lón, 

Na  gwres  idd  eu  blino  byth  mwy: 
Mae  yno  adenydd  fy  lòn 

Yn  taenu  feí  nefoedd  ar  led, 
Yn  cuddio  priodí'erch  yr  Oen : 

O !  f 'enaid,  i  fyny  ehed. 


ACHLYSURON  NfílLLDUOL. 


S  'Rwy'n  teimlo  rhyw  hiraeth  a  chwant 

Gwel'd  dattod  fy  mhabell  o'i  lle, 
A  hedeg  yn  union  i  bant, 

Fel  'deryn,  i  ganol  y  ne': 
A  neidio  i  mewn  yno  i  blith 

Y  dyrfa  sy  â'u  gwisgoedd  yn  wyn, 
A  chanu  i'm  Harglwydd  i  byth 

Fu  farw  ar  Galfari  fryn.  w. 

922.    Siraeth  am  Salem, 

9. 8.— Bethel,  216.    Elliot,  217. 

f) !  SALEM,  fy  anwyl  gnrtrefìe, 
^    Mae'th  enw'r  pereiddiaf  erioed : 
Bryd  derfydd  fy  llafur  a'm  lludded 

O'thfewn  mewn  llawenydda  chlod? 
Pa  bryd  caiff  fy  Uygaid  i  weled 

Dy  byrth  sydd  ò  berlau  mor  ddrud, 
A'th  eurwych  heoiydd  glân,  disglaer, 

A'th  furiau  sy'n  sefyll  o  hyd  ? 
2  Caersalem,  ti  ddinas  fy  Arglwydd, 

Pa  bryd  i'fcu  gynteddau  ca'  ì  ddod, 


Lle  na  fydd  cyn'lleidfa  yn  ysgar, 
Na  diwedd  i'r  Sabbath  yn  bod  ? 

Dedwyddwch  digymmysg  sydd  yno, 
Ki  phrofwyd  yn  Eden  mo'i  ry w, 

A  llewyrch  mwy  tanbaid  na'r  haul- 
Sef  llewyrcho  orseddfy  Nuw.  [wen, 

3  0  !  drigfan  deg,  dawel,  a  dedwydd, 

'Rwy'n  cyrchu  yn  ddyfal  i'th  gôl ; 
Yn  fuan  fe'm  gwelir  i  drosodd, 

A'r  gwyntoedd  ystormus  ar  ol ; 
Pa  ham  y  mae  cystudd  neu  adfyd, 

Neu  angeu,  yn  peri  'r  fath  fraw? 
Mae'r»fcir  addawedig  mewn  golwg, 

Mae'r  Ganaan  dragwyddolgerllaw. 

4  Mae  yno  gantorion  ardderchog, 

A'u  Ceidwad  yw  sylwedd  eu  sain; 
A'm  brodyr  sydd  yma  gânt  esgyn 

Yn  fuan  i  ganol  y  rhai'n : 
O !  Salem,  fy  nghartref  anwylaf, 

I'th  fewn  mae  fy  enaid  am  ddod 
Ac  yno  fy  llafur  a  dderfydd 

Mewn  cáu  oríoleddus  a  chlod.  d.cs. 


ACHLYSÜRON    NEILLDUOL. 


MEWN    CYMMANEA. 


923.  I  gynnulliad  o  weinidogion. 
M.  H.— Babilon,  35.    Brynteg,  Y.  5. 
>T>  YM  yn  dy  erfyn,  Arglwydd  ma  wr, 

-L*/  Disgyn  o  entrych  nef  i  lawr, 
'R  hyd  ysgol  faith  Jehofah'n  ddyn, 
Roi  bendith  Jacob  i  bob  un. 

2  Fel  ẃyn,  yn  wirion,  gwna  ni  i  gyd, 
Yn  mhlith  y  bleiddiaid  sy  yn  y  byd, 
Ac  fel  y  sarph  yn  gyfrwys,  gall, 

I  wel'd  a  dadrys  rhwydau'r  í'alL 

3  Gad  i  ni  ddod  i'r  mynydd  fry, 
I'r  cwmwl  goleu  atat  ti, 

Fel  y  disgleirio  'n  hwyneb  pryd, 
Nes  synu  Israel  oll  i  gyd.  ^. 

924.  Rhan  n. 

m.  h.— Babilon,  35.    Brynteg,  T.  5. 
fJ.WNA  ni  fel  haîen  à  dy  ras, 
*-*  Yn  wyn,  yn  beraidd  iawn  ei  ílas, 
Yn  foddion  yn  dy  law  o  hyd 
I  dynu'r  adnas  sy  ar  y  byd. 
8  Gwna  fod  d'ogoniant  pur,  dilyfch, 
Yn  nod  a  diben  i  ni  byth ; 


Dy  fy  wyd  hardd,  a'th  eiriau  gwir, 
Yn  wastad  i  ni'n  rheol  bur. 

3  O !  dena'n  serch  oddi  yma  i  gyd 
Fel  gwir  ddieithriaid  yn  y  byd, 

0  fan  i  fan  i  deithio'n  hy', 

Bob  pryd  ar  ol  d'orch'mynion  di 

4  Doed  gogledd,  de,  a  dwyrain  bell, 

1  glywed  y  newyddion  gwell; 
Aecl  swn  d'efengyl,  Iesu,  i  maes 
Yn  gylch  o  ddeutu'r  ddaear  las.  w . 

925.  Gtoeddi  am  hresen  n  oldéb  D  uu>. 
8.7.D.— Bavaria,167.  Diniweidrwydd,A.lL 

"P'AM  y  caiff  bwystfiìod  rheibus 

-L    Dorí'r  egin  mân  i  lawr  ? 

P'am  caitf  blodau  peraidd,  ieuaingc, 

Fethu  gan  y  sychdermawr? 
Tyred  à'r  cawodydd  hyfryd 

'Sy'n  cynnyddu'r  egin  güawn— 
Cawod  hyfryd  yn  y  boreu, 

Ac  un  arall  y  prydnawn, 
2  Gosod  babell  yn  ngwlad  Gosen, 

Tyred,  Arglwydd,  yno  d'  hun; 
Gostwng  o'r  uchelder  goleu, 

Gwna  dy  drigfan  gyda  dyn : 
Trig  yn  Seion,  aros  yno, 

Llu  maer  11  wythau'n  dod ynghydt 


ACHLYSÜEON 

Byth  na  'mad  oddi  wrth  dy  bobl 

Nes  yn  ulw'r  elo'r  byd. 
á  Blinais  ar  afonydd  Babel, 

Nid  oes  yno  ond  wylo  i  gyd; 
Llais  teiynau  hyfryd  Seion 

Sydd  yn  cysson  dynu  'mryd : 
Tyrd  â  ni,  yn  dorf  gariadus, 

0  gaethiwed  Babel  fawr ; 
Ac  nes  bo'm  ar  fynydd  Seion 

Na'd  in'  orphwys  munyd  awr. 
4  Dacw'r  Bremn  yn  ei  degwch, 

"Wele'i  briod  wrth  ei  glun ; 
Gwedd  ei  wyneb  sy'n  rhagori 

'Mhell  ar  wedd  wynebpryd  dyn ; 
Dyma  ddydd— dydd  ei  ddy  weddi, 

Dyma'r  briodasol  wledd ; 
Dyma'r  dydd  caift'  pererinion 

Yfed  o'i  dragwyddol  hedd.       W. 


DECHEEU  ODFA, 

926.  M.  H.— Leipsic,  31.   Babilon,  85. 
"DYWYD  y  meirw,  tyr*d  i'n  plith, 
■*-'  A  thrwy  dy  Ysbryd  arnom  chwyth; 
Anadla'n  rymus  ar  y  glyn, 
Fel  byddo  by  w  yr  esgyrn  hyn.  J.  H. 


927. 


M.  s,— Dymuniad,  74. 
T.  23. 


Padarn, 


T{  HO  ddawn  a  goleu,  Arglwydd  Iôr, 
-*-v  I  draethu'r  cynghor  dwyfol; 
Ac  agor  di  y  galon  gau 

I  dderbyn  d'eiriau  nefoL 
Z  Perffeithia,  Iôr,  dy  nerth  sydd  fawr, 

Yn  ngwyneb  dirfawr  wendid, 
Rho  i'r  newynog,  tlawd,  a  chaeth, 

Ysbrydol  faeth  a  rhyddid.       t.  j. 

928.  M.  8.— Dymuniad,  74.    Minden, 
T.  21. 
Q  !  DEFFRO,  deffro,  gwisg  dynerth, 
^  O !  brydferih  fraich  yr  Arglwydd ; 
Fel  yn  y  dyddiau  gynt  a  fu, 
Amlyga'th  alluogrwydd. 
2  I  ennyn  ynom  nefol  dân, 

Duw,  anfon  dy  Lân  Ysbryd ; 
Aed  gyda'th  eiriau  sanctaidd  di 
Nerth,  a  goleuni  hefyd. 

6  O  Arglwydd !  dyro  i  ni'n  glau 
Y  ty  walltiadau  nerthol, 
0  weithrediadau'r  Ysbryd  Glân, 
A'u  grym  fel  tân  angerddoL    J.  H. 

929.M.s.—Eidduned,T.19.  Saxony,7i 
O  1  ARGLWYDD  Dduw,  bydd  i  ni'n 
w    borth, 
Dod  fcymmhorth  o'th  drugaredd. 


NEILLDUOL. 

I  draethu  ac  i  wrando'n  iawn 
Dy  eiriau  llawn  o  sylwedti. 
2  Dy  weinidogion,  gwisg  â  nerth, 
Yn  brydferth  o'r  uchelder ; 

A  doed  dy  Ysbryd  Sanctaidd  di 
I  argyhoeddi  llawer.  j.  h. 

930ì  M.  8.— Eidduned,  t.  19.     Mon, 
T.  18. 
Q !    ARGLWYDD   Dduw,  'r  hwn 
^    biau'r  gwaith, 

Arddel  dy  faith  wirionedd, 
Fel  byddo  i  bechod  o  bob  rhyw 
Gael  marwol  friw  o'r  diwedd. 
2  Disgwyliaf  wrthyt  uwch  law  neb, 
Na  thro  dy  wyneb  ymaith ; 
Bydd  i  mi'n  Ddu w,  yn  Dad,  yn  Fra wd, 
Yn  dirion  iachawdwriaeth.     an. 


8.  7.  4.—  Hyder,  182.     Watford, 
T.67. 


931. 


A  RGLWYDD  grasol,  dyro  gym- 
**■  I  gyhoeddi  etto  i  maes  [mhorth 
Ddyfnder  calon  dyn  truenus, 

Ac  anfeidrol  olud  gras ; 
Fel  bo  dyfnder 

Byth  am  ddyfnderyn  cael  sôn.  d.m.. 


8.  7.  D.— Diniweidrwydd,  a.  1L 
Bohemia,  168. 


932. 


'T}  HWN  sy^n  gyru'r  mellt  i  hedeg. 
•LXl    Ac  yn  rhodio  brîg  y  don, 
Anfon  saethau  arg'oeddiadau 

I  galonau'r  odfa  hon; 
Agor  ddorau  hen  garcharau, 

Achub  bentewynion  tàn ; 
Cod  yr  eiddil  gwan  i  fyny, 

Dysg  i'r  mudan  seinìo  cân.       ah. 


Y    SABBATH. 


933«  Hyfrydwch  y  Sabbath,  di 

waitìu 
M.  H.— Boston,  25.  Emyn  Foreuol,  22. 

(?[.TVAITH  hyfryd  iawn  a  melus  yw 
^*  Moliannu  d'enw  di,  O  Dduw ! 
Son  am  dy  gariad  foreu  grias, 
A'r  nos  am  wirioneddau'th  ras. 

2  Melus  yw  dydd  y  Sabbath  llon, 
Na  flined  gofal  byd  mo'm  bron ; 
O  !  na  bai  'ngrhalon  i  mewn  hwyl, 
Fel  telyn  Daf>dd  ar  yr  ẃyl. 

3  Yn  Nuw  fy  nghaìon  iawenha ; 
Bendithio'i  air  a'i  waith  a  wna; 
Mor  hardd  yw  gwaith  dy  ras,0  Dduw  J 
A'th  gynghor,  pa  mor  ddyfned  yw ! 


ACHLYSURON  NEILLDUOL. 


4  Ond  rai  «raf  ogoneddus  ran, 
Pan  buro  gras  lÿ  enaid  gwan ; 
Mae  gwir  lawenydd  uwch  y  nen, 
Fel  olew  pur  i  loni'm  pen. 

6  Caf  wel'd  a  chlywed  yno  yughyd 
011  a  ddymunais  yn  y  byd ; 
A'm  henaid  a  gaift*  felus  waith 
Yn  y  tragwyddol  fywyd  maith. 

de.  w.  Cyf  (d.  j.) 

934.  M.  H.— Melcombe,  15.    Caernar- 
fon,  16. 

y  SABBATH,  gẃyl  nefolaidd  yw, 
-*-     Ar  hwn  cyfododd  Iesu'n  fy w : 
Clodforwn  ninnau  Frenin  hedd, 
Mae  wedi  perarogli'r  bedd. 

2  O  f  enaid  1  nac  anghofia'r  dydd 
Y  daeüh  y  Meichiau  mawr  yn  rhydd ; 
Agorwyd  i  ni  byrth  y  nef 
Tfwy  rin  ei  fuddugoliaeth  ef. 

8  Mor  hyfryd  cael  un  dydd  o'r  saith 
Fw  dreulio'n  hollol  gyda'th  waith ; 
Gorphwysfa  dawel,  f'enaid  trist, 
A  gwledd,  yw  cofio  angeu  Crist. 

4  Gwaith  rhyfedd  oedd  creunefallawr, 
A  threfnu'r  greadigaeth  fawr ; 
Ond  gwaith  rhyfecldaf  Duw  ei  hun 
Oedd  gorphen  ìachawdwriaeth  dyn. 


5  Y  mae  gorphwysfa'n  ol  i'r  saint, 
Mewn   gwlad   o   hedd,    0 1   ryfedd 

fraint ! 
Lle  cànt  fwynhau,  heb  gur  na  phoen, 
Dragwyddol  Sabbath  gyda'r  Oen.  p. j. 

93  O.     M.  H.—Boston,  25.     Angels' 
Hymn,  27. 
"DLINEDIG  gan  ofidiau'r  llawr, 
JJ  Lluddedig  a  methedig  bron, 
O !  mor  gysurol  ydyw  gwawr, 
Hyfrydol  wawr  y  Sabbath  llon. 

2  Rhyw  lewyrch  trwy'r  cymylau  du, 
Rhyw  seibiant  bach  rhag  Üid  y  don, 
A  golwg  ar  fynyddau  cu 

Y  Ganaan  draw,  yw'r  Sabbath  llon, 

3  Ffoed  holl  drafferthion  daear  lawr, 
Ei  hing  a'i  gofal,  cilient  draw; 

Na  foed  o  fewn  fy  mron  yn  awr 
Ond  gofal  am  y  byd  a  ddaw. 

4  Caf  orphwys  heddyw  oddi  wrth  fy 

nghur, 
A  gwledda  ar  ddanteithion  nen, 
Fel  ernes  o'r  dedwyddwch  pur 
A  gaiíf  y  llu  tu  draw  i'r  llen. 

5  Caf  ddod  i  gynnulleidfa'r  saint, 
Ar  Seion  fryn— rhyfeddol  fri ! 

Nes  synu  bron  uwch  ben  fy  mraint 
Pa  le  y  daeth  fath  rad  i  mi.    t.  j  ö  . 


PIOLCHGARWCH    AC   YMOSTYNGIAD. 


Htb  law  yr  Hymnau  canlynol,  y  mae  llawer  oV  Salmau  yn  gymmhwys  %'w 
canu  mewn  Gyfarfodydd  Diolchgarwch  ac  Ymostyngiad. 

Gweler  Rhif.  3,  4,  7, 13,  21,  22,  23,  26,  27,  28,  29,  35,  41,  43,  44,  46,  47, 58,  65,  66, 68,  69. 

70,  71,  74,  75,  78,  82,  86,  94,  95,  06,  97,  99. 
Y  mae  y  Pennodau  canlynol  yn  gymmhwys  Vw  darllen  yn  y  Cyfarfodydd 

a  nodwyd : — 
2  Brmihinoedd  iv.,  vi.,  vii.    Salmau  xix.,  xlvi.,  xlvii.,  lxv.,  cv.,  cvh\,  cxviii.,  cilv., 

cxlvi„  cxlvii.    Esaiah  xxxii„  xxxv.    Galamadu  ü.»  üi.,  iv„  v.      loel  ii.,  iii. 

Amos  iv.    Haggai  i.     1  Thessaloniaid  v. 


9  3  6 .      Tymmhor  gwlyb. 
n.  8.— Dyfroedd  Siloah,  y.17.  Cemmaes, 
Y.  16. 

T)ATONUS  a  thosturiol  iawu, 
-^  A  graslawn,  ydwyt,  Arglwydd  ; 
Dy  rad  drugaredd,  yn  ddiau. 
bydd  yn  parhau'n  drugywydd. 


2  Wrth  rai  annheilwng  o  gael  byw, 

0  Arglwydd  Dduw  1  tosturia, 
Ac  arbed  etto  y  flwyddyn  hon, 
Na  thor  mo  ffoii  ein  bara. 

3  O'th  ras  tosturia  wrth  rai  ífol, 

Haeddiannol  o  dy  gerydd; 
Dy  fendith  ar  y  wialen  dod, 
Dysg  i  ni  fod  yn  ufudcU 


DIOLCHGARWCH   AC  YMOSTYNGIAD. 

4  Diolchaf  ara  dy  gariad  cu 
Yn  estyn  hyd  fy  oes  •, 
Diolchaf  fwy  am  Un  a  fu 
Yn  gwaedu  ar  y  groes. 


*  Duw,  dod  orchymyn  oddi  fry 
I  chwalu  y  cymylau ; 
Can's  os  gorchymyn  genyt  gânt, 
Attaliant  eu  costrelau.  J.  H. 


937.  Cydnábod doniau Duw. 

m.  s.— Dyfroedd  Siloah,  y.  17.    Dyfr- 
dwy,  63. 

T  TI,  O  Dduw!  y  gweddai  parch, 
■*•    Gwna  pob  peth  arch  dy  orsedd ; 
Ti  bia'r  haul,  y  gwlaw,  a'r  gwlith, 
A'r  fendith  fawr  ei  rhinwedd. 

2  Ti  sy'n  addfedu  cnwd  y  maes, 

Tydi  o'th  ras  sy'n  trefnu 
Pob  dydd  o'r  tymmhor  oll,  a'i  rîn, 
A  hyfryd  liîn  i  gasglu. 

3  Am  haul  a  Ueuad,  gwynt  a  gwres, 

Am  wlaw  yn  gynnes  canwn; 
Am  borthi  pob  creadur  by  w, 
Ti,  Arglwydd  Dduw,  addolwn.  B.  J. 

938.  Tymmhor  sych. 

ai.  h.— Yr  Hen  lOOfed,  10.    Beza,  12. 

V  MDDAROSTYNGWN   dan  law 
x     Duw, 

Fe  ddichon  etto'n  cadw'n  fyw ; 
Er  i  ni  haeddu  gẃg  y  nef, 
Mae  aml  ymwared  gydag  ef. 

2  Cyfranwr  mawr  y  gwlith  a'r  gwlaw, 
A  phob  rhy w  fendith  i  ni  ddaw, 
O  !  cofia'n  daear,  cly  w  ein  llef, 
I'w  mwydo  â  chawodydd  nef. 

S  Yr  ym  yn  meiddio  gofyn  hyn— 
Ein  holl  gamweddau  >  i  aith  tyn ; 
Bydd  foddlawn  i  ni  bytli  er  mwyn 
Dy  unig  Fab,  agwrando'n  cẃyn. 

4  O  !  gwlawia  ar  y  crindir  cras, 
Iacha  ein  llesgedd  trwy  dy  ras ; 
Adfywia  ein  heneidiau  gŵyw, 

Fel  y  moliannwn  di,  ein  Duw.  M.  D. 

9ö\).Doniau  rhaghtniaeth  agras. 
M.  c— Farrant,  83.    Tallis,  84. 

HpYDI  wyt  deilwng  o  fy  nghân, 
■*•  Fy  Nghrëwr  a  fy  Nuw; 
Dy  ddoniau  o  fy  amgylch  maent 
Bob  munyd  'rwyf  yn  byw. 

2  Mi  glywa'r  haul,  a'r  lloer,  a'r  sêr, 

Yn  dadgan  dwyfol  glod ; 
Tyw>niu'n  ddisalaer  'rwyt  o  hyd 
Trwy  bob  peth  sydd  yn  bod. 

3  0!  na  foed  tafod  dan  y  rhod 

Yn  ddistaw  am  dy  waith ; 
Minnau  fynegaf  hyd  fy  medd 
Dy  holl  ddaioni  maith. 


5  Diolchaf  am  gvsuron  gwiw 
Wyf  beunydd  yn  fwyiihau ; 
Diolchaf  fwy  am  Brynwr  triat 
I  mi  gael  ilawenhau.  i>.  cs. 

940.  Duw  rhagîuniaeth. 
7.6.D-3Iissionary,  110.    Meirionydd,  109. 

O!  ARGLWYDD  Dduw  rhaglun- 
iaeth, 
Ac  iachawdwriaeth  dyn, 
Tydi  sy'n  llywodraethu 
"Y  byd  a'r  nef  dy  hun; 
Yn  wyneb  pob  caledi 

Y  sydd,  neu  etto  ddaw, 
Dod  gadarn  gyramhorth  imi 
I  lechu  yn  ày  law. 

2  Er  cryfed  ydyw'r  gwyntoedd, 

A  chedyrn  donau'r  ìnor, 
Doethineb  ydyw'r  Llywydd, 

A'i  enw'n  gadarn  Iór ; 
Er  gwaethaf  dylif  pechod, 

A  llygredd  o  bob  rhyw, 
Diangol  byth  heb  soddi, 

Am  fod  yr  arch  yn  Ddu w.     a.  ö. 

941.  Ffyrdd  rhagluniaeth. 

6. 4.  6.— Siloah,  149.     Liverpool,  150. 

T>  H AGLUNIAETH  fawr  y  nef. 
•*■*'  Mor  ryfedd  yw 
Esboniad  helaeth  hon 

O  arfaeth  Duw : 
Mae'n  gwylied  llwch  y  llawr, 

Yn  trefnu  ìlu  y  nef, 
Cyflawna'r  cwbi  oll 

O'i  gynghor  ef. 

2  Llywodraeth  faith  y  byd 

Sydd  yn  ei  llaw ; 
Mae'n  tynu  yma  i  ìawr, 

Yn  codi  draw : 
Trwy  bob  helyntoedd  bnn, 
Terfysgoedd  o  bob  rhyw, 
Dyrchafu'n  gysson  mae 

Deyrnas  ein  Duw. 

3  Ei  th'wyllwch  duclew  sydd 

Yn  oleu  gwir ; 
Ei  d'ryswch  mwyaf  mae 

Yn  drefn  glir : 
Hi  ddaw  â'i  throion  maith 

Yn  fuan  oll  i  ben, 
Bydd  synu  wrth  olrhain  rhai'n 

Tu'draw  i'r  llen.  i>.  a 


MA¥L-EIKIAU, 


942.   M.  H.— Angels'  Hymn,  27. 

iyrOLIENNWCH  Dduw  sy'n  rhoi 

•Wi    pob  dawn, 

Chwi  holl  breswylwyr  daear  lawn: 

Y  nefol  gôr,  dyrchefwch  gân 

I'r  Tad,  ir  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân. 

943. M.  H.— Yr  Hen  lOOfed,  10. 

T  DAD  y  trugareddau  i  gyd 

x    Rhown  foliant,  holl  drigolion  byd ; 
Llu'r  nef,  moliennwch  ef  ar  gân, 

Y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân, 


944.  8.  8.  6.-Sharon,  52. 

T'R  Tad,  i'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Pur, 
■*■  Boed  mawl  trwy  gyrai\'r  nefol  dir, 

A'r  eglwys  ar  y  llawr ; 
Am  garu  a  phrynu  ar  y  bryn, 
Sancteiddio'r  brwnt,  a'i  gànu'n  wŷn, 

Trwy  ras  anfeidrol  fawr. 

945.  M.  B.— Tytherton,  119. 
"ROED  clod  trwy  entrych  nef, 
-L'  A'r  ddaear  yn  gyttún, 

I'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân. 
Anfeidrol  Dri  yn  Un. 


A  SELECTTON  OF  HYMX* 


OCCASIONAL  ENGLISH  SERYICES. 


I.  PUBLIC  WORSHIP. 

1.  Psalm  100. 

L.  3f.— Oîd  lOOth,  10.    Winchester,  9. 

"DEFORE  Jehovah's  awful  throne, 

■**  Ye  nations  bow  with  sacred  joy, 

Know  that  the  Lord  is  God  alone ; 

He  can  create,  and  he  destroy. 
I  His  sovereign  power,  without  our  aid, 

Made  us  of  clay,  and  fornied  us  men  ; 

And  when,  likè  wandering  sheep,  we 
strayed, 

He  brought  us  to  his  fold  again. 

3  We'll  crowd  thy  gates  witli  thanliful 

songs, 
Highastlieheavens  our  voices  raise; 
And  earth,  with  her  ten  thousand 

tongues,  [praise. 

Shall  fill  thy  courts  with  sounding 

4  Wide  as  the  worîd  is  thy  command ; 
Vast  as  eternity  thy  love ; 

"Firm  as  a  rock  thỳ  truth  must  stand, 
When  rolling  years  shall  cease  fco 
move.  Watts. 

2«  Lorâofall. 

C.  M.— Prench,  77.     St.  Anne,  79. 

A  LL  hail  the  power  of  Jesus'  name ! 
^*  Let  angels  prosrrate  fall: 
Bring  forth  the  royal  diadem, 

And  crown  him  Lord  of  all. 
9  Crown  him,  ye  martyrs  of  your  God, 

Who  from  his  altar  call : 
Extol  the  stem  of  Jesse's  rod, 

And  crown  him  Lord  of  all. 
8  Ye  saints  redeemed  of  Adam's  race, 

Ye  ransomed  from  the  fall, 
Hail  him  who  saves  you  by  his  grace, 

And  crown  him  Lord  of  all. 


4  Let  every  kindred,  every  tribe, 

On  this  terrestrial  bail, 
To  him  all  majesty  ascribe, 
And  crown  him  Lord  of  alí. 

5  O  !  that  with  yonder  sacred  thrcn^:. 

We  at  his  feet  may  fall, 
Join  in  the  everlasting  song, 
And  crown  him  Lord  of  aìl. 

Peeeonett. 

3 .         Tlie  presence  of  Jesus. 
L.  M.— Melcombe,  15.    Eoston,  25. 
TESUS,  where'er  thy  people  meet, 
u   There  they  behold  thy  mercy- 
seat ;  [found, 

Where'er  they  seek  thee,  thou  art 
And  every  place  is  hallowed  ground. 

2  For  thou,  within  no  walls  confined. 
Inhabitest  the  humble  mind ;  [coine, 
Such  ever  bring  thee  where  tîiey 
And  going,  take  thee  to  their  home. 

3  Dear  Shepherd  of  thy  chosen  few, 
Thy  former  mercies  here  renew ; 
Here  to  our  waiting  hearts  prociaim 
Tbe  sweetness  of  thy  saving  name. 

4  Here  may  we  prove  the  power  of 

prayer,  [care, 

To  strengthen    faith,  and  sweeten 
To  teach  our  faint  desires  to  rise, 
And  bring  all  heaven  beiore  our  eyea 
Cowpeb. 


II.  MAN'S  FALL  AND 
EECOVERV. 

4.  Praise  to  Christ. 

c.  M.— Windsor,  95.    Worcester,  96. 
pLTJNGED  in  a  gulf  of  dark  despair, 
■*•   We  wretched  sinners  lay, 


ENGLISH   HYMNS. 


Without  one  cheerful  beam  of  hope, 
Or  s])ark  of  gliuimering  day. 

2  With   pitying    eyes,  the   Prince  of 

Beheld  our  helpless  grief ;     [Grace 
He  saw,  and  O  î  amazing  love ! 
He  ran  to  our  relief. 

3  Down  from  the  shining  seats  above, 

With  joyful  haste  he  fled, 
Entered  the  grave  in  mortal  flesh, 
And  dwelt  among  the  dead. 

4  O !  for  this  love,  let  rocks  and  hills 

Their  lasting  silence  break, 
And  all  harmonious  human  tongues 
The  Saviour's  praises  speak ! 

5  Angels,  assist  ourmighty  joys, 

Strike  all  your  harps  of  gold  : 
But,  when  you  raise  your  highest 
His  love  can  ne'er  be  told.    [notet, 
Watts. 
5,         For  faith  in  Christ. 
c.  M.— Windsor,  95.    Worcester,  96. 

TTOW  sad  our  state  by  nature  is 
J-L  Our  sin,  how  deep  it  stains ! 
And  Satan  binds  our  cnptive  souls 

Fast  in  his  slavish  chains. 
2  But  there's  a  voice  of  sovereign  grace 

Sounds  from  the  sacred  word, 
"Ho!  ye  despairing  sinners,  come, 

And  trust  upon  the  Lord." 
8  My  soul  obeys  the  almighty  call, 

And  runs  to  this  relief ; 
I  would  believe  thy  promise,  Loid : 

O !  help  my  unbelief. 

4  To  the  dear  fountain  of  thy  blood, 

Incarnate  God,  I  fly ; 
Hero  let  me  wash  my  spotted  soul 
Prom  crimes  of  deepest  dye. 

5  A  guilty,  weak,  and  helpJess  worm, 

On  thy  kind  arms  I  fall ;        [ness, 

Be  thou  my  strength  and  righteous- 

My  Jesus,  and  my  all.     Watts. 

O.  Salvation. 

C  M.— Tiverton,  86.    Bedford,  89. 

Ç}ALVATION!  Othe  joyfulsound! 
*-*  'Tis  pleasure  to  our  ears ; 
A  sovereign  balm  for  every  wound, 
A  cordial  for  our  fears. 
2  Buried  in  sorrow  and  in  sin, 
At  hell's  dark  door  we  lay ; 
But  we  arise  by  grace  divine, 
To  see  a  heavenly  day. 
S  Salvation  !  let  the  echo  fly 
The  spacious  earth  around, 
While  all  the  armies  of  ^he  sky 
Conspire  to  ruise  the  sounu. 

Watts. 


7 »  The  Delẁerer. 

8.  7.  4.— Yerona,  174.    Lewes,  177. 
TTARK !  the  voice  of  my  Beloved ; 
"■"^  Lo !  he  comes  in  greatest  need, 
Leaping  on  the  lofty  mountains, 
Skipping  over  hills  with  speed, 

To  deliver 
Me  unworthy  from  all  woe. 

2  In  a  dungeon  deep,  he  found  me, 

Without  water,  without  light, 

Bound  in  chains  of  horrid  darkness, 

Gloomy,  thick,  Egyptian  night  •. 

He  recovered,  [mense. 

Thence  my  soul  with  price  im- 

3  0!  for  this  let  men  and  angels, 

All  the  heavenly  host  above, 
Choirs  of  seraphims  elected, 
With  their  golden  harps  of  love, 

Praise  and  worship, 
My  Bedeemer  without  end. 

WlLLIAMS. 


III.    THE  PERSON   AND 
WOKK  OF  CHRIST. 

8 «  A dvent  of  Christ. 

C.  m.— St.  Stephen,  78.    French,  77. 

TTARK      the     glad     sound!    the 
JJ-  Saviour  comes, 

The  Saviour  promised  long ; 
Let  every  heart  prepare  a  throne, 

And  every  voice  a  song. 

2  He  comes  the  prisoners  to  release, 

In  Satan's  bondage  held ; 
The  gates  of  brass  before  him  burst, 
The  iron  fetters  yield. 

3  He  comes  the  broken  heart  to  bind, 

The  bleeding  soul  to  cure ; 
And  with  the  treasurers  of  his  gn^ce 
To  enrich  the  humble  poor. 

4  Our  glad  Hosannas,  Prince  of  Peace. 

Thy  welcome  shall  proclaim  ; 
And  heaven's  eternal  arches  ring 
With  thy  beloved  name.     Doddr. 

9.  The  Incarnation. 

7s— German  Hymn,  194.     Melton,  19b. 

TTARK!  the  herald  angels  sing,— 
JJ-  Glory  to  the  newborn  King! 
Peace  onearth,  and  mercy  mild, 
God  and  sinners  reconcilecL 
2  Joyful,  all  ye  nations,  rise, 
Join  the  triumnh  of  the  skies ; 
With  the  «ngelic  host  proclíiim, 
'*  Christ  is  born  in  jBethlehem  l" 


ENGLISH  HYMNS. 


3  Christ,  by  highest  heaven  adored ; 
Christ,  the  everlasting  Lord ; 
Late  in  time,  behold  him  corae, 
Offspring  of  a  virgin's  womb ! 

4  Veiled  in  íìesh  the  Godhead  see ; 
Hail,  the  Incarnate  Deity ! 
Pleased  as  man  with  raen  to  appear, 
Jesus,  our  Immanuel  here. 

6  Mild,  he  lays  his  glory  by ; 
Born,  that  man  no  more  may  die ; 
Born,  to  raise  the  sons  of  earth, 
Born,  to  give  them  second  birth. 

6  Come,  Desire  of  nations,  come, 
Fix  in  us  thy  humble  home; 
Rise,  the  woman's  conquering  Seed, 
Bruise  in  us  the  serpent's  head. 

C.  Wesley. 

10.  The  cross  of  Christ. 

l.  M.— Angels'  Hymn,  27.    Beza,  12. 

"YyHEN  I  survey  the  wondrous  cross 
"  v  On  which  the  Prince  of  Glory  died, 
My  richest  gain  I  count  but  loss, 
And  pour  contempt  on  all  my  pride. 

2  Forbid  it,  Lord,  that  I  should  boast, 
Save  in  the  death  of  Christ,  my  God ; 
All  the  vain  things  that  charm  me 
I  sacrifice  them  to  his  blood.       [most 

3  See  from  his  head,  his  hands,  his  feet, 
Sorrow  and  love  flow  mingled  down  ; 
Did  e'er  such  love  and  sorrow  meet, 
Or  thorns  compose  so  rich  a  crown  ? 

4  Were   the   whole    realm.    of  nature 

mine, 
That  were  a  present  far  too  smail ; 
Love  so  amazing,  so  divine, 
Demands  my  soul,  my  life,  my  all. 
Ẅatts. 

11.  Christ  dying,  rising,  reigning. 
l.m.— Hockingham,26.  Angels'Hymn,27. 

TTE  dies  !  the  Friend  of  sinners  dies  ! 
"*"*-    Lo !     Salem's   daughters    weep 

around ; 
A  solemn  darkness  veils  the  skies ; 
A     suáden     tremblmg     shakes    the 

ground. 
2  Come,  saints,  and  drop  a  tear  or  two 
For  him  who  groaned  beneath  your 

load; 
He  shed  a  thousand  drops  for  you — 
A  thousand  drops  of  richest  blood. 

'ó  Here's  love  and  grief  beyond  degree, 
The  Lord  of  glory  dies  for  men  ! 
But,  lo !  what  sudden  joys  we  see— 
Jesus,  the  dead,  revives  again ! 

4  i'he  rising  God  forsakes  the  tomb ; 
Up  to  his  Father's  courts  he  flies; 


Cherubic  legions  guard  him  home, 
And  shout  him  welcome  to  the  skies, 

5  Break  off  your  tears,  ye  saints,  and 

tell 
How  high  your  great  Deliverer  reigns; 
Sing,  how  he  spoiled  the  hosts  oí'  hell, 
And    led    the    monster,    death,    in 

chains ! 

6  Say,  "Live  for  ever,  wondrous  Kin^, 
Born  to  redeem,  and  strong  to  save  !** 
Then  ask  the  monster,  "  Where's  thy 

sting  ? 
And  wnere's  thy  victory,    boasting 
grave?"  "  Watts. 

1 2 .  Christ  is  risen. 

7s—  German  Hymn,  194.    Melton,  19S. 

rjHRIST,  the  Lord,  is  risen  to-day, 

^  Sons  of  men  and  angels  say ; 

Raise  your  joys  and  triumphs  high ; 

Sing,  ye  heâvens,  and  earth  reply. 

2  Love's  redeeming  work  is  done  ; 
Fought  the  fight,  the  battle  won: 
Lo !  the  sun's  eclipse  is  o'er ; 

Lo !  he  sets  in  blood  no  more. 

3  Vain  the  stone,  the  watch,  the  seal, 
Christ  hath  burst  the  gates  of  heil ; 
Death  in  vain  forbiüs  his  rise ; 
Christ  hath  opened  Paradise. 

4  Lives  again  our  glorious  King ; 
Where,  0  Death  !  is  now  thy  sting  ? 
Once  he  died,  our  souls  to  save : 
Where's  thy  victory,  boasting  Grave  ? 

C.  Wesley. 

13. "And  that  EocJc  was  Christ." 
7s—  Newport,  201.    Berlin,  200. 
T>  OCK  of  Ages,  cleft  for  me, 
±Xj  Let  me  hide  myself  in  thee ; 
Let  the  water  and  the  blood, 
From  thy  riven  side  which  flowed, 
Be  of  sin  the  double  cure— 
Cleanse  me  from  its  guilt  and  power. 

2  Not  the  labours  of  my  hands 
Can  fulfil  thy  law's  demands ; 
Could  my  zeal  no  respite  know, 
Could  my  tears  for  evei  flow, 
All  for  sin  could  not  atone ; 
Thou  must  save,  and  thou  alone. 

3  Nothing  in  my  hand  I  bring ; 
Simply  to  thy  cross  I  cLmg ; 
Naked,  come  to  thee  for  dress ; 
Helpless,  look  to  thee  íbr  grace ; 
Vile,  I  to  the  Fountain  fly ; 
AYash  me,  Saviour,  or  I  die. 

4  While  I  draw  this  fleeting  breath, 
"When  my  eye-strmgs  break  in  death, 
When  I  soar  through  tracts  unknown, 
See  thee  on  thy  judgment-throne; 


ENGLISH  HYMNS. 


Rock  of  Aares,  cleft  for  me, 
Let  me  hide  myself  in  thee. 

TOPLADY. 

14.  The  Name  ofJesus. 

C.  M.— St.  Stephen,  78.    Martyrdom,  90. 

TJOW  sweet  the  name  of  Jesns 
"*-*•  In  a  believer's  ear  I  [sounds, 

It    soothes   his    sorrows,    heals   his 
wounds, 
And  drives  away  his  fear. 
2  It  makes  the  wounded  spirit  whole, 
And  calms  the  troubled  breast; 
'Tis  manna  to  the  hungry  soul, 
And  to  the  weary  rest. 
8  Dear  name!   the  Rock  on  which  I 
build, 
My  Shield  and  Hiding-place; 
My  never-failing  Treasury,  ftlled 
With  boundless  stores  of  grace. 

4  Jesus,  my  Shepherd,  Husband,  Friend, 

My  Prophet,  Priest,  and  King,    ; 
My  Lord,  my  Life,  my  Way,  my  End, 
Accept  the  praise  I  bring. 

5  Weak  is  the  effort  of  my  heart, 

And  cold  my  warmest  thought j 
But  when  I  see  thee  as  thou  art, 
m  praise  thee  as  I  ought. 

6  Till  then  I  would  thy  love  proclaim 

With  every  fleeting  breath ; 
And  may  the  music  of  thy  name 
Refresh  my  soul  in  death. 

Newton. 

15.  Imputed  Righteousness. 

L.  M.— Old  lOOth,  10.    Sebastian,  18. 

TESUS,  thy  blood  and  righteousness 
"  My  beauty  are,  my  glorious  dress  ; 
'Midst  flaming  worlds,  ìn  these  array'd 
With  joy  suall  I  lift  up  my  head. 

2  When  from  the  dust  of  earth  I  rise, 
To  claim  my  mansion  in  the  skies, 
Even  then  shall  this  be  all  my  plea, 
"Jesus  hath  lived,    hath    died,    for 
me!" 

8  Bold  shall  I  stand  in  that  great  day, 
For  who  aught  to  my  charge  shall 

lay? 
Fully,  through  thee,  absolved  I  am 
From  sin  and  fear,  from  guilt  and 
shame. 

4  This  spotless  robe  the  same  appears, 
When  ruin'd  nature  sinks  in  years ; 
No  age  can  change  its  glorious  hue, 
The  grace  of  Christ  is  ever  new. 

6  O !  let  the  dead  now  hear  thy  voice ; 
Now  bid  thy  banished  ones  rejoice; 


Their  beauty  this,   their    glonous 

dress, 
Jesus  the  Lord  our  Righteousness. 
Zinzendorf  (trans.  J.  Wesley). 

16.  Offices  of  Christ. 

5.  8.— Normandy,  137.  Waterstock,  t.  4ö. 
TOIN  all  the  glorious  names 
"   Of  wisdom,  love,  and  power, 
That  mortals  ever  knew, 
That  angels  ever  bore ; 
All  are  too  mean  to  speak  his  worth, 
Too  mean  to  set  my  Saviour  forth. 

2  What  kind  endearing  words, 

What  condescending  ways, 
Doth  our  Redeemer  use, 

To  teach  his  heavenly  grace ! 
Mine  eyes,  with  joy  and  wonder  see 
What  forms  of  lòve  he  bears  í'or  me. 

3  Great  Prophet  of  my  God, 

My  tongue  would  bless  thy  name; 
By  thee  the  joyful  news 
Of  our  salvation  came  ; — 
The  joyful  news  of  sins  forgiven, 
Of  heiì   subdued,  and   peace   with 
heaven. 

4  Jesus,  my  great  High  Priest, 

Offered  his  blood  and  died ; 
My  guilty  conscience  seeks 
No  sacrifice  beside : 
His  powerful  blood  did  once  atone, 
And  now  it  pleads  before  the  throne. 

5  My  dear  Almighty  Lord, 

My  Conqueror  and  my  King ! 
Thy  sceptre  and  thy  sword, 
Thy  reigning  grace  I  sing: 
Thine  is  the  power ;  behold,  [  sit 
In  willing  bonds  beneath  thy  feet. 

WATT3. 

17.  The  sufficiency  of  Christ. 

8.  7. 4.—Verona,  174. 

TESUS,  thou  art  all  sufneient, 
"    More  than  all  the  world  confains; 
In  thy  name  is  greater  treasure 
Than  on  india's  golden  plains; 

All  this  treasure 
I  possess  with  thee  my  God. 

Williams  (trans). 

18.  Precious  Christ. 

3.8.— Waterstock,  T.  46.  Normandy,  137. 
TESUS  is  all  my  hope, 
"    His  death  is  all  my  boast ; 
But  for  his  sovereign  grace, 
I  should  be  ever  lost ; 
Redeeming  blood,  and  dying  love, 
Shall  be  my  therae,  here  and  above. 
2     All  that  remains  for  me 
Is  but  to  love  and  sing, 


ENGLISH    HYMNS. 


To  worship  and  adore 

My  Saviour,  God,  and  King : 
Each  stripe,  each  bruise,  each  bleed- 

ing  wound, 
Speaks  love  and  peace  to  all  around. 
I     O !  happy,  sweeter  name 

Than  e'er  the  world  did  know ! 
More  of  thy  smiling  grace 
Freely  on  me  bestow ; 
And  let  me  taste  that  ardent  love 
That  saints  and  martyrs  taste  above. 
So  all  my  doubts  and  fears 

Shall  wholly  flee  away, 
And  every  moumful  nisrht 
Be  turned  to  joyful  day  ; 
And  all  the  world  shall  pìainly  see 
Thou  art  a  faithful  friend  t-o  me. 

WlLLIAMS. 


IV.   THE   HOLY  SPIRIT 
AND  HIS  OFFICES. 

19.      TotheHoly  Ghost. 

8.  M.— St.  Bride,  124.    Southwell,  127. 

pOME,  Holy  Spirit,  come, 
^  Let  thy  brieht  beams  arise ; 
Dispel  the  dartness  from  our  minds, 
And  open  all  our  eyes. 

2  Cheer  our  desponding  hearts, 

Thou  heavenly  Paraclete; 
Give  us  to  lie,  with  humble  hope, 
At  our  Redeemer's  feet. 

3  Revive  our  drooping  faith, 

Our  doubts  and  fears  remove ; 
And  kindle  in  our  breasts  the  tìame 
Of  never-dying  love. 

4  Convince  us  of  our  sin, 

Then  lead  to  Jesus'  blood ; 
And  to  our  wondering  view  reveal 
The  secret  love  of  God. 

5  Show  us  that  loving  Man 

That  rules  the  courts  of  bliss, 
The  Lord  of  hosts,  the  mighty  God, 
The  eternal  Prince  of  Peace. 

6  'Tis  thine  to  cleanse  the  heart, 

To  sanctify  the  soul ; 
To  pour  fresh  life  on  every  part, 
And  new-create  the  whole.  HABT. 


20 


Prayer  for  the  Spirit's 

infiuences. 

c.  m.— Windsor,  95.    Milverton,  98. 

pOME,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove, 
^  With  all  thy  quickening  powers  ; 


Eindle  a  flame  of  sacred  love 
In  these  cold  hearts  of  ours. 

2  Look,  how  we  grovel  here  below, 

Fond  of  these  trifling  toys ; 
Our  souls  can  neither  fly  nor  go 
To  reach  eternal  joys. 

3  Dear  Lord !  and  shall  we  ever  live 

At  this  poor  dying  rate  f 
Our  love  so  faint,  so  cold  to  thee, 
And  thine  to  us  so  great  ? 

4  Come,  Holy  Spirit,  heavenly  Dove, 

"With  all  thy  quickening  powers ; 
Come,  shed  aòroad  a  Saviour's  love, 
And  thatshall  kindleours.  Watts. 


V.  THE  DUTIES  AND 

PRI^ILEGES  OF 

BELIEVERS. 

21.  The  throne  of  grace. 

s.  m.— St.  Michael,  121.     Tytherton,  119. 
"DEHOLD  the  throne  of  grace, 
JJ  The  promise  calls  me  near ; 
There  Jesus  shows  a  smiling  face, 
And  waits  to  answer  prayer. 

2  That  rich  atoning  blood, 

Which  sprinkled  roundl  see, 
Provides  for  those  who  come  to  God 
An  ail-prevailing  plea. 

3  Beyond  my  utmost  wants, 

His  love  and  power  can  bless : 
To  those  who  seek  his  face  he  grants 
More  than  they  can  express. 

4  Thine  image,  Lord,  bestow, 

Thy  presence  and  thy  love : 

I  ask  to  serve  thee  here  below, 

And  reign  with  thee  above. 

5  Teach  me  to  live  by  faith; 

Conform  my  will  to  thine ; 

Let  me  victorious  be  in  death, 

And  then  in  glory  shine. 

NEWT05. 

22.  Dependence  on  Christ. 

8.  7.  D.— Dismission,  160.    Bohemia,  163. 
TESUS,  lead  us  with  thy  power, 
**   Safe  unto  the  promised  rest ; 
Hide  our  souls  within  thy  bosom, 

Let  us  slumber  on  thy  breast ; 
Peed  us  with  the  heavenly  manna, 

Bread  that  angels  eat  above : 
Let  us  drink  from  the  holy  fountain, 

Draughts  of  everíasting  love. 
2  Through  the  desert  wild  conduct  us, 

With  a  glorious  pillar  bright, 


♦  ENGLISH 

In  the  day  a  cooling  comfort, 

And  a  cheering  fire  by  night ; 
Be  our  guide  in  every  peril, 

Watch  us  hourly  night  and  day ; 
Otherwise,  we'll  err  and  wander 

From  thy  Spirit  far  away. 

3  In  thy  presence  we  are  happy, 
In  thy  presence  we're  secure ; 
In  thy  presence  all  afflictions 

We  can  easily  endure ; 
In  thy  presence  we  can  conquer, 

We  can  suffer,  we  can  die ;     [guish ; 
Far   from   thee,  we   faint   and   lan- 
Lord,  our  Saviour,  keep  us  nigh. 
Williams. 

23.    For  Christ's  guidànce. 
8.  7.  4— St.  Peter,  183.    Verona,  174. 
Q.UIDE  me,  O!  thou  great  Jehovah, 
^   Pilgrim  through  this  barren  land  ; 
I  am  weak,  but  thou  art  mighty  ; 
Hold  me  with  thy  powerful  hand : 

Bread  of  heaven, 
Peed  me  now  and  evermore. 

2  Open  now  the  crystal  fountain  [flow ; 

Whence    the    healing    streams   do 
Let  the  fiery  cloudy  pillar 
Lead  me  all  my  journey  through ; 

Strong  Deliverer ! 
Be  thou  still  my  strength  and  shield. 

3  When  I  tread  the  verge  of  Jordan, 

Bid  my  anxious  fears  subside ; 
Death  of  death,  and  hell's  destruction! 
Land  me  safe  on  Canaan's  side : 

Songs  of  praises, 
I  will  ever  give  to  thee. 

Williams  {trans). 


24. 


"Just  as  I  am." 
L.  M.— Boston,  25. 


TUST  as  I  ara- without  one  plea, 
**   But  that  thy  blood  was  shed  for 
me,  [thee, 

And  that  thou  bidst    me    conie    to 
O  !  Lamb  of  God,  I  come. 

2  Just  as  I  am— and  waiting  not 
To  rid  my  soul  of  one  dark  blot ; 

To  thee,  whose  blood  can  cleanse  each 
spot, 
O !  Lamb  of  God,  I  come. 

3  Just  as  I  am— though  tossed  about 
With  many  a  conflict,  many  a  doubt, 
Fightings  and  fears  within,  without, 

O  !  Lamb  of  God,  I  come. 
i  Just  as  I  am— poor,  wretched,  blind, 
Sight,  riches,  healing  of  the  mind, 
Yua,  all  I  need,  in  thee  to  find, 
O  !  Lamb  of  God,  I  come. 
5  Just  as  I  am— thou  wilt  receive, 
Wilt  welcome,  pardon,  cleanse,  relieve; 


HYMtfS. 

Because  thy  promise  I  believe, 

O !  Lamb  of  God,  I  come. 

6  Just  as  I  am— thy  love  unknown 

Has  broken  every  barrier  down, 

Now,  to  be  thine — yea,  tliine  alone, 

O I  Lamb  of  God,  I  come. 

C.  Elliott. 


25 


26 


Thefruitful  showers. 
8.  7.  D.-— Bohemia,  loS. 
"Y\7*HY  should  cruel  beasts  be  suf- 
'*    fered, 

To  tread  down  the  feeble  vine  ? 
Why    should   blossoms   young   and 
fragrant  [cline  ? 

Through  the  mighty  drought  de- 
Bring  the  pleasant  fruitful  showers, 

That  will  cause  the  grapes  to  thrive; 
May  a  shower  in  the  morning, 
And  at  eventide  arrive ! 

Williams  (trans). 

God's  abode  in  Zion. 

8.  7.  D—  Bohemia,  168. 

"piX,  O  Lord!  a  tent  in  Goshen, 

Thither  come,  and  there  abide; 
Bow  thyself  from  light  celestial, 

And  with  sinf  ul  man  reside  ; 
Dwell  in  Zion,  there  continue, 

Where  the  holy  tribes  ascend ; 
Do  not  e'er  desert  thy  people 
Till  the  world  in  flames  shall  end. 
Williams  (trans). 


VI. 

THE  LORD'S  SUPPEE. 

2  7  •      The  table  of  the  Lord. 

s.  M.— Tytherton,  119.    St.  Michael,  121. 
TESUS  iiwites  his  saints 
"   To  meet  around  his  board ; 
Here  pardoned  rebels  sit,  and  hold 
Communion  with  their  Lord. 

2  For  food,  he  gives  his  flesh ; 

He  bids  us  drink  his  blood ; 
Amazing  favour,  matchless  grace, 
Of  our  redeeming  God. 

3  Let  all  our  powers  be  joined 

His  glorious  name  to  raise  ; 
Pleasure  and  love  fill  every  mind, 
And  every  voice  be  praise.  Watts, 

28.  Crucifixion. 

l.  m.— Melcombe,  15.    Boston,  25. 
rpHEcross!  thecross!  Oîthatsiny 

gain, 
Because  on  that  the  Lamb  was  siaiu  ; 


ENGLISH   HYMNS. 


Twas  there  my  Lord  was  crucified ; 
'Twas  there  my  Saviour  for  me  died. 
2  What  wondrous  cause  could  move 
thy  heart, 
To  take  on  thee  my  curse  and  smart, 
Well  knowing  that  my  soul  would  be 
So  cold,  so  negligent  of  thee? 
8  The   cause   was   love— I  sink  with 
shame 
Before  my  sacred  Jesus'  name, 
That    thou    should'st     bleed    and 

slaughtered  be 
Because— because  thou  lovedst  me. 
Anon. 

29.     LooJcing  unto  Christ. 
8.  7.  D.— Dismission,  160.     Ledforth,  163. 
Ö  WEET  the  moments,  rich  in  bless- 
ing, 
Which  before  the  cross  I  spend ; 
Lìfe  and  health.  and  peace  possessing 

From  the  sinner's  dying  Friend. 
Here  1*11  sit,  for  ever  viewing 
Mercy's    streams    in    streams  of 
blood ; 
Precious  drops,  my  soul  bedewing, 
Plead  and  claiin  my  peace  with 
God. 
2  Truly  blessed  is  this  station, 
Low  before  his  cross  to  lie; 
While  I  see  divine  compassion 
FJoating  in  his  languid  eye : 
Here  it  is  I  find  my  heaven, 

While  upon  the  Lamb  I  gaze : 
Love  I  much  ?  I've  much  forgiven, 
I'm  a  miracle  of  grace. 
8  Love  and  grief  my  heart  dividing, 
With  my  tears  ìiis  feet  I'll  bathe ; 
Constant  still  in  faith  abiding, 
Life  deriving  from  his  death. 
May  I  still  enjoy  this  feeling, 

In  all  need  to  Jesus  go ;     [heaîing, 
Prove    his  wounds   eách  day  more 
And  himself  more  deeply  know. 
Ajllen  á  Shieley. 


VII.  THANKSGIVING 
AND  PHAISE. 

O  0 .  Than  ksgiving, 

c.  m.— Windsor,  95.     St.  Mary,  92. 
"POR  mercies,  countless  as  the  sands; 
•*■    Which  daily  I  receive 
From  Jesus,  my  Redeemer's  hands, 
My  soul,  what  canst  thou  give  í 


2  Alas !  from  such  a  heart  as  mine, 

What  can  1  bring  him  forth  ? 
My  best  is  stained  and  dyed  with  sin, 
My  all  is  nothing  wort'h. 

3  Yet,  this  acknowledgment  1*11  make, 

Eor  all  he  has  bestowed : 
Salvation's  sacred  cup  1*11  take, 
And  call  upon  my  God. 

4  The  best  return  for  one  like  me, 

So  wretched  and  so  poor, 
Is  from  his  gifts  to  draw  a  plea, 
And  ask  him  still  for  more. 

Cowpeb. 

31.  Ebenezer. 

5.  7.  d.— Dismission,  160.  Ledforth,  163. 
f^JOME,  thou  fount  of  every  blessing, 
^  Tune  my  heart  to  sing  thy  grace ; 
Streams  of  mercy  never  ceasing, 

Call  for  songs  of  loudest  praise: 
Teach  me  some  melodious  sonnet, 

Sung  by  flaming  tongues  above ; 
Praise  the  mount—  0 1    íìx  me  on  it, 

Mount  of  God's  uncl  anging  lovei 

2  Here  I  raise  my  Ebenezer: 

Hither,  by  thy  help,  I'm  come ; 
And  I  hope,  by  thy  good  pleasure, 

Safely  to  arrive  at  home : 
Jesus  sought  me  when  a  stranger, 

Wandering  from  the  fold  of  God ; 
He,  to  rescue  me  from  danger, 

Interposed  his  precious  blood. 

3  0 !  to  grace  how  great  a  debtor, 

Daily  I'm  constrained  to  be ! 
Let  that  grace  now,  like  a  fetter, 

Bind  my  wandering  heart  to  thee. 
Prone  to  wander,  Lord,  I  feel  it, 

Prone  to  leave  the  God  I  love, 
Here's  my  heart,  O !  take  and  seal  it, 

Seal  it  from  thy  courts  above. 

Robinson. 

32.  PSALM  XC. 

C.  M.— York,  80.    Earrant,  83. 
r)UR  God,  ourhelp  inages  past, 
^*7  Our  hope  for  years  to  come, 
Our  shelter  from  the  stormy  blast, 
And  our  eternal  home. 

2  Under  the  shadow  of  thy  throne 

Thy^  saints  have  dwelt  secure ; 
Sufîìcient  is  thine  arni  alone, 
And  oui'  defence  is  sure. 

3  Before  the  hills  in  order  stood, 

Or  earth  received  her  frame ; 

From  everlasting  thou  art  God, 

To  endless  years  the  same. 

4  A  thousand  ages  in  thy  sight 

Are  like  an  evening  gone  ?     [night 
Short  as  the  watch    that  euds  the 
JSçfore  the  rising  sun. 


ENGLISH  HYMNS. 


6  Time,  like  an  ever-rolling  stream, 
Bears  all  its  sons  away ; 
They  fly,  forgotten,  as  a  dream 
Dies  at  the  opening  day, 
6  Our  God,  our  help  in  ages  past, 

Our  hope  íbr  years  to  coine,      [last, 

Be  thou  our   guard,  while   troubles 

And  our  eternal  home.      Watts. 


33. 


PSALM  CXXXVI. 


7s.— German  Hymn,  I9é.     Manchester, 
196. 
T  ET  us  with  a  gladsome  mind, 
J-i  Praise  the  Lord,  for  he  is  kind : 
For  his  mercies  shail  endure, 
Ever  faithful,  ever  sure. 

2  AU  things  living  he  doth  feed, 
His  full  hand  supplies  their  need : 
For  his  mercies  shall  endure, 
Ever  faithful,  ever  sure. 

3  He  hath,  with  a  piteous  eye, 
Looked  upon  our  misery : 
For  his  mercies  shall  endure, 
Ever  faithful,  ever  sure. 

4  Let  us  then  with  gladsome  mind, 
Praise  the  Lord,  for  he  is  kind: 
For  his  mercies  shall  endure, 

Ever  faithful,  ever  sure.       Milton. 

34i.  Hawest. 

c.  M,— Bedford,  89.    Tiverton,  86. 

(Y\0  praise  the  ever-bounteous  Lord, 
•*-  My  soul,  wake  all  thy  powers ; 
He  calls,  and  at  his  voice  come  forth 
The  smiling  harvest-hours. 

2  His  covenant  with  the  earth  he  keeps; 

My  tongue,  his  goodness  sing ; 
Summer  and  winter  know  theír  time, 
His  harvest  crowns  the  spring. 

3  Well-pleased,  thetoilingswainsbehold 

The  waving  yellow  crop ; 
With  joy  they  bear  the  sheaves  away, 
And  sow  again  in  hope. 

4  Thus,  teach  me,  gracious  God,  to  sow 

The  seeds  of  righteousness : 
Smile  on  my  soul,  and  with  thy  beams 
The  ripening  harvest  bless. 

Needham. 


VIII.   FUNERALS. 

35 .  Christ's  presence  in  death. 

c.  M.— French,  77.    St.  Stephen,  78. 
T)EATH  cannot  make  ìny  soul  afraid, 
If  God  be  with  me  there  ; 


npHEI 


Soít  is  the  passage  through  the  shede, 
And  all  the  prospect  í'air. 

2  Jesus,  the  vision  of  thy  face 

Hath  over-powering  charms ; 
Scarce  shall  1  feel  death's  cold  em- 
brace, 
If  Christ  be  in  my  arms. 

3  Clasped  in    my   heavenly   Father's 

arms. 
I  wouìd  forget  to  breathe, 
And  lose  niy  life  amidst  the  charms 
Of  so  divme  a  death.         Watts. 

ö6.  Heaven. 

C.  M.— Martyrdom,  90.    Eallerma,  91. 

!RE  is  a  land  of  pure  delight, 
Where  saints  immortal  reign ; 
Infinite  day  excludes  the  night, 
And  pleasures  banish  pain, 

2  There  everlasting  spring  abides, 

And  never-withering  flowers ; 

Death,  like  a  narrow  sea,  dividea 

This  heavenly  land  from  ours. 

3  0!  could  we  make  our  doubts  reraove, 

These  gloomy  doubts  that  rise, 
And  see  the  Canaan  that  we  iove, 
With  unbeclouded  eyes. 
è  Could  we  but  climb  where  Moses 
stood, 
And  view  the  landscape  o'er, 
Not  Jordan's  stream,  nor  death's  cold 
flood, 
Should  fright  us  from  the  shore. 
Watts. 

37«  -^  Friend  that  sticlceth  closer 

tlian  a  brother. 
8.  7.  d.— Bohemia,  168.    Hebron,  169. 
rj.REAT  Redeemer,  Friend  of  sin- 
^     ners, 

Thou  hast  glorious  power  to  save  ; 
Grant  me  tignt,  and  still  conduct  me 

üver  each  tempostuous  wave  : 
May  my  soul,  with  sacred  transport, 

Yiew  the  dawn  while  yet  aíar; 
And  until  the  sun  arises, 
Lcad  me  by  the  morning  star. 

2  Will  not  any  old  companion, 

In  whoseìove  I  now  conride, 
Step  with  me  to  dt  ath's  cold  region, 

And  lie  calmly  by  my  side? 
Can  a  friend  show  no  more  kindness 

Than  to  weep,  and  stand  aghast, 
When  the  dust  and  stones  together 

On  my  hfeless  corpse  are  cast? 

3  O!  what  folly !  O!  what  madness! 

That  my  thoughts  shouldgoastray 
After  to,ys  and  empty  pleasures, 
Pleasúres  only  of  a  day  I 


ENGLISH  HYMNS. 


This  vaiu  world,  with  all  its  trifles, 
Very  soon  will  be no  raore  : 

There's  no  object  worth  admiring 
Save  the  God  whora  I  adore. 

Wn.T.TiMH  (trans). 

3S.        The  blessed  dead. 
c.  M.— Farrant,  83.    St.  Stephen,  78. 

TTEAR  wìiat  the  voiee  from  heaven 
•LL    proclaims 

For  all  the  pious  dead ; 
Sweet  is  the  savour  of  their  names, 

And  soft  their  sleeping  bed. 

2  They  die  in  Jesus,  and  areblest: 

How  kind  their  slumbers  are! 
From  sufferings  and   from   sins   re- 
leased, 
And  freed  from  every  snare. 

3  Far  from  the  world  of  toil  and  strife, 

They're  present  with  the  Lord ; 
The  labours  of  their  mortal  life 
End  in  a  large  reward.       Watis. 

39.        Comfort  in  death. 
7.  6.  d.— Manheim,  111.    Bremen,  112. 

Ç)  !  for  a  strong  foundation, 
^    To  build  my  hopes  upon ; 
I  earnestly  desire 

The  precious  Corner  stone ; 
When  passing  through  the  river, 

May  Christ  my  portion  be; 
In  death's  tempestuous  ocean, 

May  I  his  gìory  see. 

Anon  (trans). 


IX. 

BIBLE  &  MISSIONARY 

MEETINGS. 

40.        Go(Ts  Holy  Word. 

c.  M— French,  77.    Gloucester,  76. 
"J^ATHER  of  mercies,  in  thy  word 
•*-   What  endless  glory  shines ! 
For  ever  be  thy  narae  adored 
For  these  ceìestial  hnes. 
2  Here  may  the  wretched  sons  of  want 
Exhaustless  riches  find ; 
Riches  above  what  earth  can  grant, 
And  lasting  as  the  mind. 
S  H-re  the  Redeemer's  welcome  voice 
Spreads  heavenly  peace  around ; 
And  life  and  everiasting  joys 
Attend  the  blissful  souhd. 


4  O !  may  these  heavenly  pages  be 

My  ever  dear  delight; 
And  still*ne\v  beauties  may  I  see, 
And  still  increasing  light. 

5  Divine  Instructor,  gracious  Lord, 

Be  thou  for  ever  near ; 
Teach  me  to  love  thy  sacred  word, 
And  view  my  Saviour  there. 

Steelb. 

41.  The  riches  of  God's  Word. 
c.  M.— Farrant,  83-    Tiverton,  86. 

T  ADEN  with  guilt,  and  f ull of  fears, 
"^*  I  fìy  to  thee,  my  Lord  ; 
For  not  a  glimpse  òf  hope  appears 
But  in  thy  written  word. 

2  The  volume  of  my  Father's  grace 

Does  all  ray  griefs  assuage  : 
Here  I  beholcl  my  Saviour!s  face 
In  almost  every  page. 

3  This  is  the  field  where  hidden  lies 

The  pearl  of  price  unknown  ; 
That  merchant  is  divinely  wise 
Who  makes  the  pearl  his  own. 

4  Here  consecrated  water  flows 

To  quench  my  thirst  of  sin ; 
Here   the   fair   tree   of  knowledge 
grows, 
Nor  danger  dwells  therein. 

5  This  is  the  judge  that  ends  the  strife 

Where  wit  and  reason  fail ; 
My  guide  to  everlasting  life 
Through  all  this  gloomy  vale. 

6  0  !  may  thy  counsels,  mighty  God, 

My  roving  feet  command ; 
Nor'l  forsake  the  happy  road 
That  leacls  to  thy  nght  hand. 

Watts. 

42.  PSALM  CXVII. 

L.  m.~ Winchester,  9.    Kent,  13. 

"ÜROM  all  that   dwell   below  the 
J-     skies, 

Let  the  Creator's  praise  arise ; 
Let  the  Redeemer's  name  be  sung 
Through  every  lancl,  by  every  tongue. 
2  Eternal  are  thy  mercies,  Lord, 
Eternal  truth  attends  thy  word  ; 
Thy  praise  shall  sound  from  shore  to 

s'hore, 
Tül  suns  shall  rise  and  set  no  more* 
Watts. 

43 .  For  the  spread  of  the  Gospel. 
8.  7. 4.— Verona,  174.    Frankfort,  173. 

rYER  those  gloomy  hills  of  dark- 
^    ness, 
Look,  my  soul,  be  still,  and  ga2e : 


ENGLISH  HYMNS. 


All  the  promises  do  travail 
On  a  glorious  day  of  grace : 

Blessed  jubilee, 
Let  thy  glorious  morning  dawn. 
t  Let  the  Indian,  let  the  Negro, 
Let  the  rude  barbarian  see 
That  divine  and  glorious  conquest 
Once  obtained  on  Caivary : 

Let  the  gospel 
Word  resound  from  pole  to  pole. 
8  Ringdoms  wide,  that  sit  in  darkness, 
Let  them  have  the  glorious  light; 
And  from  eastern  coast  to  western, 
May  the  morning  chase  the  night, 

And  redemption, 
Freely  purchased,  win  the  day. 
*  May  the  glorious  day  approaching, 
From  the  darkness  quickly  dawn, 
And  the  everlasting  gospel 
Spread  abroad  thy  holy  name : 

All  the  borders 
Of  the  great  Immanuel's  Iand. 
6  Fly  abroad,  thou  mighty  gospel, 
Win  and  conquer,  never  cease ; 
May  thy  lasting  wide  dominions 
Multiply  anclstill  increase : 

May  thy  sceptre 
Suay    the    enlightened     world 
around.  Williams. 

44.    "  Come  over,  and  help  ws." 

7.  6.  d.— Missionary,  110. 

TfROM  Greenland's  icy  mountains, 
"*-    From  India's  coral  strand, 
Where  Afric's  sunny  fountains 

líoll  down  their  golden  sand, 
From  many  an  ancient  river, 

From  many  a  palmy  plain, 
They  call  us  to  deliver 

Tiieir  land  from  error's  chain. 
2  What  though  the  spicy  breezes 

Blow  soft  o'er  Ceylon's  isle ; 
Though  every  prospect  pleases, 

And  only  man  is  vile ; 
In  vain,  with  lavish  kindness, 

The  gifts  of  God  are  strewn ; 
The  heathen,  in  his  blindness, 

Bows  down  to  wood  and  stone. 
S  Can  we,  whose  souls  are  lighted 

With  wisdom  from  on  high— 
Can  we  to  men  benighted 

The  lamp  of  life  deny  ? 
Salvation!  Oî  salvationî 

The  joyful  sound  proclaim, 
Til)  each  remotest  nation 

II  as  learned  Messiah's  nanie, 
4  Waft,  waft,  ye  winds,  his  story, 

And  you,  yewaters,  roll, 
Tilli  like  a  sea  of  glory, 

It  spreads  from  pole  to  poìe; 


Till,  o'er  our  ransomed  nature, 
The  Lamb  for  sinners  slain, 

Redeemer,  King,  Creator, 
In  bliss  returns  to  reign.    Hebeb. 


X. 


BENEDICTTON,  AND 
DOXOLOGY. 


4  O  •        Parting  prayer. 
8.  7.  r».— Dismission,  160.   Chrysostom, 
Y.59. 
"JV/TAY  the  grace  of  Christ  our  Sa- 
"i""    viour, 

And  the  Father's  boundless  love, 
With  the  Holy  Spirit's  favour, 

Rest  upon  us  from  above ; 
Thus  may  we  abide  in  union 

With  each  other  and  the  Lord ; 

And  possess,  in  sweet  communion, 

Joys  which  earth  cannot  aíford. 

^TEWTON. 

46.  Dismission. 

L.  M.—Old  100  th,  10.    Beza,  12. 

T)ISMISS    us   with  thy  blessing, 
-*^    Lord ; 

Help  us  to  feed  upon  thy  Word ; 
All  that  has  been  amiss,  forgive, 
And  let  thy  truth  within  us  live. 
2  Though  we  are  guilty,  thou  art  good ; 
Wash  all  our  works  in  Jesus'  bìòod ; 
Give  every  fettered  soul  release, 
And  bid  us  all  depart  in  peace. 

Hart. 

47.  After  a  Sermon. 

S.  M— St.  Michael,  121.    Ipswich,  123. 

f^NCE  more,  before  we  part, 
^  We'll  bless  the  Saviour's  name; 
Record  his  mercies,  every  heart, 
Sing,  every  tongue,  the  same. 
2  Lay  up  his  sacred  word, 
To  feed  thereon  and  grow ; 
Go  on  to  seek,  to  know  the  Lord, 
And  practise  what  you  know. 

Habt. 

48.  Doxology. 

L.  M.— Old  lOOth,  10. 
T>RAISE  God,  from  whom  all  bless» 
■"-     ings  flow ; 

Praise  nim,  all  creatures  here  below; 
Praise  him  above,  ye  heavenly  host; 
Praise  Father,  Son,  and  Holy  Ghost. 


MYNEGAI 

I'B 

GEIEIAU  CYNTAF  YN  MHOB  PENNILL. 


Aberthant  hefyd  ...  71 
Aberthau  Duw  i  gyd...  40 
A  boed  fy  mhleser  ...  215 
A  byw  Gai'n  dawel  ...  613 
Ac  äm  dy  fod  yn  gym.  44 
Ac  am  hyny  mi  ...  719 
Ac  am  yr  Arglwydd ...  86 
Ac  arnaf y  geilw  ...  142 
Ac  ef  yn  unig  biau'r...  217 
Ac  er  cryfed  yw  ...  743 
Ac  er  fod  draw  afon ...  604 
Ac  ergwaethaf  grym...  696 
Acerlleiedyw  ...793 
Ac  er  lliaws  mawr  ...  762 
Ac  er  mwyn  y  gwaed..  706 
Ac  er  nad  ydwyf  fi  ...  514 
Ac  er  na  welaf  ond  ...  547 
Acfelbyddnawdda...  68 
Ac  mae  pob  peth  yn...  599 
Ac  mewn  llawenydd...  34 
Ac  mi  dybygaf  ...  595 

Ac  mi  ddisgwylia'r  ...  461 
Ac  mi  ro'f '  angor  ...  116 
Ac  mi  ymffrostia'  ...  198 
Ac  na  bo  gras  ...  539 

Acniallaf  fyth  ...  308 
Ac  ni  cheisiaf  drysor...  700 
Ac  nid  oes  cyfaill  ...  206 
Ac  ni  fydda'i  'n  hir  ...  696 
Ac  ni  fydd  mo  ...  433 

Ac  oddi  fewn  mae  ...  554 
Ac  os  bydd  i  ti  ...  504 

Ac  os  oes  stormydd  ...  607 
Ac'rwyffinnau  ...  833 
Ac  yna  adgyfododd  ...  229 
Acynacaf  fod  ...  201 

Ac  yna  gwnaed  ...  199 
Ac  yna  gwyn  fy  myd...  655 
Ac  ynddo  hefyd  cair...  360 
Ac  yn  ei  gariaü.  ...  205 
Ac  yn  eu  herbyn  ...  116 
Acynnyfnder  ...  433 

Ac  yno  dan  y  groes  ...  631 
\c  yno,  f  enaid  bach...  569 
Ac  yno  gwyn  fy        ...  816 


RHIF. 

I A  chadwaf  iddo  yr  ...  61 
|  A  chaf.  ar  ol  blinderau  205 
A  chan  y  Drindod  ...  104 
Achariad  tragwyddol  139 
'  Aderyn  to  a  gafocld  ...  57 
;  Adgyweirier  pob  rhyw  309 
j  A  doed  hi  arnaf  ...155 
j  A  dod  fy  nghalon  wâg  512 
i  A  doed  brenhinoedd...  470 
Adrigo'nghymdeithas  142 
A  Duw  sydd  yno  yn ...  114 
A  Duw,  sef  Duw  ein...  47 
A  dychwel  etto  ni  i  fyw  56 
A  dyro  i  mi  dy  ...  522 

A  ddaw  gwawr  ar  ol...  723 
Addefent  hwythau  ...  71 
Addefent  hwythau  ...  72 
Addewid  gafwyd,  do...  252 
A  ddiffydd  cariad  rhad  126 
Addunedau  fy  nghyf.  678 
Adduma'm  henaid  â. . .  728 
Aed,  aed  Y  newydd  am  465 
Aed  efengyl  fel  y  wawr  473 
Aed  efengyl  gras  ar  ...  488 
Aed  effeithiol  addewid  479 
Aed  ein  Haleluwia  ...  338 
Aed  enwau'r  byd  i  gyd  225 
Aed  fy  enaid  mwy  yn  2S9 
Aed  goleu'r  dydd  yn...  646 
Aed  heibio'm  dyddiau  536 
Aed  i'r  dwyrain  a'r  gor.  482 
Aed  mawl  a  gweddi'r..  463 
Aednewyddioniach...  479 
Aed  sain  efengyl cyn...  458 
Aed  sain  yr  udgom  ...  463 
Aed  swn  efengyl  bur...  463 
Aed  swn  yr  iachawd.  370 
Aed  tegwch  byd,  a'i ...  593 
Aed  y  nos  derfysglyd  829 
Aethant  i  maes  ...  869 
Aeth  dan  y  gyfraith ...  432 
Af  ar  hyd  fy  ffbrdd  yn  786 
Af  ato  fel  yr  wyf  ...  250 
Af  at  yr  orsedd  fel  ...  605 
Af  bellach  tua'r  ...  659 
Af  bellach  yn  hy*      ...  344 


Rnrif. 
A  fodd  'tifeddion  gras  894 
Afradloniaid  at  eich...  408 
Af  trwy  Fy  nhemt.  ...  422 
A  gad  im  brofì  ...  202 

A  gaf  ond  hyny  ...  111 
Ag  isop  golch  fi'n  ...  39 
A  golch  fi  yn  llwyr  ...  39 
Agor  ddrws,  'rwyf  ...  837 
Agorodd  ddrws  i'r  ...  239 
Agorodd  ef  yn  lled  y...  166 
Agorwyd  ar  y  bryn  ...  257 
Agorwyd  teml  yr  Arg.  416 
Agor  y  ffynnonau  ...  770 
Agor  y  môr,  gwna'r  ...  577 
A  gwna  bob  meddwl...  592 
A  gwna  i'm  cariad  ...  512 
Angel  ein  Duw  a  dry...  27 
Angeu  ac  eiriolaeth  ...  329 
Angeu  bellach  g wna  dy  864 
Anghenus  wyf,  bech...  558 
Anghofio'm  cnawd  ...  514 
Anghyfnewidiol  gair  y  197 
Angylion,  archangyl...  232 
Angylion  doent  yn  ...  615 
Angylion  gadd  wybod  413 
Angylion  glân  sy*n  ...  216 
Angylion,  seraphiaid,  a  919 
Angylion  y  nefoedd  yn  142 
A  heibio'r  dywyll  nos  650 
A'i  air  cy  ífroi  dymhestl.  72 
Aiamfymeiaui  ...  246 
Ai  byth  y  digi  wrthym  .  58 
Ai  ef  fun maddeu idd.  418 
A'i  hyfryd  lais  fe'm  ...  144 
Ai  Iesu  mawr,  Ffrynd  418 
Ai  marw  raid  i  mi  ...  850 
Ai'm  hanwyl  Bricd  ...  418 
Ai  yn  dragy wydd  cilia'r  54 
Am  angeu'r  groes  bydd  427 
Am  danat,  Iesu,yn  ...  146 
A  meddwl  am  gwmp...  351 
Am  ei  fod  ini  yn  dda  .  78 
Amen,  Amen,  boed  ...  368 
Am  ennyd  fechan  saif  22 
A  merch  y  Brenin  ...  34 
Am  fod  fy  Iesu'n     ...  655 


Am  graig  i  adeiladu ...  620 
Am  graig  yr  iachawd.  237 
Am  haul  a  lleuad  ...  937 
Am  hyndyrchefwch...  366 
Am  hyny  pob  creadur  232 
Am  hyny  yn  ei  nerth .  195 
Am  iachawdwriaeth...  256 
Am  iddo  farw  ar  y  ...  178 
Am  iddo  yno  grymu...  199 
A  minnau'n  hollol  rof  213 
A  minnau'n  llwfrhau.  589 
A  minnau  sydd  am  ...  633 
Am  nofìo  i  fyny  ...  521 
A  myn'd  dan  ganu  ...  843 
Anadled  yr  awelon  ...  232 
A'n  conglau'n  llawn...  95 
Anfeidrol  berffaith  ...  568 
Anfeidrol,  fyth  anfeid.  426 
Anfeidroldeb  maith  ei  777 
Anfeidrol  felus  yw  dy  514 
Anfeidrol  gadarn  y  w...  518 
Anfeidrol  oedd  llid  ...  342 
Anfeidrol  wyt,  fy  Nuw  268 
Anfeidrol  ydyw  gwer.  249 
Anfon  un  pelydryn  ...  722 
Anffyddlon  i  mi  trodd  812 
Anhawdd  yfed  dyfr....  714 
A'n  hychen  cryfion  dan  95 
Anialwch  mawr  mi  ...  534 
Anian  nef  a  dyr  trwy  .773 
A  ninnau  gadd  wybod  413 
Annioddefol  ydyw  ...  676 
Ant  rhagddynt  bawb  57 
Anturiaf  at  ei  orsedd..  207 
Anturiafatoynhyder.  295 
Anturia  nghalon  euog  154 
Anturiafyrlorddonen  587 
Anwadal  hynod  yw  ...  128 
Anweledig,  'rwy'n  dy  685 
Anweledig,  'rwy'n  dy  833 
Anwylaf  wrth ddrych .  503 
A  oes  gobaith  am  ach.  400 
A  oes  neb  o'm  hen  gyf.  854 
A  phan  agorech  di  ...  96 
A  phan  bo'n  curo  ...  597 
A  phan  bo'u  hym.  ...  607 
A  phan  ollyngech  di...  70 
A  phan  y  deui  yr  ail...  606 
Aphanymddangoso...  319 
A  phan  y  syrthio  ser...  208 
A  phawb  a'th  edwyn. ..  7 
A  phe  bai'n  gorwedd  .  601 
A  phe  diíí'oddai'r  haul.  568 
A  phe  doi'rmoroedd...  114 
A  phe  ynfydion  fydd.  505 
A  phleserau  o  bob  ...  754 
Aphobcenhedloedd...  25 
Ar  aden  cerub  af  yn...  877 
Ar  angeu  ac  uffern  ...  331 
Araid  i  gystudd  garw'r  549 
A  raid  im  rodio  anial .  538 
Ar  ardaloedd  maith ...  477 
A'r  cyntaf  dd'wedoch.  233 
Ar  dy  enw  di,  Greawd.  158 


MYNEGAI. 

Ar  dir  na  môr  ei  debyg 
Ar  dy  air  yn  mhob  ... 
Ar  dy  allu  'rwy'n  ym . 
Ar  dy  enw  mae'r  cen. 
Ar  dy  law  ddeheu  mae 
A'r  dyn  â  gwynfyd  ... 
Ar  ddiffrwyth  grindir 
Ar  ddisgwylfa  uchel... 
Ar  Dduw  yr  Arglwydd 
Ar  ei  addewid  ef 
Arfaethau  Duw  ynt  ... 
Ar  fôr  tymhestlog  tei.. 
Ar  fy  llaw  fe  roddodd 
Ar  fyr  bydd  lle  im  ... 
Ar  fyr  caf  rodiollwybr 
Ar  fyr  mi  fyddaf  iach 
Ar  Galfariaun  pryd.... 
Ar  Galfari  fryn,  yn  ... 
Ar  Galfari  fryn,  agor.. 
Ar  Galfari  rhwng  dae. 
Ar  Galfari  yn  ngwres . 
Arglwydd,  arwain  ... 
Arglwydd,  clyw  'ngw, 
Arglwydd,  danfon  ... 
Arglwydd,  edrych  ... 
Arglwydd,  ffoed 
Argìwydd  grasol,  dyro 
Arglwydd,  manwl  y. . 
Arglwydd,  rhaid  i  mi . 
Arglwydd,  tyred  â'r... 
Arglwydd  y  bydoedd... 
Argîwydd  y  liuoedd... 
Ar  Grist  a'i  angeu  boed 
Ar  groesbren  bryd.  ... 
Ar  laii  Iorddonen  ... 
Arnaf  y  geilw  a'i 
Arnat,  Iesu,  boed  fy  .. 
Arnat  ti  bwriwyd  fi  o'r 
Ar  noswaith  oer  fe  ... 
Arogli'n  beraidd  mae.. 
A  ro'i  ffarwel  i  dyst ... 
Ar  ol  eu  holl  fìinderau 
Arosaf  ddydd  a  nos  ... 
Aros  nes  codi'r  seren  . 
Aros  ronyn,  barwyd  i . 
A'r  sawl  sy'n  byw  ... 
Ar  unwaith  'rwy'n  ym. 
Ar  waith  dy  ddwylaw 
Ar  y  cenhedloedd  ... 
Ar  y  dibyn  bum  yn  ... 
Ar  y  groes  dyrchaf wyd 
Ar  y  symbalau  molwch 
Atat,  Arglwydd,  'rwy' 
Atat,  f'  Arglwydd,  dyr. 
Attolwg,  Ârglwydd  ... 
Attolwg,  dyro  im  dy... 
At  un  a  wrendy  weddi 
At  wedd  dy  wyneb  nid 
At  yr  orsedd  'rwy'n  ap. 
A  than  dy  aden  dawel 
A  thi  wyt  Sanct,  Sanct 
A  thyma'r  cyntaf  bryd 
A  thyna'r  cyfoeth  roed 
A  thyna'r  trysor  sydd 


501| 

3621 
716 

677 


A  welodd  haul  erioed .  202 
Awn,  bechaduriaid,  at  377 
Awr  o  dy  gymdeithas   761 

B. 
Babel  gwympa  er  ei ...  475 
Bachgen  a  aned,  Mab  183 
Barnli,  ODduw!  a...  19 
Bechadur,  gwel  e'n  ...  228 
Bedyddiafìâ'rYsbryd  192 
Bellach,  minnau'n  eon  677 
Bendigaid  f y th  fo'r  Ar.  43 
Bendigaid  fo  yr  ...  51 
Bendigaidfyddo'ienw  51 
Bendigaid  fyddo'r  Ar.  21 
Bendigaid  fyddo'r  awr  629 
Bendigaid  fyth  fo  enw  531 
Bendithionar  fendith.  428 
Bendithionrifytywod  225 
Bererin  llesg  gan  rym  901 
Beth  bellach  wnaf  ...  179 
Beth  bynag  wnelo'n...  814 
Beth  bynag  yw'r  gwa.  233 
Beth  byna'm  swydd  o  161 
Beth  dâl  im  roi  fy  serch  838 
Beth  ddaw  o  honof  fi. . .  850 
Beth  sydd  i  mi  mwy  a  311 
Beth  wyf  gwaeth  p'e...  134 
Beth  y  w'r  achos  fod  fy  785 
B  eth  y w'r  cynn  h wrf . . .  489 
Beth  yw'r  telynau  aur  648 
Blant  afradlon,  at  eich  407 
Blant  ffyddlon  Seion...  252 
'B'le  trof  fy  wyneb  ...  576 
Blinais  ar  afonydd  ...  925 
Blinais,  blinais  ar  y ...  798 
Blinderau  a  chroesau .  412 
Blinedig  gan  ofidiau'r  935 
Blodeuant,  tyfant  tua'r  372 
Blwyddau  hirion  o  ...  897 
Bob  dydd,  Fy  nhaber.  887 
Bob  pryd,  Ffarwel  i  ti  613 
Bod  Creawdwr  nef  ...  315 
Boddlawn  ddigon  ...  824 
BoedBrydainFawryn  368 
Boed  bryn  y  groes  ...  179 
Boed  clod  i'm  Prynwr  277 
Boed  clod  trwy  entrych  945 
Boed  cof  am  y  mynydd  800 
Boed  cyfiawnder  maith  676 
Boed  dioddefiadau  pur  597 
Boed  fy  nghalon  i  ti'n  761 
Boed  fy  mywyd  oll  yn  759 
Boed  fy  nhafod  fyth...  129 
Boed  i  bob  llwyth,  a...  175 
Boed  iddo  mwy  gan....  159 
Boed  Iesu  a'i  annher.  449 
Boed  i  mi'n  hyfryd. ...  800 
Boed  Israel  lawen  a ...  99 
Boed  oesoedd  meithion  177 
Boed  yma  fy  nyth  ...  343 
Braint,  braint  Yw  cael  381 
Brawd  anwyl  sy'n  ein  236 
Brawd  yw  efe  i'r  ...  364 
Brenhinoedd  daear  ...    98 


Bryd  caf  wel'd  y  tir ...  688 
JBryd  ca'i'm  glanhau  ..  533 
Bryd  gwawria'r  ded...  643 
Brydnawn,  Ar  y  dded.  834 
Bu  farw  f  Anwylyd,  fe  411 
Bugail  Israel  sydd  ...  443 
Bugail  yw,  fe  roes  ei...  323 
Bûm  yn  wyneb  pob  ...  823 
Bu'n  angeu  i'n  hangeu  246 
Buoch  gycia  mi'n  fy  ...  863 
Bu'r  lleidr  afìan  un  ...  442 
Bwystrìlod  rheibus  ...  649 
Bwytewch,  mae'r  ab...  375 
Byddaf  fì  lawen  yn  dy  7 
Byddaf  yn  dych'mygu  731 
Bydda'i  'n  synu  ar  ...  788 
Bydd,  bydd,' Rhyw  ...  886 
Bydd  cerubiaid  a  ser.  308 
Bydd  ài  gysurus  yn  dy  29 
Bydd  di  yn  ymborth ..  263 
Bydd  dy  degwch  byth  687 
Bydd  dda  i'th  was  a...  79 
Bydd  dda  wrth  Seion.  40 
Bydd  gwel'd  gogoniant  890 
Bydd  gwraig  yr  Oen  874 
Bydd  melus  gofio  y  cyf.  294 
Bydd  myrdd  o  ryfedd.  847 
Bydd  yma,  nid  fel  ...  499 
Bydd  yno  bawb  yn  ...  842 
Bynag  peth  a  welodd  713 
Bynag  petli  sydd  ...  281 
Byth  hwy  a'th  ofnant  50 
Byth  ni  dderfydd  canu  313 
Byw  heb  wres,  na  haul  900 
Byw  i  mi'n  Brophwyd  174 
Byw  im  yw  Crist  er  ...  174 
By  w'n  Archoffeiriad  ar  174 
Bywyd  perffaith  yw'th  756 
Bywyd  y  meirw,  tyr'd  926 

C. 
Cadamhaw'd  fy  ffydd  689 
Cadben  mawr  ein  ...  403 
Cadw  íì'n  anwyl  rhag .  11 
Cadw  ni,  Arglwydd  ...  13 
Cadd  gario'r  groes  i ...  419 
Caed  ftynnon  o  ddẃr...  447 
Caed  person  mor  lawn  346 
Caed  trefn  i  faddeu  ...  396 
Cael  bod  yn  foreu  dan  369 
Cael  derbyn  o'i  chyf....  220 
Cael  Duw  yn  Dad,  a...  729 
Cael  treulio  sanctaidd  389 
Caersalem,  dinas  hedd  893 
Caersalem  hyfryd  wiw  661 
Caersalem  lân,  ein  ...  83 
Caersalem,  ti  ddinas...  922 
Caf  ddod  i  gynnulleid.  935 
Caf  ddyfod  i'r  gogon...  578 
Caf  floeddio  concwest  610 
Caf  fwyta  ffrwythau...  575 
Cafodd  enw,  cafodd  ...  326 
Caforphwysheddyw...  935 
Caf  wel'd  a  chlywed ...  933 
Caf  wel'd  f'Anẁylyd...  893 , 


MYNEGAI. 

Caf  wel'd  fy  anwyl  Dad  892 
Caf  yfed  yma  gariad...  204 
Caf  vno  fod  vn  gwbl...  840 
Caiff  trallod'a  chys.  ...  802 
Caled  yw  dioddef  ...  782 
Calfaria  fryn  dyrch....  454 
Calfaria  fryn  yw'r  ...  200 
Canaf  i'r  Arglwydd  ...  70 
Caned  a  welodd  wawr  471 
Caned  cenhedlaethau'r  321 
Canednefadaear  lawr  330 
Caned  nef  a  daearolion  278 
Caned  pechaduriaid...  278 
Can'  ffarwel  i  bob  peth  299 
Can'  ffarwel  o  gylch  y  675 
Caniadau  newyddion..  919 
Canlynwyr  yr  Oen  ...  915 
Can  mil  o  weithiau  ...  534 
Can's  ar  ei  bobl  ...  90 
Can's  da  y w'r  Arglwydd  66 
Can's  deg  can  mlynedd  62 
Can's  ef  a  roes  ei  sail...  17 
Can's  ein  Duw  ni  byth  36 
Can's  fy  Arglwydd  o...  87 
Can's  hoff  iawn  gan  dy  67 
Can's  mae  dy  hardd. ...  516 
Can's  mawr  y  w'r  Argl.  90 
Can's  ti  a  ferni'n  iawn  47 
Can's  y  dyn  rheidus  ...  50 
Cant  o  weithiau,  ol  a.. 
Canwn  mwy  am  wared.  278 
Oár  yr  hwn  a  fedr  war.  826 
Casgla  dv  fyrr  a'th  ...  373 
Castell  wyt  ti,  Tŵr  ...  194 
Cawn  esgyn  o'r  dyrys  916 
Cawn  lanio  i  fewn  i  ...  894 
Cawn  orphwys  yn  ddi.  891 
Cawn  wel'd  yr  addfw.  894 
Cefais berl  gwell  nag...  897 
Cefais,  eneiniais  ef  yn  61 
Ceir  gwel'd  y  dyrfa  ...  874 
Ceisiwch  wisgoeddy...  438 
Cenhadonheddgânt...  460 
Cenir  yno  am  y  gwaed  913 
Cenwch  i'r  Arglwydd  99 
Cenwch  i'r  Iôn,  chwi...  22 
Cenwch  i'r  lôr  fawl  a..  25 
Cerddyn  mlaen,  mae...  780 
Ces  brofì  dwyfol  hedd  629 
Ces  ddẃr  o'r  graig  i ...  624 
Ces  enw  newydd  oddi  163 
Claf  wyf  am  deimlo  ...  517 
Clod,  clod  I'r  Oen  a  ...  227 
Clodforaffìfv  Arglwy.  7 
Clodforaf  fì  fy  Arglwy.  74 
Clodforwch  bawb  ein  115 
Clodforwch  Dduw  ...  48 
Clodforwch  enw  Mab  223 
Clodforwch  Frenin  ...  105 
Clustiau  cnawd  ni  all.  686 
Clymau  natur  oll  a  ...  905 
Clywaf  lais  gan  bob  ...  292 
Cly wch  leferydd  gras  a  309 
Clywed  dy  riddfanau  .  772 


Clyw,  f  enaid  tîawd, ...  118 
Clyw  hyn,  O !  ferch,  ac  34 
C]y  wir  swn  yn  mrig  y  475 
Clyw  seraphaidd  sein.  861 
Codi'rnllygaid'rwyf...  822 
Cof  am  y  cyíìawn  Iesu  429 
Cof  am  y  llu  o  filwyr...  429 
Cof  am  y  wyneb  siriol  429 
Cof  genyf  y  pryd  ...  807 
Cofìa,  Arglwydd,  dy....  398 
Coíia,  f'enaid,  cyn  it...  855 
Cofia  i'th  was  dy  air...  80 
Cofia'th  boenau  ar  ...  301 
Cofìwch  hyn  mewn  ...  399 
Coffaf  dy  enw  di  ...  34 
Coffawn  yn  llawen  ...  195 
Colofn  dân  rho'rnos...  770 
Colled  pob  blodeuyn...  779 
Coroni'rydwyt  tifeì...  46 
Creawdwr  doethy  ...519 
Creawdwr  y  ffurfafen  105 
Cred  yn ddo  ef,  fe'th ...  29 
Cref  y  rhoes  sail  „.  69 
Cref  yw  dy  fraich  ...  171 
Creigiau  tanllyd  ...  355 
Crist  ydy  w'r  arch  a'r  416 
Croesau  geirwon  sydd  828 
Cryfach  addewid  Duw  664 
Cryf  yw  ei  ddeheu  law  262 
Cudd  fy  meiau  rhag  y  744 
Cul  yw'r  llwybr  i  mi...  674 
Cwlwm  wnaed  yn  nhr.  905 
Cwymp  mil  wrth  dy...  142 
Cydfyn'dohyddan...  367 
Cydganed  y  ddaear  ...  335 
Cyduned  pob  creadur  217 
Cyduned  Seion  lân  ...  249 
Cydunwn  â'r  angyl. ...  217 
Cyfammod  cry'— pwy  101 
Cyfammod  Duw  a'i  ...  610 
Cyfammod  hedd  a  lun.  123 
Cyfammod  hedd,  cyf.  101 
Cyfammod  rhad,  o  dre.  101 
Cyfammod  rhad  trag.  123 
Cyfarwydda'm  henaid  674 
Cyfiawnder  amddiffyn.  428 
Cyfiawnder  Duw  mew.  186 
Cyfiawnder  Díiw  sydd  416 
Cyfiawnder  marwol ...  633 
Cyfìawnai'r  gyfraith..  246 
Cyflawna'th  air,  doed  164 
Cyflawnder  nerth,  cyf.  593 
Cyflawnir  gair  fy  Nuw  638 
Cyflawn  o  frasderyw'r  28 
Cyflawnwyd  y  gyfraith  440 
Cy fnewid  y  mae  dy n ...  125 
Cyfododd  Brenin  hedd  272 
Cyfoeth  yn  yr  anial  ga.  826 
Cyfrana  dy  ddaionus ..  11 
Cyfranwr  mawr  y  ...  938 
Cyfvngder  mwya'n  ...  168 
Cyffelyb  i  fy  Nuw  ...  270 
Cyhyd  ag  yw'r  ffurfaf.  6S 
Cyll  y  pechod  hwnw  ..  859 


Cymmeraffynifyrwch  543 
Cymmer,  I^su,  fì  fel'r  772 
Cymmerwch  gysur  yn  23 
Cymmhwyser  ni  trwy.  881 
Cyrn'rais  yn  etifeddia.  81 
Cyn  byd  Ammodwyd  i  845 
Cynnefln  iawn  â  dolur  228 
Cyn  fy  nghystuddio ...  80 
Cyn  líunio'r  byd,  cyn  102 
Cyn  rhoi  bod  i'r  ddae.  326 
Cyssegrwn  flaenffrwy.  369 
Cystuddiau  mawrion  o  808 

CH. 
Cheisiais,  Argl.  ddim  732 
Chly  wodd  clust,  ni  we.  685 
Chly  wodd  clust,  ni  we.  833 
Chwi  adar  ar  yr  aden  232 
Chwi,  angylion,  sydd  771 
Chwi  bererinion  glân  639 
Chwi  bryfed,  ef  clodfo.  232 
Chwi,  chwi  ffynnouau  571 
Chwi,  dlodion,  chwi...  233 
Chwi,  flÿnnonau  ...  755 
Chwi  gewch  yfed  yn...  438 
Chwi,  henaint,  sy'n  ...  233 
Chwi,  holl  deyrnas.  ...  48 
Chwilia,  f  enaid,  gyrau  785 
Chwilio,  amanwl  ...  589 
Chwilio  am  danat  ...  831 
Chwilio  ei  berson  ...  183 
Chwi,  weision  Duw  ...  75 
Chwychwi  a  brynwyd  175 
Chwychwi,  fynydd.  ...  76 
Chwyth,  udg'orn       ,.,  452 

D. 
Dacw  gariad,  dacw  ...  305 
Dacw  gariad  fel yr  ...864 
Dacw  gariad  neíoedd  322 
Dacw  lofrudd  ar  ei  ...  306 
Dacw'r  ardal,  dacw'r  713 
Dacw'r  ardal  nefol  ...  909 
Dacw'r  Bremn  yn  ei...  925 
Dacw'r  deg  gorcbymy.  406 
Dacw'r  ffynnon  i'w  ...  445 
Dacw'r  ffynnon  wedi  ei  314 
Dacw'r  gwledydd  ...  898 
Dacw'r  hoelion  geir....  314 
Dacw'r  hyfryd  fan  caf  911 
Dacw'r  nefoedd  fa wr . . .  280 
Dacw'r  unig  feddygin.  2S0 
Dacw'r  wlad  caf  fi  ...  898 
Dacw  uffern  yn  ei  ...  751 
Dacw'r  un  sydd  â  ...  856 
Dadgan  y  nofcedd  ...  12 
Dadgudclia'n  gyfiawn  551 
Dadguddiwyd  clirgel...  338 
Dadrys,  dadrys  fy  ...  761 
Dadrys  rwydau  sydd  751 
Dae'r,  a  nef,  ac  uffern..  302 
Daeth  arfaeth  fawr  y  151 
Daeth  bl wyddyn  y  ...  336 
Daeth  íìrydiau  melus  276 
Daeth  i  ni  iachawdwr.  240 
Daeth  Lly  wydd  nef  a„  271 


MYNEGAI. 

Daethprynedigaeth...  218 
Daeth  trwy  Ein  Iesu  381 
Daeth  uffern  a'r  ...  410 
Dangos  im,  Arglwydd  18 
Dangosi  lwybr  im  i  ...  10 
Dangoswydim  pryd...  629 
Da  iawn  i  bechad.  fod  416 
Da  i  mi  fod  yr  addew.  788 
'  Da'i  'mofyn  haeddia.  214 
Daionus  a  thosturiol..  936 
D'air  a  wnaeth  y  mor.  133 
Dal  fì,  fy  Nuw,  dal  fì  523 
Dal  fì  fyny,  addfwyn  707 
Dal  fi'n  gadarn  hyd  ...  785 
Dal  fy  llygad,  dal  heb  732 
Dal  sylw  craff  mae  ...  105 
'Dall  Pharaoh,  er  ei  ...  391 
'Dall  Satan, deddf,na  192 
Dan  bob  cystuddiau...  596 
Dan  bwys  euogrwydd  251 
Dan  dy  aden  cedwir...  745 
Dan  dy  aden  y  rhyfel.  736 
Dan  ei  aden  byddaf  ...  695 
Dan  ei  adenydd  mae ..  587 
Dan  ei  gysgod  byddaf  320 
Darfu  fy  nerth,  'rwy'n  575 
Darfu  noddfa  mewn...  745 
Darfu  ofni  temtasiyn.  765 
Darfu'r  gauaf  chwerw  486 
Darfyddedcanmolneb  156 
Darfydded  son  am  ...  501 
Darfydded  son  yn  ...  367 
Darparwyd  gwledd  i...  382 
'Da  un  o'r  nwydau  i ...  878 
Dau  ryw  auaf  maith  a  836 
Daw  amser  braf,  can's  450 
Daw  caethion  duon  In,  469 
Daw,  daw,  Fy  anwyl  887 
Daw,  daw,  Yr  hyfryd  227 
Daw  diwedd  ar  fy  ...  892 
Daw  dydd  I'r  carchar  227 
Daw  dydd  i'r  cyfiawn.  37 
Daw  dydd  o  brysur  ...  847 
Daw,  fe  ddaw  y  ...  737 
Daw  gweiniaid  Seion  187 
Daw  i  ben,  aed  byd  yn  684 
Daw  i  mi  dranoeth  teg  840 
Daw  miloeddarddarf.  491 
Daw  miloedd  o  rai  af.  469 
Daw'r  holl  dduwiolion  882 
Daw'r  saint  o  lwch  y  272 
Daw  tyrfa  rif  y  gwlith  251 
Da  wyt  i'th  dir  ...    58 

Da  yw'r  groes,  a  dayw  832 
Da  yw  y  groes,  y  gw'ra.  618 
Da  yw  yr  Arglwydd ...  96 
Dechreu  canu,  ...  733 

Dechreued  tafod  mwy  388 
Dechreuodd  draw  cyn  117 
Dechreu'r  wyf  yn  awr  691 
Dedwydd  wyf,  mi  gan.  795 
Dedwydd  yw'r  bobl ...  95 
Dedwydd  yw  sydd  yn  819 
Dedwydd  y w  sy'n  pro.  325 


Defaid  a  gwartheg  ...  6 
Deffro,  f'enaid,  edrych  321 
Deffro,  fy  ffydd,  rho  ...  158 
Deffroir  fy  nghysglyd  850 
Deg  dryll  ar  hugain ...  228 
Dengmil  llawn  o  gyfy.  137 
Dengmil  o  delynau  ...  898 
Deonglwchhyn  ....183 
Derfydd  awyr,derfydd  308 
Derfydd  i  mi  deithio'r  862 
Derfydd  i  mi  garu  ac  681 
Deued  dyddiau  o  bob  129 
Deued  pechad.  truain  280 
Deuwch,  bechad.  tlod.  404 
Deuwch,  hil  syrthied.  438 
Deuwch,  yr  awelon  ...  676 
Deuwn,  Argl.  â'n  rhai  443 
Dewch,  addewidion  ...  449 
Dewcb,  blant  bychain  443 
Dewch,  íìinderòg  a  ...  404 
Dewch,  hen  ac  ieuainc  390 
Dewch,  hen  wrthgil....  390 
Dewch  i'r  frwydr  ...  483 
Dewch  y  deillion  ...  438 
Dewch  yma,  gwelwch  431 
Dewch  yn  mlaen,  a  ...  863 
Dewisais  ef,  ac  ef  o  ...  162 
Diangc  wnes  i  maes  o  717 
Diben  nefoedd  sydd...  832 
Diddanydd  ydwyt  ti  350 
Diddig,  diddig,  fe  ...316 
Difyru  wnaf  fy  oes  yn  601 
Digon,  digon  fyddai...  760 
Digonir  f 'enaid  f el  â . . .  44 
Digon  mewn  llifeiriant  726 
Dim  trysor  nis  cair  ...  346 
Dinas  noddfa  gaed  o'r  791 
Dioddefodd  angeu  dy.  202 
Dioddefodd  angeu  loes  246 
Dioddefodd  ar  y  pren  247 
Diolchaf  am  dy  gariad  939 
Diolchaf  am  gysuron ..  939 
Diolchaf  byth  iddo  ...  412 
Diolchaf  fi  â  chalon  ...  27 
Diolch  byth,  a  chanmil  296 
Diolchwn  i'r  Iesu  am  414 
Dirgelwch  o  anfeidrol  163 
Dirmygedigywgogon.  773 
Disgleiria  foreu  wawr  646 
Disgwyl  di  wrth  yr  ...  20 
Disgwyliaf  ddydd  i  ...  635 
Disgwyliaf or  mynydd.  82 
Disgwyliaf  wrthyt  ...  930 
Disgwyliais,  f 'Arglwy..  86 
Disgwyliwn  ronyn  ...  388 
Disgwyl  pethau  gwych  857 
Disgwyl  'rwyf  trwy  ...  737 
Disgwyl  y  deheuwynt  752 
Disgwyl  y  maent  bob  870 
Disgwyl  yr  wyf,  a  hyn  577 
Disgyn,  Iesu,  o'th  ...742 
Distewch  elynion  mwy  645 
Dodaf  fy  ysbryd  yn  dy  23 
Dodfesurmawr       ...  349 


Dod  ynof  hiraeth,  Iesu  879 
Doed  bellach  Indiaíd..  177 
Doed  deau,  gogledd  ...  462 
Doed  dy  heddwch  ...  756 
Doed  fel  y  del,  fe'i  cara  515 
Doed  gogledd,  de,  a  ...  921 
Doed  Iuddewon  cyn.  .  476 
Doed  paganiaid  yn  eu.  432 
Doed  pob  awelon  yn  eu  509 
Doed  pob  rhyw  dym.  151 
Doed  preswylwyr  yr...  478 
Doed  uífern,  angeu,  a  116 
Doed  y  cystuddiedig  ..  289 
Doedy  diluwideyrna.  779 
Doed  y  greadigaeth  ...  217 
Doed  y  pedwar  gwynt  476 
Doed  y  trueiniaid  ...  211 
Doed  yr  India  fawr  ...  478 
Doed  yr  Indiaid,  doed  477 
Doed  y  tymhestloedd  599 
'Doedd  neb  ar  y  ddae.  413 
'Doedd  neb  ddaliasai  521 
'Does  angel,  na  seraph  917 
'Does  arall  fan  i  roi  fy  563 
'Does  arnaf  eisieu  yny  172 
'Does  bellach  ddim  ...  636 
'Does  bleser  dâl  tu  ...  558 
'Does  bwlch  ynhwn...  101 
'Does  dini  a  laesa'm ...  657 
'Does  dim  ar  wyneb ...  513 
'Does  dim  at  ostegu ...  331 
'Does  dim  difvrwch  ...  376 
'Does  dim  foddha  fy...  500 
'Does  dim  yn  gwir  ddi.  222 
'Does  diwedd  byth  na  631 
'Does  doniau  dan  y  ...  553 
'Does  drai  Nac  eisieu..  423 
'Does  eisieu'n  bod,  nac  116 
'Does  enw  íbddia'm  ...  519 
'Does  fan  O'r  ddaear...  885 
'Does  genyf  mwy  ond  596 
'Does  genyf  ond  dy  ...  208 
'Does  golwg  harddach  117 
'Does  gvflwr  dan  yr  ...  602 
'Does  gyífelyb  iddo  ef  321 
'Does  gyíî'lybiaeth  îs  y  131 
'Does  is  y  nef  a  ddeil...  511 
'Does  mesur  amser  ...  9] 8 
'Does  neb  ond  ef,  fy  ...  222 
'Does  ofn  o  dan  fy  ...  266 
'Does  ond  gras  yn  ...  710 
'Does  ond  rhy  w  faith  510 
'Does  un  genfigen  ...  879 
'Does  unrhywbleser...  550 
'Does  unrhy  w  drysor..  253 
'Does  unrhyw  gyflwr  .  210 
'Does  unrhy  w  gyflwr  .  511 
'Does  unrhyw  hardd...  169 
'Does  unrhy  w  ofld,  yn.  809 
'Doesymaddimi'w...  653 
'Does  yma  eisieu  bytn  377 
'Does  yma  ondtraia...  669 
'Does  yn  dy  galon  ond  809 
Dof  ûnnau  tua'th  dŷ...     4 


MYNEGAL 

Dof,  mi  ddof  trwy'r  ... 
D'  ogoniant  mawr  a'th 
Do,  mi  ddringais  uwch 
Do,  mi  flinais  ar  a  ... 
Dowch,  dowch  o  fawr 
Drachefn  llawenhewch 
Draed  lluddedig 
Draw  ar  gopa  bryn  . . . 
Draw,  draw  yn  mhell 
Draw  mae  ein  Iesu  ... 
Draw  mi  welaf  ryfedd. 
Draw  mi  wela'r  nos  yn 
Draw'r  wlad  Lle'r  wyf 
Dringaf  fyny  i'r  Olew. 
Dringasant  hwy  i  ben 
Dring,  fy  enaid,  i'th ... 
Dring,  fy  enaid,  i'th  ... 
Dring  i  fyny  i'r  balm. 
Dros  bechadur  buost .. 
Dros  fenaid  i  bu'r  ... 
Dros  ryw  ddyddiau  ... 
Dros  y  bryniau  ty wyll 
Drwy  leoedd  geirwon.. 
Drwy  newyn,  syched .. 
Drwy'th  fendith  di  y.. 
Drwy  yr  anialwch  ... 
Dug  Israel  i'r  lan  yn ... 
D'  uniondeb  sydd  fel .. 
Duw,  agor  y  min  man 
Dnw  anfeidrol  yw  dy.. 
Duw  anfeidrol  yw  dy.. 
Duw  a  sicrha  bob 
Duw,  attal  di  rwysg  fy 
Duw,  buost  in  yn  Argl. 
Duw,  bydd  yn  graig  o 
Duw,  bydd  yn  gym. ... 
Duw,  cadw  f'enaid  ... 
Duw  cariad  yw  e-i  hun. 
Duw,  crea  galon  bur ... 
Duw,  dod  i'r  Brenin  ... 
üuw,  dod  orchymyn .. 
Duw,  dy  drugaredd  ... 
Duw,  dysg  i  mi  dy  ... 
Duw,  dy  wed  er  dy  glocl 
Duw,  er  mor  eang  yw 
Duw  fy  nghyfìawnder 
Duw,  ífordd  dy  ddeddf. 
Duw,  gwared  f'enaid  .. 
Duwioldeb  yn  ei  grym 
Duw,  moled  pobloedd. 
Duw  nid  oes  ond  ti  dy 
Duw,  pan  agorech  di... 
Duw,  prawf  fy  meddwl 
Duw,  pwy  a  saif  yn  ... 
Duw,  rho  i  mi  ffydd  i 
Duw,  sy  iddi'n  blaid,hi 
Duw,  teyrnasa  ar  y  ... 
Duw,  tyr'd  a'th  saint  o 
Duw  ymddangosodd... 
Duw  yn  unig  sydd  ... 
Duw  yw  efe  i'm  dwyn 
Duw  y w  fy  nerth  a'm 
Duw  y w  fy  Nhad 
Dwêd  a  ellir  nesu     ... 


Dwêd  dy  fod  yn  eiddo  286 
Dwèd,  Goleuni  boed  fe  291 
Dwèd  i  mi  a  wyt  yn  ...  711 
Dwêd  pa  bryd  caf  yfed  699 
Dwêd  p'le  mae'm  bath  524 
Dwêd  y  gair,  fy  addf.  282 
Dwg  fi  i  clalgraig  uwch  42 
Dwg  fi  y  ffolaf  un  a  ...  221 
Dwg  fi  yn  dy  fynwes...  665 
Dwy  aden  cblomen  pe  411 
'Dwyf  ond  pererin  ...  542 
'Dwy'n  gwel'd  ar  aswy  215 
'Dwy'n  'nabod  dim  o'r  810 
' D wy'n  ofni  ond  yr  ...179 
Dy  air  i'oi  traed  i  ...  81 
Dy  air  sym  dwyn  rhy w  584 
Dy  air  sy'n  gwneyd  y .  759 
Dy  allu  yw  fy  nerth  ..  598 
Dy  babell  di  mor  hyfir.  57 
Dy  bresennoldeb  sỳdd  111 
Dy  briod  wyf,  ac  'rwyf  513 
Dychwel  im  uysuron  .  743 
Dy  droed  i  lithro  ef  ...  82 
Dyddiau  blia  fy  mher.  724 
Dyddiau  hyfryd  dwyfol  487 
Dy  ddoethineb  a  dy  ...  137 
Dy  ddoniau  ydynt  aml  350 
Dy  Dduw  a  dreínodd  i  48 
Dydd  yw  hwn  sy'n  ...  837 
Dy  etholedig  dedwydd  45 
Dyfais  fawrtragwvdd.  823 
Dy  faith  drugarcdd,  O  !  44 
Dy  farn  ni  ŵyraf  ...  103 
Dy  fawr  drugaredd  ...  28 
Dy  feibion  yn  attegion  34 
Dy  fraich  sydd  gaclarn  554 
Dyfrhau  y  ddaear  sech  46 
Dygaist  o'r  Aipht  ...  56 
Dy  gariad  dwys  yn  ...  573 
Dy  gariad  sy  arnaf  ...  106 
Dy  glwyfau  y w  fy  rhan  253 
Dygodd  allan  lo  pasg.  693 
Dygodd  f'enaid  ar  ei  ol  324 
Dy  gwmni  i  ddwyn  y  852 
Dy  gyfiawn  farn  a'r  ,..  79 
Dy  hanfod  berífaith  ...  307 
Dy  hen  addewid  rasol  621 
Dyhidia,  Iesu'th  nefol  551 
Dy  holl  weitnredoedd  96 
Dy  lanorseddraingc  ..  33 
Dy  lwybrau  di  ynt  ...  580 
^y  lygaid  gwelsaut  fy  93 
Dyma  babell  y  cyfarfod  293 
üyma  ddyfnder  o  ...  279 
Dyma  Feibl  an.  Iesu  .  361 
Dy ma  fi,  Arglwydd  ...  517 
Dyma  fi,  Iesu,  fel  yr  158 
Dyma  Frawd  a  anwyd  293 
Dyma  Geidwad  i'r  ...312 
Dyma  Gyfaill  haecldai.  318 
Dvma  gyfarfod  hyfryd  525 
Dymaliebyddfy  ...  168 
Dyma  lle  mae  d'anfeid.  113 
Dyma  lle'r  ydoedd  ar    148 


Dyma'n  gwbl  fy  neis.». 
Dyma  pa'm  'r  wyf     ... 
Dyma'r  aberth  mae  ... 
Dyma'r  byd  y  mae    ... 
Dyma'r  creigydd  serth 
Dyma'r  dwr,  a  dyma'r 
Dyma'r  eiddil  yn 
Dyma'r  euog,  ofnus  ... 
Dyma'r  fan,  a  thyma'r 
Dyma'r  fan  y  caiff  fy 
Dyma'r  llwybr  a  ddew. 
Dyma'r  maen  sydd  yn 
Dyma'r  man  dymunwn 
Dyma'r  pechoü  sydd... 
Dyma'r  tlawd  a 
Dyma'r  truan  a'r 
Dyma'r  wledd  y  cewch 
Dyma  ryfyg  yn  ei  allu 
Dyma  sylfaen  gadarn 
Dyma'th  gariad,  dyma 
Dymuniaclau  pell  eu... 
Dymunwn  ado'n  lân  .. 
Dymunwn  roi  dy  glod 
Dyn  â  llaw  lân  a 
Dyna  pa'm  'rwyf  yn  .. 
Dyna'r  dyddiau  wyf  yn 
Dyna'r  man  dymunwn 
Dyna'r  man  na  ddaw 
Dyna'r  pryd  mae'n  .... 
Dyna'r  pryd  'rwy'n  ... 
Dyn  dieithr  ydwyf   ... 
Dy  nerth  drachefn    ... 
Dy  nerthol  air,  Ion  ... 
Dyn  nid  wyt  sy'n 
Dy  oglud  dod  ar 
Dy  ras,  dy  nawdd     ... 
Dyrchafa'r  Ion  fryn ... 
Dyrchafer  enw  Iesu  cu 
Dyrchafodd  Duw  uwch 
Dyrchef  wch  byrth  eich 
Dyrchefwch  cbwi  eich 
Dyroafaelary 
Dyro  olwg  ar  dy 
Dyrys  daith  a  mi  sydd 
Dysg  felly  in  rifo'n    ... 
Dysg  fi,  fy  Nuw,  dysg. 
Dysg  fi  gerdded  trwy  r 
Dysg  fi  mewn 
Dysg  in  adnabod  y   ... 
D'ysgwyddau  di  ddeil. 
Dysg  y  galon  drist  i ... 
Dysg  yr  Arglwydd     ... 
'Dyw  colli'r  ddae'r    ... 
'Dyw  deall  cwmni'rnef 
Dywedai  Iôn  wrth    ... 
Dywed  i  mi  pa  ddyn  ... 
Dywedir  hyn  am  Seion 
Dywedwyd  ganwaith.. 
Dy  weinidogion  gwisg 
Dy  wisg  dy  hun 
'Dy  w  oesoedd  byd  mo'r 
'Dyw  profedigaeth    ... 
'Dy  w'r  gair  maddeuant 
Dy  Ysbryd  íel  y  fflam. 


MYNEGAI. 

764 1  Dy  Ysbryd  sanctaidd .  653 
734 1  DD. 

327 1  Ddaw  syched,  na  ...  921 
857  '  Ddiffygiaf  ddim  er  cyd  376 
314 1  Ddiwallu  o  hono  ein...  71 
330  E. 

791  Edrychaf  ar  y  croes....  604 
745 j  Edrychaf  ar  y  gwyn...  601 
679  i  Edrych  arnaf  mewn...  784 
444  ]  Edrych  ar  y  pair  'rwyf  822 
717  Edrych  'rwyf  ar  hyny  824 
313  Ef  a  ddirymodd,  fy  ...  25 
763  Ef  a  weddia  arnaf  ...  61 
752 1  Efe  aeth  o  fy  mlaen  ...  663 
300 1  Efe  a'u  ceidw  hwyn ...  29 
692  Efe  ei  hun  i  roddi  ...  495 
438 ]  Efengyl  yr  Iôn  ...  493 

785  Efe  yw  fy  hedd  ...  345 
324*  Efe  yw  ftÿnnon  fawr...  600 
301  Efe  yw'm  Meichiau  ...  259 
138  Efe  y  w'r  Iawn  dros  ...  143 
626  Efe  yw'r  Iawn  fu  ...  294 
113  Ëf  i  bob  rhai  a'i  ...  74 
17  Ef  wyf  am  gael,  ef  ..  500 
773  Ei  air  a'i  ammod       ...  115 

695  Ei  bresennoldeb  sydd.  510 
752  Ei  chwerwaf  angeu  ...  223 
283  Ei  drugareddau  ant...  86 
788  EiddoffiywfyAnwyl.  689 
363  Ei  enw  bery  tra  bo   ...  225 

696  Eiesgylldrosotefa...  63 
184  Ei  fywyd  glân,  ei  ...  364 
357  Ei  gariad  bery  pan  bo.  212 
362  Ei  gariad  lifodd  ar  y...  212 

38  Ei  glod  Sydd  heb  un...  464 

41  Ei  gyfiawnder  dwyfol   320 

454  Ei  haeddiant  mawra.    181 

216  Ei  'nabod  ef  yn  iawn...  255 

75  Ein  brodvr  sydd  o'r  ...  641 

17  Ein  deddfwi%  Duw    ...  103 

89  Ein  Duw  sydd  agos  ...    27 

721  Ein  henaid'  gan  yr    ...    26 

700  Ein  meibion  boed  fel ..    95 

670  Ein  rhoddion  mân  a...  460 

62  Ei  ras  a'i  cymmhellodd  804 

523  Ei  riddfanau  ar  y      ...  303 

674  Eisieu'th  wel'dyrwyf  134 

523  Eith'wyllwchdudew.  941 

348  Eiwel'd,  achofio'idaro  890 

520  Ei  wel'd,  a  chofio'r  cwp.  890 

751  Ei  wel'd,  a  chofio'r  gof.  890 

12  Ellyllon  uffern  nis  gall  200 

500  Enaid  cu,  raae  dyfroedd  861 

161  Ennynaist  ynof  dân...  265 

73  Eramled,  cryfed,  ac...  560 

,    9  Er  amled  y  tywod,  er    415 

59  Er  beiau  mawr,  rif.  ...  610 

610  Er  bod  dy  haeddiant...  172 

929  Er  bod  eu  beiau'n     ...  175 

181  Er  bod  y  ffordd  yn   ...  816 

548  Er  bod  yn  euog  o  drist.  606 

650  !  Er  bod  yn  hir  mewn  .  574 

112  Er  cael  fy  nhaflu       ...  607 

540 1  Er  colli  ein  cyfeülion.,  881 


Er  cryfed  ydyw*r  ... 
Er  cu'wch  y  brym'au .. 
Er  cymmaint  yw'rllid 
Er  cyn  rhoi  sail  un  ... 
Er  dod  o  hyd  i  Marah 
Er  dy  fod  di  heddyw 
Er  dy  fod  yn  uchder  ... 
Er  fod  angeu  yn  í'y  ... 
Er  fod  arnaf  ofnau  ... 
Er  fod  picellau  tan.  ... 
Erglyw  a  gwel  mae  ... 
Erglyw,  O  Dduw  !  fy  . 
Er  gofid  a  blinder  ... 
Er  griddfan  dros  bryd. 
Er  gwaethaf  Satan  ... 
Er  gwaetha'r  maen  ... 
Er  hyn  nid  ofnaf  mwy 
Er  hyny  pwy  a  ddring. 
Er  i  mi,  do,  wrthgilio. 
Er  i  mi  droseddu 
Er  i  mi  golli'r  hedd  ... 
Er  i  mi  gwrdd  â  llu  ... 
Erioed  Mae'n  dal  y  ... 
Er  lleted  yw  fy  mhla.. 
Er  llithro  i'r  llaid  ... 
Er  llwfrhau,  mi  biau .. 
Er  maint  fy  llygredd 
Er  mor  annheilwng  o. 
Er  mwyn  Caersalem .. 
Er  mwyn  dy  enw 
Er  myn'd  trwy  fflam. 
Er  mwyn  dy  grog  a'th 
Er  myn'd  yn  awr  dan. 
Er  nad  oes  ganddynt.. 
Er  pydru  'ngwaelod ... 
Er  Satan,  byd,  a  chna. 
Er  teimlo  'i  fin,  ei  ... 
Er  temtasiynau  filoedd 
Esgyn  a  wnaeth  i  entr. 
Etto  gwell  nid  wyf  un 
Etto  nid  yw  fy  ergyd. 
LOtto  unwaith  mi  ddyr. 
Etholiad  heb  un  am... 
Etholwyd  i  feddiannu 
Eu  cân  sydd  am  gariad 
Eu  tafod  wedi  ei 
Ewch,  ewch  oddi  am. 
Ewyllys  Iôn  a  gaffo  ... 

F. 
Fe  agorir  i  mi  yno    ... 
Fe  all  i'r  lan  fy 
Fe  all  yr  Indiaid  pell 
Fe  amlygir  rhy  w  ogon. 
Fe  barodd  i  mi  dori'r.. 
Fe  bery  trugaredd    ... 
Fe  bregethir  Iesu     ... 
Fe  brynodd  i  mi 
Fe  bwysa  hoelion  dur 
Fe  dalai  i  lawr  ar 
Fe  dalodd  swm  y  ddy. 
Fe  dorwyd  rhyngof  fi 
Fe  d'raw'd  y  Graig  ... 
Fe  ddaeth  i  wella'r    ... 
Fe  ddarfueu  blinder... 


940 

564 
492 

6i> 
814 
301 
136 
682 
765 
198 
520 

42 
805 
643 
25  . 
84-c 
259 

17 
534 
139 
252 
609 
422 
251 
101 
502 
605 
606 

48 

18 
813 
606 
526 

12 
852 
126 
357 
515 
201 
699 
821 
701 
120 
120 
332 
870 

36 
103 

910 
122 
457 
910 
358 
234 
485 
203 
471 
432 
449 
586 
173 
228 
415 


MYNEGAI. 

Fe  ddarfu  eu  rhyfel  ...  878  ]  Fel  pren  planedig     . 
Fe  ddarfu'r  ofn         ...  388   Fel  wyn  yn  wirion 
Fe  ddarf'u  pob  ofn,  a...  80 "    ' 


92' 


!  Fy  enaid,  mawl  Sanct. 
i  Fy  enaid,  mola'r  Ar.  b. 


Fel  y  gall wyf  orfoledd.  837  !  Fy  enaid,  mola'r  Ar.  n.  . 
Fe  ddaw  Ar  y  cymylau  845  I  Fel  y  molianner  yn  ...  348  j  Fy  enaid  svchedig  i ...  805 
Fe  ddaw  diwrnod  ...  180  I  Fel  y  moroedd  mae'th  827 !  Fy  enaid  traethed  -  9« 
Fe  ddaw'm  gwar  i  etto  747  i  Fel  y  rhagora  perlau...  809  j  Fy  enaicl  trist  wrth 
Fe  ddaw'r  blynyddoe.  461 !  Fel  y  rhed  llifogydd...  820  ~ 
Fe  ddaw'r  dydd  y  caf .  897  î  Fel  y  saif  sail  Caer.  ...  84 
Fe  dderfydd  dwyn  y...  392  j  Fe  lysg  y  byd  yn  ulw.  839 
Fe  dderfydd  imi  bech.  888  i  Fellt,  fflamiwch  ei  ...  232 
Fe  dderíÿdd  mwyach  892  j  Felly  cawn  gan  f  enaid  748 
Fe  ddioddeíbdd  angeu  734  J  Feîly  gorchmynodd  ...  55  Fÿ  nghoelbren 
Fe  ddistewa  myrdd  o  .  304  :  Feiiy  trabyddwyf  byw  44  Fy  nsrhysur  oll  oddi ...  162 
Fe  ddiTlliodd  yno'r  ...  53  Felly  y  deuaf  at  ...  582  |  Fyngobaith  innau  a...  49 
Fe'm  boddwyd  mewn  338  Fy  ngwedcli,  dos  i'r  nef  640 
Fe'm  cod  i  ben  Nebo..  806  '  Fy  ngwrthgiliadauo...  559 
Fe'm  den  odd  i  yn  ...  202  '  Fy  haeddiant  mawr  yn  149 
Fe'm  ganwyd  i  lawen.  600  I  Fy  hecld  a'm  cysur  ...  194 
Fe'm  golchir  yn  fy  ...  812  !  Fy  holl  amddiffyn  wyt  63 
Fe'm  llyncwyd  i  fyny  332  |  Fy  holl  obaith  sy'n  ...  285 
Fe'm  rhoes  i  sefyll  ...  163  '  Fy  lesu,  atat  'rwyf  yn  544 
F'enaid  blinedig  yn  ...  811 '  Fy  Iesu,  Brenin  dae'r  461 
F'enaid,  cred,  anghofla 
F'enaid  egwan,  paid... 


Fe  edwyn  Duw  ddydd.  29 
Fe  ennynwyd  ynoí'  ...  771 
Fe  flinodd  f  enaid  ...  590 
Fe  gaiff  dy  enw  anwyl  157 
Fe  gaiff  fy  serch,  fe  ...  571 
Fe  gaiff  hwn  gan  yr  ...  17 
Fe  gaiff  Iesu  fyrdd  o...  4S0 
Fe  gàn  'tifedclion  gras  267 
Fe  gân  Y  gwaredigion  381 
Fe  garaf  bellach  tra  ...  162 
Fe  gasgla'm  llwch  o'r  .  192 
Fe  gaw'd  croesau  lle...  835 
Fe  geir  gweled  Babel .  484 
Fe  genir,  ac  fe  genir ...  239 
Fe  genir  coron  ddrain  894 
Fe  gerdd  fy  nhraed  yn  585 
Fe  goledd  f  'enaid,  ac. . .  16 
Fe  goncrodd  angeu  ...  159 
Fe  goncrodd  trwy  ang, 
Fe  gryn  y  ddae'r  ac  .., 
Fe  gurodd  Gehennah 
Fe  gwymp  fy  ofnau  ... 
Fe  gymmerth  ef  ein .., 
Fe  gymmerth  Iesu  .. 
Fe  gynnygiodd  dyfr... 
Fe'i  câr  y  Negro 
Fe'i  gwelir  ar  y  cwm. 
Fe'i  rhoddwyd  i'r  dda.  411 
Fe  laesa'r  storom  fawr  649 
Fel  bo  fynwydau  dr...  157 
Fel  bo  i'r  dorf  ddirif...  748 
Fel  bo'm  dycìdiau  oll. . .  708 
Fel  boreu  wawr  fe  wel  371 
Fel  byddo  pob  rhyw...  509 
Fel  cai  y  dua'i  liw  ...  247 
Fel  colofnau  mwg  ...371 
Fel  disgwyl  y  gwylied.  511 
Feldwêddyair  ...  104 
Fel  fflamau  angerddol  340 
Fel  gallom  fyth  i  ...  417 
Fel  gallwyf  byth  yn...  512 
Fel  gallwyf  rodio'n  ...  539 
Fel  gallwy'n  wrol  ...  541 
Fel  hyn  mae  'nghalon  20 
Fel  na  bwy'n  gwrando  579 
Fel  na  chaffo  pechod..  354 
Fe  lona'r  gwyllt  ...  460 
Fel  pan  ddel  arnaf  bob  512 
Fel  pe  disgynai  gwlaw  88 
Fel  pe  disgynai  gwlith  88 


177 

214 

.  410 
,  585 
432 
276 
134 
461 
848 


...  294 

Fy  enaid  tua'r  nef  ...  809 
Fy  enaid,  ymorphwys  803 
Fy  nghnlon  'i,  a'm  ...  52 
Fy  nghaìon  pa'm  nas..  261 
Fy  ngharu  wnest  er...  518 
..  565 


Fy  Iesu,  mae  diferyn..  495 
Fy  Iesu  mwy  fydd  ...  343 


î"enaid  egwan,  paid...  835  j  Fy  Iesu,  Pentywysog.  510 
F'enaid  gwag,  oedd  ...  138  I  Fy  Iesu  yw  fy  Nuw ...  268 
F'enaid  gwan,  sefydla  826  j  Fy  Iesu  yw  fy  Nuw ...  663 
F'enaid,  gwel  Galfaria  793  Fy  llais  a  glywir  uwch  527 


F'enaid,  gwel  i  ben  ...  720 
Fe'n  carodd  cyn  ein...  249 
Fe  rodd  ei  ddwylaw...  201 
Fe  roed  i  mi  ddym.  ...  907 
Fe'  row'd  arnobwys...  433 
Fe rwygwyd  muriau...  234 


Fy  llais  at  Dduw  pan .  54 
Fy  iloches  a  fy  noddfa  539 
Fy  lloches  glyd  a'm  ...  584 
Fy  meddyliau  sydd  yn  704 
Fy  meiau,  fân  a  mawr.  664 
Fymeiauoeddy        ...209 


Fe  rydd  yr  Argìwydd .  59  Fy  meiau  trymion  ...  209 
Fe  saif  cyfammod  pur  843  Fy  mhobl  i  gyd  gwran.  55 
Fe  saif  fy  nhroed  i  ar..  19  Fy  Mhriod  yw,  af  ar...  144 
Fe  sycha'i  hun  bob  ...  873  Fy  myfyrdodau'n  felus  869 
Fe  sy'n  berchenog  ar..  105  |  Fy  mywyd  yw  mewn..  174 
Fe  syrth  y  ser  i  lawr...  874 1  Fy  natur  egwan  sydd..  824 
Fe  welir  myrdd  'mhen  377  Fy  Ner  bob  awr  rhois..  10 
Fe  welir  Seion  fel  y  ...  380 !  Fy  noddfa  gadarn  ...  564 
Fe  wnaeth  pechod,  ...  705  I  Fy  noddfa  gadarn  gref  648 
Fe  wnaeth  ryfeloedd..  114 '  Fy  Nuw,  fy  Nhad,  fy..  23» 
Fe  ylch  ein  beiau  ...  211  j  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  fy...  494 
Fod  Brawd  a  Chyfaill  584 !  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  igyd  571 
Fod  modd  i'r  euog  gael  584 !  Fy  Nuw,  pan  lefais  ar.  22 
Fry,  fry,  Uwch  awyr..  887 !  Fy  Nuw,  'rwy'n  llefain  14 
Fry  ynNghaersalem...  914 i  Fy  Nuw,  uwch  law  fy  122 
FyaddfwynafDada'm  693  |  Fy  nymuniad  paid  a...  133 


Fy  anwyl  Grist  i'm  ...  609 
Fydd  mwy  Ddim  diw.  845 
Fydd  son  Am  alar  ...  884 
Fy  enaid  at  dy  Dduw.  651 
Fy  enaid,  car  arfaethau  103 
Fyenaid,  credbythyn  810 
Fy  enaid,  cred  yn  awr  431 
Fy  enaid  dan  wae  ...  807 
Fy  enaid,  dianc  tua  ...  604 
Fy  enaid,  dod  er  hyn..  43 
Fy  enaid,  gwel  gariad.  333 
Fy  enaid,  gwel  y  fan...  294  i  Ffarwel  bellach,  hen...  897 


Fy  nymuniadau  i  gyd.  268 
Fy  nvmuniadau  maith  590 
Fyth,  fyth,  rhyfedda'r  235 
Fyth  i'r  Tad  y  bo'r  ...  287 
Fy  unig  gysgod  dan  ...  197 
Fy  unig  gysgod  dan  y  518 
Fy  unig  noddfa  'nawr  275 
Fy  ysbryd  a  fy  myw...  113 

Ffaelu'rwyffia'th  ...  132 
Ffarwel  bellach,  bob ..  292 


Fy  enaid  i  sychedig  . 
Fy  enaid  i  sydd 


31  Ffarwel,  bleserau'r  ...  641 
341 1  Ffarwel  bob  peth  yn  y  793 


Ffarwel,  chwi  haul  a...  632 
Ffarwel,  deiau,  ffarwel  717 
Ffarwel  ddaear  a'i  ...  827 
Ffarwel  fyd,  a  ffarwel .  861 
Ffarwel,  ffarwel  i  welaf  500 
Ffarwel,  ffarwel  oll  ...  133 
Ffarwel,  greaduriaid...  213 
Ffarwel  i  chwi  gynt ...  860 
Ffar\vel,miafyn  ...  576 
Ffarwel  oll  o  dan  y  ...  782 
Fflam  o  dân  o  ganol  ...  138 
Ffoed  holl  drafíerthion  935 
Ffoed  negeseuau  gwag  5G3 
Ffordd  a  drefnwyd  cyn  293 
Ffordd  Duw  syddyny  119 
Ffordd  newydd  wnaed  166 
Ffordd  nid  oes  o  wared.  741 
Ffordd  sanctaidd  bur  .  505 
Ffordd  wnaethpwyd  .  342 
Ffrydiau  tawel,  byw...  295 
Ffydd,  dacw'r  fan,  a...  182 
Ffyddlondebmawry...  125 
Ffydd  ydyw'm  sicr  ...  528 
Ffynnon  wyt  o  bob  ...  822 
Ffy  tywyllwch  du     ...  736 

G. 
Gadawn  y  byd  ar  ol ...  894 
Gadewch  iddynt  ddyf.  443 
Gad  im,  Arglwydd,  tra  325 
Gad  im  henaid  lanio...  787 
Gad  i  mi  ado'r  anial  ...  351 
Gad  i  mi  broíi'r  hedd.  591 
Gad  i  mi  dreulio'm  ...  165 
Gad  i  mi  gael  dy  ...  110 
Gad  i  mi  gael  hedd.  ...  800 
Gad  i  mi,  lesu,  ddydd  158 
Gad  i  mi  lechu  yn  ...  576 
Gad  i  mi  wel'd  mai  ...  522 
Gad  i  ni  ddod  i'r  myn.  923 
Gair  o  enau'r  nef  ei  ...  827 
Gair  yr  Arglwydd  a  ...  25 
Gaìaru'r  wyf  mewn  ...  612 
Galarus  yw'm  holl  ...  643 
GalarwyrSeionsydd...  273 
Galarwyr  S.  sydd  yn...  366 
Galw'r  wyf  arnat  ...  11 
Galìu'r  nef  a dry  bob...  762 
Gan  bwys  y  gwaith  ...  419 
Gan  f'Arglwydd  cu  ...  545 
Gan  hyny  ymdawelwn  119 
Gan  ysgwyd  a  phen  ...  72 
Gelynionllymagoda'u  419 
Gelynion  sydd  o  fesur  171 
Gelynion  taersyddo...  507 
Gerubiaid,  dewchyn...  388 
Glynu  wrthyt  mae  fy  .  686 
Góbaith  a  nerth  in  ...  35 
Gobaith  f'enaid  y w  ei .  703 
Gobeithiafenaidyn...  58 1 
Gobeithiaf  yn  y  gair  o  357 
Gobeithio  yn  Nuw  ...  55 
Gobeitlhwch  ynddo  ...  191 
Gobeithiwch  ynddo  ...  43 
Gofidiau  helaeth  o     ...  526 


MYNEGAI. 

Gofyniad  nefoedd  faith  154 
Gogoniant  fyddo  i'th ...  218 
Gogwydd  dyglust  ataf  23 
Golch  fi  Oddi  wrth  fy...  424 
Golchi'm  henaid  yn  yr  706 
Golchi'rddugydwyb'od  303 
Golchwyd  Magdalen...  401 
Goleu  a  nerthol  yw  ...  290 
Goleuni  ac  anfeidrol ...  358 
Goleuni'r  nef  fo'n  ...  378 
Golwg,  Arglwydd,  ar...  783 
Gorchfygodd  Brenin...  391 
Gorchfygodd  uffern  ...  246 
Gorchudd  ar  dy  ...  683 
Gorfoledd  dwg  i  mi  ...  40 
Gorphenwyd  talu'n  ...  256 
Gorphwysfa  dawel,  deg  579 
Gorthrymder  geir  o  ...  379 
Goruwch  yr  holl  ...  459 
Gorwedd  ar  fy  ngwely  830 
Gosodaf  hefyd  bythi'w  61 
Gosodaist  derfyn  lle'r .  69 
Gosodaist  ti  fy  mwrdd  16 
Gosod  babell  ynngwlad  925 
Gras  digonol  a  geir  ...  825 
Gras  fel  moroedd  ...  708 
Gras,  gras  Yn  genllif...  425 
Grawn  sypiau  yno  ...  895 
Gronyn  o'th  hedd  a'th 
Grym  fy  nwydau  sy'n  737 
Gwaed  dy  groes  sy'n...  772 
Gwaed  'sgrifenodd  ar .  746 
Gwaith  hyfryd  iawn  a  933 
Gwaith  rhyfedd  oedd .  931 
Gwaithy  nefoeddyw..  775 
Gwaredu'r  saint  rhag .  617 
Gwasgara  di'n  gelyn...  348 
Gwasgara'rtewgymyl.  621 
Gwasgara  weddill  ...  192 
Gwasgara  y  cymylau...  544 
Gwawrddydd,  gwawr.  761 
Gwawria,  gwawria  ...  477 
Gwedd  dy  wyneb  siriol  796 
Gwedd  dy  wyneb  sy'n  290 
Gweddio'rwyf,  och'ne.  533 
Gwelaf  graig  a'm  ...  310 
Gwelais  'chydig  o'r  ...  823 
Gwel  ar  y  croesbren  ...  228 
Gwel'd  dy  gariad  ...  760 
Gwel  draw  fy  Mrenin  147 
Gwel'd  yr  hwn  fu'n  ...  305 
Gwelir  mai'r  bedd  yw  37 
Gwelir  pobloedd  lawer  484 
Gwelir  teyrnas  Iesu  ...  484 
Gweltuhwntifyrdd.  777 
Gwelwch  yn  nwylaw...  148 
Gwel  y  truan,  gwel  y...  670 
Gwell  ganddo  na  ...  428 
Gwell  na  phleserau  ...  626 
Gwell  wyt  i'm  henaid .  627 
Gwell  yw  na  mil  un  ...  57 
Gwell  y w'th  drugaredd  599 
Gwena  arnaf,  D'wysog  291 
Gwisg  fi  â'r  fantell    ...  544 


Gwlad  dda  heb  wae  ...  867 

Gwlad  ddieithr  oddi...  757 
Gwlad  o  d'  wyll  wch  wyf  699 
Gwlad  o  heddwch  ...  829 
Gwledd,  gwledd  ...  381 
Gwledd  ydyw  hon  ...  421 
Gwnaed  concwestar...  181 
Gwnaed  Duw  ganiatau  915 
Gwnaeth  e'r  ystorm  yn  72 
Gwnaeth  Iesu  berfr'aith  249 
Gwnaeth  íesu  gymmod  250 
Gwna  f  enaid  bach  ...  658 
Gwna  fi  fel  pren  ...  497 
Gwna  fi'n  gyfoethog ...  523 
Gwna  fod  d'ogoniant .-  924 
Gwna  i  mi  wel'd  ...  737 
Gwna  ni  fel  halen  ...  924 
Gwna'r  Arglwydd  ...  7 
Gwnawd  cyfammod  ...  326 
Gwneir  diwedd  ar  bob  914 
Gwnes  addunedau  fil .  666 
Gwnes  y  dewis  goreu  .  720 
Gwn  mai  rhinweddol  .  535 
Gwrandawed  di  yr  ...  13 
Gwrando  'nghŵyn  ...  681 
Gwregysa'th  gleddyf...  33 
Gwrthddrych  arall  ...  718 
Gwrthgilio  wnes  ...  517 
Gwybodaeth  lesu  fydd  450 
Gwybyddwcii  ethol  o  .  3 
Gwybyddwch  mai'r  ...  66 
Gwych  sain  Fydd  etto  425 
Gwyn  a  gwridog  haw.  324 
Gwynagwri.  ywfAn.  302 
Gwyn  a  gwri.  y w  fy  Ar.  299 
Gwyn  fyd  gawn  rodio  529 
Gwyn  fyd  y  dinasydd.  374 
Gwyn  fyd  y  rhai  ...  5S1 
Gwyn  fyd  yr  hwn  ...  57 
Gẃyro  yma,  gŵyro  ...  695 
Gyda  thi  mi  af  trwy  ...  700 
Gyrwch  fi  i  eithaf     ...  135 

H. 
Haeddiant  Duwdod  ...  304 
Hardd  Iesu  wyt  ...  146 
Hardd  lu'r  merthyron  216 
Haul  hyfryd  yw  ...  170 
Haul  y  Cyfiawnder  ...  504 
Heb  euogrwydd  du  ...  760 
Heb  gel,  Pob  llygad  ...  845 " 
Heb  gyfeiliorni  ar  un  .  579 
Heb  un  pleser  yn  fy  ...  783 
Heb  werth  nac  arian...  375 
Hed  fel  mellten  ...  477 
Hedd  a  chariad  ar  ...  328 
Hedd  a  chyfiawnder...  50 
Hedd  o  fewnynafon...  763 
Heddwch  períiäith  ...  831 
Heddy w'r  ffynnon  a ...  444 
Heddy w'r  wyf  yn  ...  297 
Heddyw  yw'r  dydd  ...  749 
Hen  anghrist  sydd  ...  492 
Hentiych  i  enw  lesu...  175 
Henffych  Iesu'r  Duw .  268 


Henffych  i'r  boreu  ...  914 
Hiraethus  wyf  ani  ...  526 
Hir  ddisgwyliaisam...  723 
Hoffenw!  fyymgudd.  219 
Hoff  gan  aderyn  tô  ...  389 
Holl  angylion  nef  ...  281 
Holl  allü  Satanroed...  186 
Holl  bleserau  maith  y  290 
Holl  deyrnasoedd  byd  481 
Holl  gynnulleidfa  ei...  72 
Holl  lafur  Crist  drwy.  185 
Hon  fyth  fydd  fy  ...  87 
Hon  y  w  dy  ardd,  braf.  373 
Hosanna,  Haleluwia...  226 
Hosanna,  Haleluwia...  23ô 
Hwn  Dduw  a  wnaeth.  97 
Hwn  ydyw'r  un  a  ...  275 
Hwn  yn  ein  cystudd...  91 
Hwn  yw'r  Oen  ar  ben  318 
Hwydyfradychodd...  209 
Hwy  gawsant  wel'd ...  870 
Hwyl  fy  enaid  sy  ...  130 
Hyd  yma  arweiniaist..  524 
Hyd  yma  ni  ddych.  ...  205 
Hyd  yma  ym  deliaist..  109 
Hyfryd  lais  efengyl ...  405 
Hyn  fydd  pan  gasglo..  67 
Hyn  y  w  'inhleser,  hyn  308 
Hyn  yw'm  nefoedd  ...  749 

Iachawdwr  dynolryw.  657 
Iachawdwriaeth  rad...  445 
Iachawdwriaeth  sydd.  486 
Iach  wyf  pan  fyddwyf  522 
Iaith  i  ddadguddio  ofer  160 
I  anial  pell y  crwydr...  218 
Ia wn  mwy  o  bwys  na .  154 
I  Dad  y  trugareddau  i  943 
I  dŷ'r  Árglwydd  pan... 
I  ennyii  ynom  nefol ...  928 
Iesu  a'i  gyfiawnder  ...  329 
Iesu,  Cyfaill  pechadur.  825 
Iesu,  cỳmmer  fì  yn  dy  793 
Iesu,  difyrwch  f 'enaid  203 
Iesu,  dyro  dy  gym,  ...  709 
Iesu  ei  hunan  y w  fy  m.  279 
Iesu  ei  hunan  y  w  fy  n.  673 
Iesu,  eisoes  est  â'm  ...  792 
Iesu,  estyn  dy  deyrn...  481 
Iesu,  fyMhrophwyd...  219 
Iesu  gollodd  ddwyfol..  322 
Iesu,  gwyddost  fy  ...  301 
lesu  hawddgar,  'rwy'n  855 
Iesu,  Iesu,  'rwyt  ti'n..  300 
Iesu,  llawnder  mawr..  282 
Iesu  'Mrenin  mawr  ...  792 


MYNEGAI. 

I  fyny  daeth  o  Edom 
I  groth  y  wyryf  wan . 
I'm  caion  cuddiais    . 
I  mewn  i'r  porthladd 
Impier  hwynt  i'w  hol.   476 
I'n  calon  rhoist 
I'r  Arglwydd  byth  o.., 
I'r  Arglwydd  cenwch , 
I'r  gwan  gan  Satan  .., 
I'r  lan,  o'r  dyfnder    .., 
I'r  lan,  Os  bydd  im  .. 
I'r  nefoedd  fry'r  aeth 
I'r  rhai  a  ofnant 
I'r  rhai'n  mae  rhag. .. 
I'r  sawl  a  gadwo 


18 

I'r  Tad,  i'r  Mab,  a'r  ...  573 

944 

219 


I'r  Tad,  i'r  Mab,  a'r 
I'r  ysbryd  clwyfus 
I  Seion  wvch,  parad....  877 
344 
45 
937 
,    60 
,    61 
.    50 


...  331 


343 
374 

,  69: 


Is  nefoedd  ni  fu 
I  ti,  O  Dd.  y  gwedd.  m. 
I  ti,  O  Dd.  y  gwedd.  p, 
I'th  fraich  rnae  grym 
I'th  Sanct  dywedaist 
I'w  ddyddiau  ef  cerir 

LL. 
Llais  hyfryd  rhad 
Llais  un  gorthrymydd  844 
Llais  y  durtur  doed  ...  751 
Llama  fel  hydd  dros ...  450 
Llawen  ydwyf  fod     . 
Llawenydd,  bywyd,  . 
Llawenydd  yr  holl    . 
Llawn  a  llawen,  iach 
Llawn  euogrwydd     . 
Llawn  Haleluwia  mwy  266 
Llawn  o  ofid,  llawn  ...  670 
Lle  bydda'i  'mhlith  y  .  503 
Lle  cawn  wel'd  yr  hwn  752 
Lledant  eu  gwraidd  ...  372 
Llefais  â'm  calon  oll ...    81 
Llefasant  drwy         ...    14 
Llef  ddrylliedig  gref...  740 
Llef  radlawn  y w  a    ...  453 
Lle  na  bydd  brad  im...  508 
Lleoedd  dyfnion  sydd .  707 
Lle'r  eiste'r  seintiàu  ...  872 
Llewyrcha  i'n  c'lonau .  349 
Llewyrcha'th  wyn.  ar.    81 
Llewyrcha'th  wyneb...    56 
Llewyrched  puroleuni  462 
Lle  v teyrnaso  bendith  451 
Llifed  ftrwd  y  dyfroedd  479 


229 1  Mae  addewid  nef  o'm.  701 
271 1  Mae  angeu  a'r  bedd ...  598 
Mae  angeu  ei  hunan...  334 
Mae  angeu'r  groes  ...  430 
Mae  angylionnef  yn...  730 
Mae  angylion  yn  cael..  297 
Mae  ardderchogrwydd  603 
Mae  arnaf  eisieu  beu..  667 
Mae  arnaf  eisieu  sel ...  642 
Mae  Babilon  yn  crynu  456 
Mae  bod  yn  fyw  yn  ...  398 
Mae  briw  y  bicell  ...  259 
Mae  brodyr  i  mi  aeth..  810 
Mae  brodyr  i  mi  aeth..  882 
Mae  brodyr  im  ar  ...  576 
Mae  cariacl  yn  ei  ...  271 
Mae  caru  'Mhrynwr...  265 
Mae  cofio  heddy  w  am.  461 
Mae  cwmwl  mawr  o...  813 
Mae  cyflawnder  maith  315 
Mae  cyfyngder  mawr..  677 
Mae  cVmmaint  yma...  658 
Maedafnbacho  ...  264 
Mae  deng  myrddiwn  o  298 
Mae  Duw  anfeiclrol  ...  729 
Mae  Duw  yn  llon'd  pob  127 
Mae  Duw  yn  maddeu..  187 
Mae  dv  air  yn  abl  ...  363 
Mae  dyddat  ddycld  yn  875 
Mae  dyddiau  griddfan  594 
Mae  dyddiaur  Aipht..  643 
Mae  dydd  y  farn  yn ...  842 
Mae  clv  enw  mor  ar....  736 
Mae  dyfnderoedd  ...  766 
Mae  dy  gariaduwch...  682 
Mae  dy  lais  yn  rhoi ...  282 
Mae  dy  lwybrau  cul...  717 
Mae  cly  wecld  yn  drech  299 
Mae  dv  Ysbryd  di  yn  755 
Mae  Efengyl  gras  yn..  397 
Maeefeihunvn  ...601 
Mae  eglwya  Dcluw  fel.  374 
Mae  egiwvs  Dduw  ...  364 
Mae  eiddigedcl  vn  fy...  766 
Mae  ei  ffyddlondeb  ...  206 
Mae  ei  glustiau  yn  ...  129 
Mae  ei  glustiau  yn  ...  285 
Maeeiìawaswy  ...  510 
Mae  enw  Crist  i  bawb  191 
Mae  enw  f'Anwylyd...  801 
Mae  enw'm  Ior  fel  ...  145 
Mae  f'enaid  i,  fy  Ion...  57 
Mae  fy  enaid  yn  ehed.  774 
Mae  fy  enaid  yn  ehed.  903 


Lliw  fy  meiau  sydd  ...  735 

Llonyddodd  Iesu'r  dig  276  Mae  fÿ  nghalon  am  .., 

,  Llwch  wyf  fi,  o'r  llwch  771 !  Mae  fy  nghalon  am  . 

Iesu,  nid  oes  terfyn  ...  297  j  Llwybrau  bendith  yw   129 '  Mae  fy  nghalon  wedi 

Iesu,  rhedaf  at  dy    ...  735  j  Llwybr  cwbl  groes    ...  728  Mae  fy  nghalon  yn  , 

Llywodraeth  faith  y ...  941 1  Mae  fy  nghalon  yn 
M. 

Maddeuaist  ganwaith 

Maddeuant  sy  yma   .. 

Maddeu  fel  y  cyfeil.  .. 

Mae  addewidion 


Iesu  sy'n  fwy  na'r  ...  593 
Iesu,  ti  wyt  ffynnon...  283 
Iesu,  ti  yw'm  hunig ...  307 
Iesu  yw  difyrwch  f 'oes  329 
Iesu  yw  tegwch  mawr  215 
I  fyny  at  fy  Nuw      ...  652 


698 
728 
822 
715 


,  Mae  íÿ  nghred  wedi...  836 
535  Mae  f  y  nghwymp  yn ..  750 
210  Mae  fy  h wy liau  ...  713 
784  Mae  fy  meddwl  i  yn...  709 
611 1  Mae  fy  meiau  fel      ...  303 


Mae  fy  mhechod  yn  ... 
Mae  fy  Mhriod,  mae ... 
Mae  fy  Mhiynwr  hedd. 
Mae  fy  nerth  i  yn 
Mae  fy  Nuw  yn  fy  ... 
Mae  fy  nwydau  wedi. . 
Mae  fy  ofnau  fel  y 
Mae  ffrydiau  'ngorfol. 
Mae  ffynnon  hyfryd  ... 
Mae  gelynion  i  mi 
Mae  gobaith  f' enaid  ... 
Mae  golwg  ar  byrth  ... 
Mae  golwg  arnat  ti  ... 
Mae  grasusau  pen 
Mae  gras  yn  rhyw  .,. 
Mae  gwaed  ei  groes  ... 
Mae  gwobrwy  yn  yr ... 
Mae  'nghalon  yn  friw  . 
Mae  'nghyfeillion  adre 
Mae  'nghyfeillion  wedi 
Mae  'ngolwg  a'm  holl . 
Mae  haeddiant  fy  Iach. 
Mae  haeddiant  mawr  . 
Mae  haul  a  sêr  y 
Mae  heddyw  yn  y  ... 
Mae  hir.  arnaf  am  yma. 
Mae  hir.  arnaf  am  y  ... 
Mae  hiraeth  pur  yn  ... 
Mae  holl  deganau'r  ... 
Mae  holl  ddoethineb... 
Mae  hyfryd  swn  dy  ... 
Mae  hynod  rinwedd ... 
Mae  'i  addewidion  fel . 
Mae  'i  angylion  yn  ... 
Mae  'i  ddilìad  yn  goch. 
Mae  'i  cldoniau  yn  ... 
Mae  'i  eiriau  fel  y 
Mae  Iesu  ei  hun  yn  ... 
Mae  Iesu  Grist  o'n  ... 
Mae  lesu  Grist  yn  Bro. 
Mae  Iesu  Gristyn  dry. 
Mae  Iesu'n  fawr  ei  ... 
Mae  i  mi  elynion  o  bob 
Mae  llais  y  durtur  ... 
Mae  llais  yn  galw 
Mae  llawenydd  yn  fy  . 
Mae  Ueiaf  ìoes 
Mae  lluoedd  maithy... 
Mae  lluoedd  maith  yn 
Mae  llwybr  hyfryd  ... 
Mae,  mae  Rhyw  hir  ... 
Mae,  mae  Yr  amser  ... 
Mae'm  beiau'n  fawr  ... 
Mae'm  cydwybod  oedd 
Mae  mecldwl  am  y  ... 
Mae  mecldwl  am  yr  ... 
Mae'm  gofalon  oll yn... 
Mae'm  golwg  acw 
Mae'm  hymdaith  dros 
Mae  mor  bossibl 
Mae  moroedd  a  .  ... 
Mae'm  Prynwr  mawr . 
Mae  'mrodyr  uwch  ... 
Mae'm  siwrnai  yn  y  ... 


768 

767 
329 
775 
S21 
904 
702 
916 
442 
75S 
25') 
846 
107 
320 
504 
662 
357 

S  :7 

731 
857 
94 
150 

143 
647 
3Ô4 

72.' 
505 
587 
5SÖ 
1S3 
164 
188 
213 
285 
415 
210 
213 
S7S 
152 
221 
220 
24S 
545 
892 
215 
906 
r„02 


MYNEGAI. 

Mae  mur  y  gwahan.  ... 
Mae  myfyrio  ar  fy      ... 
Mae  myrddiwn  o 
Mae  munyd  o  edrych  . 
Mae'n  achub  hyd  yr  ... 
Mae'n  awr  Yn  eistedd 
Mae'n  bryd  i  ni  ganu  . 
Mae'n  decach  yn  ei   ... 
Mae'n  denu'm  serch  ... 
Mae'n  eiriol  fry  o 
Mae'n  eistedd  ar  dde. . 
Mae'n  eistedd  yn 
Mae  nerth  dy  ras  yn ... 
Mae'n  fwy,  mae'n 
Mae'n  gofalu  am  fy    ... 
Mae'n  gysgod  rhag  y ... 
Mae'n  gysur  meddwl  . 
Mae'n  hyfryd  meddwl 
Mae'n  llon'd  y  nefoedd 
Mae'n  meddalhau'r  ... 
Mae'n  para'n  ffyddlon 
Mae'n  rhaid  i'r  anian 
Maent  hwy'n  rhyfedd. 
Mae'n  traed  yn  awr  ... 
Maent  wedi  anghofio  . 
Mae'n  wridog,  fe 
Mae'n  wyn  a  gwridog. 
Mae'n  wyn,  mae'n 
Mae  'nymuniadau  mai. 
Mae  'nymuniadau'n  ... 
Mae  odfaon  yn  myn'd 
Mae  ofnau  yn  fintei.  ... 
Mae  pawb  o'r  brodyi*  . 
Mae  peraroglau'th  ras 
Mae  pererinion  draw  . 
Mae  pob  dymuniad  a  . 
Mae  prawf  o'th  gariad 
Mae  priodoliaethau'r  . 
Mae  pyrth  y  nef  o 
Mae'r  anialwch  wedi  . 
Mae'r  Archoffeiriad  yn 
Mae'r  Erenin  ei  hunan 
Mae'r  JBrenin  yn  y    ... 
Mae'r  br^m  yn  uchel... 
Mae'r  bwrdcl  yn  llawn 
Mae'r  byd  ac  uffern  ... 
Mae'r  dydd  yn  dod  i'r 
Mae'r  dydd  yn  nesau  . 
Mae'r  dydd  yn  nesau  . 
Mae'r  ddaear  a'i  holl... 
Mae'r  ddyled  wedi    ... 
Mae'r  efengyl  wen  yn . 
Mae'r  faner'fawr  yn  ... 
Mae'r  fath  feddyliau... 
Mae'r  funyd  leiaf  fach 
Mae'r  ffordd  yn  awr  yn 
Mae'r  ffynnon  yn  agor. 
Mae'r  Ganaan  hyfryd  . 
Mae'r  gwaed  a  redodd 
Mae'r  gwyntoedd  yn... 
Mae  rhinwedd  yn  dy  . 
Mae'r  holl  greadigaeth 
Mae  rhyw  ddirgelwch 
Mae  rhyfeddodau  rif... 


Mae  rhyw  foroedd  o ...  681 
Mae  rhy  w  hiraeth  ar  .  738 
Mae'r  iachawd.  fel  ...  376 
Mae'r  iachawd.  rad  Yn  251 
Mae'r  iachawd.  rad  m.  220 
Mae'r  jubil  dragwydd.  335 
Mae'r  lle  sancteiddiol.  917 
Mae'r  manna  wedi  ...  639 
Mae'r  moddion  a'r  ...  120 
Mae'r  Oen  fu  ar  ...  668 
Mae'r  oriau  maith  ...  650 
Mae'r  orsedd  fawr  yn .  200 
Mae'r  orsedd  wen  yn  .  645 
Mae'r  pomgranadau ...  3S7 
Mae'r  tonau  lawer  ...  816 
Mae'r  tywyllwch  yn  ...  861 
Mae'r  udgorn  mawr  ...  102 
Mae'r  wledd  yn  barod  375 
Mae  Salem  heb  ei  ...  467 
Mae  Satan  ar  fy  ...  631 
Mae  seintiau  yn  dieng.  587 
Mae  Seion  wan  yn  ...  365 
Mae  tân  o  fewn  i  ...  427 
Mae  tegwch  d'  wyneb .  659 
Mae  torf  aneirif  fawr...  657 
Mae  trysor  sydd  fwy...  347 
Mae  tyrfa  fawr  heb  ...  391 
Mae  tywyll  anial  nos...  632 
Mae'th  drugareddau...  563 
Mae'th  gariad  gwerth.  514 
Mae  udgorn  jubili  ...  391 
Mae  y  cariací  sy'n  fwy  906 
Mae  yma  drugareddau  377 
Mae  yma  ffynnon  sy'n  210 
Mae  yn  amlygu  pethau  221 
Mae  ynddo  drugaredd.  207 
Mae  ynddo  ddwfn  fôr .  193 
Mae  ynddo  hefyd  allu.  149 
Mae  ynddo  'i  hunan  ...  203 
Mae  ynddo  nerth  ...  616 
Mae  yn  ei  glwyfau  ...  180 
Mae  yn  ei  hedclwch  ...  590 
Mae  yn  maddeu  beiau  298 
Mae  yno  Dri  Pherson  .  918 
Mae  yno  gantorion  ...  922 
Mae  yno  heddyw  rai...  869 
Mae  ynot  foroedd  pur .  588 
Mae  yr  Iorddonen  ...  636 
Mae  ystormydd  mewn  820 
Maith  y w'r  nos  a  ...  768 
Manna  nefol  sy  arnaf  .  716 
Marchog  Iesu  yn  ...  474 
Marchogyn  dy  freiniol  730 
Marwolaeth  fy  Ngwar.  5  )7 
Marwolaeth  im  yw'r...  54 
Marw  wnaeth  y  gron^m  480 
Mawr  ei  enw'n  ninas..  36 
Mawr,  mawr  Yw  grym  465 
Mawr  oedd  Crist  yn  ...  317 
Mawr  oedd  Iesu  yn  yr  317 
Mawr  yw  Iesu  yn  ei ...  317 
Meddiannodd  ef  â'i  ...  593 
Megys  ei  ddillad  y  ...  69 
Melùsach  nag  yw'r  diL  208 


MelusachtŷfyNhad.  C49 
Melusfeldiliau  ...  818 
Melus  fel  manna  ...  162 
Melus  vwdvdd  y  Sab.  933 
MelldithiedEbal  ...  189 
Mellt,  taranau,  niwg...  705 
Mewn  anial  dyrys  ...  632 
Mewn  anialwch  'rwyf  474 
Mewn  cariad  gwisgaist  213 
Mewn  cariad,  íesu  ...  218 
Mewn  cnawcí  i'n  tynu .  271 
Mewn  gwaith  cwè  ...  34 
Mewn  hyder  ffydd  mi .  507 
Mewn  rliywanialwch.  554 
Mewn  rhy  w  hyder  ..  307 
Mewn  trallod  at  bwy...  128 
'Mhen  oesoedd  rif  y  ...  1S8 
Miaf  heibioi'r  ...  710 

Mi  af  trwv  fyddinoedd  790 
Mi  af  trw  v  r  eystudd.  .  302 
Mi  af  trwy'r  ibrddon. .  690 
Mi  af  yn  ìnlaen  er  pell.  534 
Mi  af  yn  mlaen  er  t'wy.  541 
M'i  af  vn  mlaen  yn  ...  215 
Mi  a'i  gwaredaf  ef  ...  63 
Mi  a'  i  maes  o  blith  ...  691 
Mi  anturiaf,  rhaid  ...  859 
Mi  a'tli  fewrygàf  di  ...  96 
Mi  bellach  goda'i  ...  387 
Mi  brofais  Dduw  yn...  253 
Mi  bwysaf  ar  ei  air  ...  817 
Mi  bwysaf  atat  etto  ...  575 
Mi  dafia  'maichoddiar  201 
Mì  debygaf  cly waf  ...  474 
Midebygwngwela'  ...  781 
Mi  deìthiais  ran  o'r  ...  549 
Mi  deithia'n  ddifyr  ...  591 
Mi  dora'r  clymaiì  oll ...  550 
Mi  dreuliaf  oriau  f  oes  258 
Mi  dynaf  o  hyd,  er  ...  915 
Mi  dde's  yma  i*r  anial.  767 
Mi  ddiffygiais  deithio  .  772 
Mi  ddisgwylìaf,  doed  a  749 
Mi  ddisc:wvliaf  vno'n..  740 
Mi  ddof  at  ei  fwrdd  yn  718 
Mi  ddof  yn  hyf  i  ben ...  507 
Mi  ddringa'  i'r  lan  yn  576 
Mi  ddringais  greigydd  109 
Mi  ddringa'r  creigydd  513 
Mi  dclymunwn  wel'd...  776 
Mi  edrychaf  ar  i  ...  703 
Mi  es  trwŷ  afonvdd  ...  828 
Mi  feddyliaf  fod  y  ...  695 
Mi  feddyliais  cawn  ...  306 
Mi  feddyliais  yn  v  ...  769 
Mi  feddylia'th  fod  di...  363 
ftli  flinaìs  focl  mewn  ...  508 
Mi  foria'  yn  nerth  add.  562 
Mifyddaffry  ...  572 

Mi  fycldaf  lawen  iawn .  651 
Mi  gaf  deimlo  chwant .  775 
Mi  gaf  fod  o  fìaen  ...  779 
Mi  gaf  fy  nghorph  ...849 
Mi  gaf  fy w  ar  ryfedd..,  908 


MYNEGAI. 

Mî  gaf  gly wecl  cydsain  899 
Mi  gaf  goncwest  yno ...  91 2 
Migafynogaru  a  ...  907 
Mi  gaf  yno  wel'd  a  ...  907 
Mi  gaf  yno  yfed  cariad  718 
Mi  gaf  yn  y  wlad  ...  907 
Migana'am  waedyr...  254 
Mi  ganaf  bvth  am  ...143 
Miganaftrafo  ...  234 

Mi  garaf  f'Anwylydo...  805 
Mi  garaf  fy  Anwylyd...  180 
Mi  ge's  arwyddion  gwir  639 
Mi  ge's  y  Ffrynd  goreu  139 
Mi  glywaf  lais  merthyr  604 
Mi  gly  wa'i  lef  pan  ...  42t» 
Mi  glywais  gynt  fod  ...  6-12 
Mi  glywa'r  haul,  a'r  ...  939 
Mi  godais  i  fyny  fy  ...  340 
Mi  gofìaf  eiriau'm  ...  421 
Mi  gredaf  etto'n  hf  ...  126 
Mi  gysgaf  hûn  yn  ...  914 
Mi  haeddais  fod  yn  ...  578 
Mil  mwy  oedd  eich  ...  232 
Mil  o  filoedd,  myrdd ...  863 
Mil  sy'n  disgwyl,  rayrdd  743 
Mi  iyna'n  clawel  wrth  .  546 
Minnau  ar  y  mur  ...  781 
Minnau  a  weli  'mhlith  519 
Minnau  bellach  a  ...  311 
Minnau  bellach  orfole.  474 
Minnau  bellach  orfole.  791 
Minnau  bryfyn  gwael .  686 
Minnau  ddof  i'r  ífymi.  .414 
MLmau  gaf  fod  yn  eu  .  898 
Minnau  gerddaf  trwy'r  730 
Minnau  godaf  tuag  ...  692 
Minnau  gredaf  yn  fy...  485 
Minnau  gwnaf  yntau.. 
Minnau  mewn  myfyr. , 
Minnau'n  ddyfal  sy'n 
Minnau'r  gwaela'  o  .. 
Minnau'r  noeth  a'r  .. 
Minnau  rois  fy  holl  .. 
Minnau  weithiau'n  ... 
Minnau  ymddigrifaf ...  136 
Mi  nis  gallaf  wneyd  ...  280 
Mi  olcha f  fy  nwy law  ...  19 
Mi  orfoleddaf  draw  o...  35S 
Mi  orphwysa'  fenaicl...  279 
Miroffymdcliriedyn  .  603 
Mi  rof  fy  meiau  o'r  . 
Mi  rof  fy  nwylaw 
Mi  rof  ííarwel  i  bob  . 
Mi  rown  fydoedd 
Mi  rown  y  byd  ac  oll. 
Mi  waeddaf  yn  y 
Mi  welaf  draw  o  bell . 
Mi  welaf  cln-fa  draw ...  878 
Mi  welaf  fyrdd  clan  sel  630 
Mi  welaf  fyrdcl  yr  ...  876 
Mi  welaf  le  mewn  ...  222 
Mi  welaf  lu  anfeidrol...  605 
Mi  welaf  oleu'r  haul ...  818 
Mi  welaf  wlad  uwch  „,868 


|  Mi  welaf  yn  ei  fywyd  .  428 
j  Mi  welais  wedd  dy  ...  111 
;  Mi  wela'n  awr  yn  ...  151 
!  Mi  wela'n  codi'r  Seren  839 
Mi  wela-'r  cwmwl  du  ...  818 
Mi  wnaf  fy  nghartref . . .  257 
Mi  wn  fod  fy  Mhrynwr  339 
Mi  wn  i  Grist,  mi  wn...  253 
Mi  wn  mai  'meiau  ...  809 
Mi  wn  pe  cawn  dafod.  574 
Mi  wn  y  dwg  íì  i  deyrn.  574 
Mi  wn  yn  awr  pwy  ...  530 
Mi  ẃyraf  weithiau  ar...  595 
Mi  yfaf  ddwr  y  ffynnon  376 
Mi  ymddigrifwn  yn  ei.  590 
Mi  ymddiriedaf  yn  ei  .  358 
Mi  ymddiriedais  icldo  .  21 
Mi  ymddiriedais  ynot .  23 
Mi  ymddiriedais  vnot .  49 
Mi  ymhy fry daf  ynot  ...  23 
Mi  yn  dy  nawdd  a  rois  8 
"Mofyn  am  orphwysfa .  670 
Molant  ei  enw  ef  ...  98 
Moliannaf  byth  yr  ...163 
Moliannant  enw'r  Argl.  98 
Moliannu'r  Arírh^dd  64 
Moliennwch  Dduw  ...  942 
Molwch  chwi  Dduw  ...  91 
Molwch  Dduw  yn  ei  ...  100 
Molwch  yr  Arglwydd  .  71 
Molwch  yr  Argl.  can's .  91 
Molwch  yr  Argl.  o'r  ...  98 
Mor  anobeithiol  yw  ...  199 
Mor  beraidd  i'r  credacl.  219 
Mor  gu,  O  Arglwydd  ! .  81 
Mor  ddedwyddywy...  844 
Mor  fawr  Yw'r  syched  613 
Mor  greulon  y w  fy  ...  656 
Mor  hyfryd  cael  un  ...934 
Môr  sydd  ynot  o  fendi.  284 
Mor  werthfawr  yw  dy  357 
Mur  y  gwahàn  dros  ...  186 
Mwy,  mwy,  Yw  budd  .  464 
Mwy  na  therfysger  ...  551 
Mwynliâd  o'i  ras  madd.  547 
Mwy  yw  d'eiriau  ar  y  .  772 
Myfi  aberthaf  i  dy  ...  14S 
Myfi  anturiaf  mwy  ...430 
Myfi  anturia'n  awr  ...  200 
Myíì  gaf  yno'n  dawel  .  556 
Myfi'r  hwn  wyf  Alpha  340 
Myfi'r  pechaclur  pen....  668 
Myfi  y w'r  adgyfocliad  .  841 
Myfyrio  am  í'yn'd  svdd  569 
Myfyrio  fod  fy  hyfryd.  877 
Myn  barch,  ac  icíd  ei...  105 
Myn'd  a  wnaf  dan  godi  798 
Mynegaf  finnau  d'enw.  15 
Mynegant  am  y  cym.  .  460 
Mynyddoedd,  bryniau  98 
Myrddiynau  maith  ...  521 
Myrdcliynau  o  frodyr  .  166 
Myrdd  o  fy  mrodyr   ...  109 


Na  alw  mo'nof  ger  dy  582 
Nabogwrthwynebiad.  597 
Na  bo  na  phoên  na  ...  512 
Nac  aed  o'th  gof  dy  ...  494 
Nac  esgeulusa  fì  a'm...  49 
Nad  íì  adeiladu'n  ...  313 
Nad  fi  ar  aswy  nac  ...597 
Nad  fì  daflu  golwg  ca.  683 
Nad  fi  foddloni  ar  ry w  "78 
Nadfi,  Iesu.  fyn'd  ...  743 
Nad  fi  ymddiried  tra  .  1 18 
Nad  fod  genyf  ond  ...  754 
Nad  i  mi  garu  mwy  ...  264 
Nadi'r  gwvntoedd  ...737 
Nad  y  cenllysg  i  fy  ...  690 
Na  ddigalonwn,  er  ein  379 
Na  ddoed  gwael  wrth.  322 
Na  enwer  enw  neb  ...216 
Na  flined  fenaid  ...  263 
Na  foed  fy  mywyd  ...  202 
Na  foed  gan  ùn  'per. ...  367 
Na  foed  im  feddwl  ...  179 
Na  foed  i'm  henaid  ...  189 
Na  foed  undvn  îs  ...  321 
Na  fydded  i'r  llifeir. ...  110 
Na  fyddwn  anobeith.  8M 
Na  gwobr,  na  rhodd ...  9 
Na  lawenhewch,  an. ...  545 
Na  lwfrhaed  ein  ...  471 
Na  phall  fy  nghais  ...  555 
Na  soniwch  am  un  ...112 
Na  thro  dy  wyneb,  Ar.  582 
'Nawr  ar  èi  f wrdd  ...170 
'Nawr  boddlawn  wyf  .  106 
'Nawr,  Bren.  y  bren....  169 
'Nawr  mi  gly  wa'r  gair  314 
'Nawr  'rwy'n  darfod...  778 
'Nawr  'rwy'n  gwel'd...  785 
'Nawr  'rwy'n  gw.  yr...  897 
'Nawr  wrt'h  gofio'r  ...  671 
Neb  îs  nef  ond  ti  ...  719 
Nef  yw  i'm  henaid  ...  547 
Nef  ywmeddiantyr...  903 
Neidia'r  mynyddoedd  76 
Nerthaist  dy  blant  ...  518 
Nerthoedd  y  trag.  Ys.  355 
Nerth  os  caf  mi  frysiaf  292 
Newyddion  braf  a  ...152 
Newyddion  da  er  seil.  366 
Newyddmawr  ane....  835 
Ni  all  Amal.  na  Mo.  ...  720 
Ni  all  fy  meiau,  er  ...  588 
Ni  all  rhaid,  ac  ni  ...  291 
Ni  all  ympryd  trist  a  .  697 
Ni  attal  dim  o'r  mor...  650 
Ni  awn  fel  hyn  yn  ...  880 
Ni  chaiff  fod  eisiau  ...  211 
Ni  chaiffy  dyfroedd...  636 
Ni  cheisiaf  loches  ...  164 
Ni  chiliais  rhag  dy  ...  81 
Ni  chlywir  dim  o'ch....  415 
Ni  chollwyd  gwaed  y  264 
Nid  all  dim  o'r  storm    786 


MYNEGAI. 

Nid  all  y  moroedd     ... 
Nid  ah  Satan  a'i 
Nid  digon  gair,  na    ... 
Nid  dim  tywyllach   ... 
Nid  fy  nghoncwest  yw 
Nid  fy  nef  y w  ar  y    ... 
Nid  gallu  angylion  na 
Nid  i  ni,  Arglwydd  ... 
Nid  Uygad  wel,  na    ... 
Nid  níyfì  sydd  yn  rhy. 
Nid  oedd  dim  o  fewn  . 
Nid  oedd  ond  dy  fawr 
Nid  oedd  ond  gwaed... 
Nid  oes  aberth  o  un  ... 
Nid  oes  A  ddeil  fy    ... 
Nid  oes  angel,  nid  oes 
Nid  oes  arnaf  faich  ... 
Nid  oes  dim  erioed   ... 
Nid  oes  dim  o  dan    ... 
Nid  oes  draw  gyfer.  ... 
Nid  oes  drwg  .cael    ... 
Nid  oes  ddofa  fy 
Nid  oes  eisiau  un 
Nid  oes  elyn  îs  y 
Nid  oes  enw  'm'hlith... 
Nid  oes  funyd fach  .... 
Nid  oes,  fy  Arglwydd 
Nid  oes  ffynnon  wedi 
Nid  oes  genyf  ddim  ... 
Nid  oes  geny'  ond     ... 
Nid  oes  gofìd,  nid  oes 
Nid  oes  gwrthddrych 
Nid  oes  na  haul,  na  ... 
Nid  oes,  Ni  fu,  ni 
Nid  oes  ond  f  Argl.    ... 
Nid  oes  ond  gweled  ... 
Nid  oes  ond  fy  nghna. 
Nid  oes  pleser,  nid    ... 
Nid  oes  terfyn  ar  fy  ... 
Nid  oes  terfyn  ar  flyn. 
Nid  oes  terfyn  fyth  ... 
Nid  oes,  Trwy  gydol... 
Nid  oes  un  gwrthddr. 
Nid  oes  un  man  i  mi... 
Nid  oes  yno  ddim  yn  . 
Nid  oes  yno  ddiwedd  . 
Nid  oes  yno  gofio 
Nid  ofnaf  ing,  na  gel. . 
Nid  ofni  rhag  dych.  ... 
Nid  o'r  ddaear  mae  fy 
Nid  wyf  deilwng 
Nid  wyf  ond  gwan    ... 
Nid  wy'n  caru  fy 
Nid  wy'n  ceisio  gan  ... 
Nid  wy'n  haeddu  dim 
Nid  wy'n  ofni  tir 
Nid  yw  dyn  ond  fel  ... 
Nid  yw  fy  nyddiau  yn 
Nid  yw  'ngweddi,  nid 
Nid  yw  harddwch     ... 
Nid  yw  hardd  wrth. ... 
Nid  ỳw  hwn  ond  byd  . 
Nid  yw  hyfryd.  cnawd 
Nid  y  w'r  blinderau  ... 


295 

Ni 

775 

Ni 

499 

Ni 

93 

Ni 

734 

Ni 

284 

Ni 

415 

Ni 

77 

Ni 

574 

Ni 

741 

Ni 

138 

Ni 

687 

Ni 

113 

Ni 

327 

Ni 

423 

Ni 

287 

Ni 

764 

Ni 

774 

Ni 

702 

Ni 

906 

Ni 

834 

Ni 

297 

Ni 

135 

Ni 

302 

Ni 

675 

Ni 

137 

Ni 

661 

Ni 

703 

Ni 

679 

Ni 

760 

Ni 

904 

Nis 

727 

Nií 

112 

Ni> 

422 

Nii- 

568 

Nis 

846 

Nis 

749 

Nis 

298 

Ni5 

777 

Nií 

899 

Nis 

323 

Nií 

423 

Ni^ 

515 

Nif 

135 

Ni 

736 

Ni> 

733 

Ni. 

863 

Nr 

499 

Ni 

142 

Xi 

903 

Ni 

692 

Ni 

518 

Ni 

764 

Ni 

793 

Ni 

701 

Ni 

859 

Ni 

62 

Ni 

535 

Ni 

706 

Ni 

773 

Ni 

673 

Ni 

908 

Ni 

356 

Ni 

601 

Ni 

à  yw'r  ddaear  a'i  ...  909 
d  y  w'r  haul  a'i  faith  281 
d  yw  trysorau  ...  590 
d  y  w  y  ddaear  fawr  567 
ddaw  cwm.  du  ...  904 
ddaw  'nghyfeillion.  840 
ddaw'r  Hvgad  ...  904 
ddiffydd  lin  fo'n  ...  195 
edrychaf  ar  ddim...  619 
edrych  Iôr  ar  ...  231 
feddaf  ar  y  ddaear  .  203 
feddaf  ffrynd,  na  ...  193 
fedd  angylion,  er  eu  149 
fedd  y  dwyr.  faith  .  538 
feddyliais  fod  fy  . 
fethodd  gweddi  . 
fuasai  genyf  ob.  . 
f li  trugaredd  faith 
fyddai  by  wyd 
ganwn  am  gar. 
gawn  wel'd  a'i 
gawn  yn  fuan 
gawn  yno  wel'd  . 
newid  ddim  er 
phery  ddim  yn  hir  818 
phery'r  byd  a'i  ...  601 
raid  esgyn  fry  ...  306 
redwn  yn  wrol  ...  412 
saif  y  gelyn  mwy  ...  538 
saif  ynfydion  o  ...  4 
s  blinwn  ganu  tra ...  377 
s  dichon  byd  a'i  . 
s  gadawa  i'r  sill.  . 
s  gallaf  dd'wedyd  . 
s  gall  angylion  nef 
s  gall  angylion  pur  .  202 
s  gallai  gwaed  yr  ...  250 
s  gallai'r  holl  for.  .  335 
s  gall  dychryn,  nis  .  135 
s  gall  dysg,  ac  ...  304 
s  gall  dysgedigion...  30é 
"  einioes,  nis  ...  905 


834 
206 
615 
205 
567 
333 
911 
379 
911 
115 


725 
677 
516 
178 


300 

2S6 


s  gall  f'enaid,  er 

jall  hoil  hyf. 
s  gall  hwnw  sy'n 
s  gall  meithder 
s  gallodd  angeu 
s  oedwn  mwy  nes  ...  811 
s  teimlodd  neb  ond    178 


319 

...  852 


830 
657 
882 
188 
353 
586 


thâl  im  gyfadde' 
thâl  plesèrau'r 
theimlir  yno  un 
thraethir  maint 
thrig  awelon 
throf  fy  wyneb 
welaf  wrtliddrych .  207 
welir  un  yn  liesg  ...  388 
welodd  llygad  dyn 
welwn  ben  ein 
welwn  ein  caru  .., 
welwn  ein  henwau 
welwn  faddeuant...  414 
welwn  yn  amlwg ...  414 
wnaed  yr  enaid    ...592- 


180 
467 
414 
414 


Noddfa  araîl  nid  oes  ... 

Noddfa,pechadur 

'Nol  cyfeiliorni  ar 

'Nol  edrych  ar  ol 

*N  ol  gorphen  ar  ei     ... 

'Nol  marw  Brenin     ... 

'Nol  rhoddi'n 

'Nol  teimlo  archoll    ... 

'Nol  tirioyniach 

O. 
O  addfwyn  Iesu !  gad 
O  addfwvn  lesu !  rho  i 


agor  fy  llygaid  i 

angeu,  pa  le 

angeu  pur  y  groes 

anghrediniaeth    ... 

am  dreiddio  i'r    ... 

am  dynu  o'r  anial. 

am  gael  ffydd  i    ... 

am  gael  golwg  hoff 

am  gael  treulio    ... 

am  nerth  i  dreulio 

am  yfed  yma 

anfeidrol  berffaith 

anfeidrol  rym  y  ... 

anfon  di  yr  Ysbryd 

anialwch  maith   ... 

annherfynol  fôr  ... 
O  Arglwydd !  amled ... 
0  Arglwydd !  awdwr... 
O  Arglwydd  !  cofìa  am 
O  Arglwydd !  cofia'th  . 
0  Arglwydd !  cyfod  i  . 
O  Arglwydd  !  dena'm . 
O  Arglwydd  !  dwêd  i  . 
O  Arglwydd !  dy  drug. 
O  Arglwydd !  dyro  i  ni 
O  Arglwydd !  dysg  im 
OAr.  Dduw!  bydd  ... 
O  Ar.  Dduw !  bywha ... 
O  Ar.  Dduw  rhag. 
O  Ar.  Dduw  !  'rhwn  ... 
O !  Ar.  Dduw  y  lluoedd 
0  Arglwydd  !  ein  Iôr  . 
O  Arglwydd  !  ein  Iôr  . 
O  Arglwydd  !  erglyw  . 
O  Arglwydd !  fy  Mhry. 
O  Arglwydd !  gad  im  . 
O  Arglwydd  !  galw  ... 
OArglwydd!  gosod  ... 
O  Arglwydd !  na  cher. 
O  Arglwydd !  pa  fath... 
O  Arglwydd !  rho  i  mi 
OArglwydd!  'rhwn... 
O  Arglwydd  !  ty'rd  i  . 
O  Arglwydd !  tyr'd  i  . 
O  Arglwydd !  wrthym 
O  !  aros  yma  'ngwres  . 
O  !  arwain  fy  enaid  ... 
0  bellder  tragwyddol  . 
O  bell  mi  wela 
O  beth  i'rllall  cyrwydr. 
0  bob  enw  yn  mhlith  . 
O  bob  trysorau  dan  ... 


MTNEGAI. 

O!  Brophwyd  mawr... 

O !  Brophwyd  mawr... 

0 !  Brynwr  mawr 

O  !  brýsia,  Arglwydd... 

O  !  brysia,  f'enaid,  dos 

O  !  cau  fy  llygaid 

O !  cenwch  fawl  i'r    ... 

0 !  cesglwch  ataf  fì   ... 

O  !  cofia  fi  ger  bron  ... 
,0!  cofia  fipanbwy'n... 

O  !  cofia'th  hedd  rai  ... 
|  O !  cofia'th  wae,  a'th... 

O !  cred,  O !  cred,  cai  . 

O !  cwyd  fi  o'r  pydew. . 

O !  cyfod  bellach,  tru. 

O  !  cymmerdi  fy 

O  !  cymmer  fy  serchia. 
,  Òch'neicliau'r  groes  a  . 
ì  Och !  pwy  a  roddai    ... 

O !  dangos  d'allumawr 

O  !  dans?os  im  fy  Ar. ... 

O  !  dal  fi,  'rwyf  heb  ... 

O    dan  d'adenydd  di  . 

O  !  darfydded  imi     ... 

0 !  deffro,  deffro 

O !  deffro,  gwel,  fy    ... 

0 !  deffro'n  foreu 

O !  dena'n  serch 

0 !  deued  iachawdwr.. 

0 !  dewch  a  gwelwch  . 

O !  dewch  a  phrynwch 

O  !  dewch  i'r  dyfroedd 

O  !  diolch  am  Gyfryng 

O  !  dirwynwch  oriau  . 

0  !  distawa  'nghalon  . 
O !  distewch,  gynddei. 

01  dowch  a  chanwn ... 
O  !  dowch  yn  mlaen ... 
0  !  down  yn  unfryd  ... 
O  !  dragwyddol  iach.  . 
O  !  drigfan  deg,  dawel 
O !  drugaredd  pen  ... 
O  !  dweded  pawb  am  . 
O  dy  glwyfau  rhed  i ... 
O  !  dyma'r  ddyfais  ... 
O !  dyrchafa'm  henaid 
O !  ddedwydd  ddydd  . 
O !  ddedwydd  nefol  ... 
O!  ddedwydd  anghy... 
O  !  ddigyffelyb  ûas  ... 
O  ddinas  Duw  pres.  ... 
Oddi  wrthyf  fi  yn  bell . 
Oddi  wrthyt  rhed  fel  . 
O  Dduw!  dodimi  ... 
O  Dduw !  mor  rhyfedd 
O  Dduw  !  na  ddyro  ... 
O  Dduw !  pa  dduw  ... 
O  Dduw  y  lluoedd !  ... 
O  ddydd  i  ddydd  caf .. 
O  !  ddyfnder  di  waelod 
O!  ddyfnderoeddiach. 
O  ddyfnderoedd !  O  ... 
O  ddyfnder !  pwy  fesur 
0 !  edrych  arnaf 


O !  edrych  rhwng  y  ... 

O !  enw  anwyl  iawn  ... 

O !  enw  ardderchocaf 

Oes,  oes,  Mae  rhin  y... 

O !  estyn  etto  i  barhau 

O  !  ewch  i'w  byrth  ... 

O !  fanna  pur  o  ddwy. 

O !  feiau  mawr,  beth... 

Of'enaid!  edrycharno 

O  f'enaid  !  gwel  addas. 

O  f'enaid  !  gwel  fath   . 

O  fenaid  !  hed  i'r  lan . 

O  f 'enaid  !  moria'n 

O  f'enaid  !  nac  anghof. 

0  !  fendith  heb  ddim... 

Ofer  iawn  mae'r  nef  ... 

Ofer  i  mi  wel'd  y 
t  O  fewn  Caersalem     ... 
|  O  fewn  dy  babell 

O  fewn  dy  gaerau 

O  fewn  i  gloriau 

O  fewn  i'r  wlad 

O  flaen  fy  llygaid 

O  flaen  y  dríigareddfa 

O  flaen  y  faingc 

Ofnadwy  ydwyt  ti     ... 

Ofni  ddoe,  ac  ofni 

Ofni'r  wyf,  ac  etto     ... 

Ofni'r  wyf  na  ches    ... 

Ofn  yr  Arglwydd  sydd 
!  O  !  foreuddydd  ded. ... 

O!  foreuddyddy 

O!  foroedd  o  ddoethin. 

O !  Prenin  mawr 

O  fryniau  Caersalem... 
|  O  !  Eugail  doeth  yr  ... 
1  O !  Fugail  Israel,  dwg 

O  fy  enaid !  cod  dy    ... 

O  f'enaid !  gorfoledda 

O  fy  enaid  gwan,  nac  . 

O  fy  Iachawdwr ! 

O  fy  lesu  !  'Mhriod  ... 

O  !  fyrddiwn  ryfedd.  . 

O !  fiýnnon  fawr  ei    ... 

O !  ffynnon  fawr  o     ... 

O !  ffynnon  trugaredd. 

O !  gad  i  mi  brofi  a    ... 

0  !  gad  im  ffoi  i'r 

O !  gad  i  mi'n  fuan    ... 

O !  gad  im  mewn  tang. 

O  Galfaria  mae  fy 

O !  gariad  anorchfygol 

O  !  gariad  heb  ei  gym. 

O  !  gariad  o  anfeidrol . 

O  gariad !  O  gariad  ! ... 

O  !  gariad  uchaf  fu    ... 

O  !  golch  fi  beunydd  . 

O  groesaw !  groesaw... 

O  grwydriad  pell 

0 !  gwasgerwch  dew... 

O  !  gwawria,  foreu    ... 

O  !  gwlawia  ar  y  crin. . 

O !  gwna  i  fy  nghalon . 

O  !  gwna  i  mi  brofi  ... 


521 

262 
223 
424 
28 
66 
585 
168 
180 
233 
122 
430 
635 
934 
125 
697 
688 
645 


192 
19 
172 
615 
43 
739 
859 
676 
12 


121 

107 
916 

526 
877 
434 
777 
860 
184 
722 
113 
268 
471 
197 
362 
542 
363 
843 
795 
209 
121 
543 
335 
557 
192 
510 
144 
774 
660 
938 
597 
789 


O !  gwna  i  mi  wylio ...  570 
O  !  gwrando  weddi'r...  637 
O  !  gwyn  eu  byd  y  ...  874 
O  !  gyfiawnder  pur  ...  679 
O  !  gyr  dy  oleu,  moes  .  32 
O  !  haeddiant  annher..  616 
O!  Haul  Cyfiawnder  .  455 
O  !  heddwch  pur  y  nef  895 
O  !  henffych  ddirgel...  332 
O  herwydd,  Arglwydd  65 
O  herwydd  it  wneuth.  142 
O  herwydd  uniawn  y w  25 
O!  hoelia 'meddwl  ...  157 
O  holl  weithredoedd..  156 
O  !  hyfryd  ddedwydd  876 
O  !  hyfryd  foreu,  hyf. .  873 
O  !  iachawd.  fawr  ...  258 
O  !  iachawd.  gadarn...  229 
O !  Iachawdwr  pech. .  854 
O !  Iesu  by w,  Iachaw.  573 
O  Iesu !  cymmer  fi  i...  214 
O  Iesu  da  !  na  ad  ...  507 
O  Iesu  !  fy  Eiriolwr  ...  517 
O  Iesu  gwiw  !  golch  fi  495 
Olesugwiw!  gwyn...  146 
O  Iesu  mawr  !  rho'th  546 
O  Iesu  mawr  !  y  Medd.  157 
O  Iesu  !  pwy  all  beidio  230 
O  Iesu'r  Archoffeiriad  512 
O!  Iesu'rBrenin  ...  521 
O'i  gyssegr  rhoed  it ...  13 
O'i  ystlys  bur  yn  ...184 
O  !  luoedd  uffern  faith  266 
O  !  llanwed  iachaw. ...  466 
Ollefara!  addfwyn  ...  286 
011  o'm  mewn  nid  oes .  766 
O  !  maddeu  'mai  a  ...  209 
O  !  melus  yw'r  wledd  341 
O'm  genau  na  ddwg ...  80 
O!  molwchenw'r  ...  90 
O !  molwch  yr  Argl. ...  98 
O !  mor  hyfryd  yw'r...  899 
O'm  pen  i'm  traed  an..  143 
O'm  pen  i'm  traed,  'rw  224 
O  !  na  allwn  garu'r  ...  672 
O  !  na  allwn  godi'm ...  107 
O  !  na  allwn  innau'r...  427 
Ò  !  na  allwn  rodio  ...  203 
O!  naallwnroddi  ...  651 
O  !  na  bai  cystuddiau  746 
O  !  na  bai  rhy  w  ddy. .  680 
O  !  na  byddai  oriau  ...  748 
O  !  nac  ymguddia  ...  111 
O  !  na  chawn  ddifyru  738 
O  !  na  chawn  i  dreulio  725 
O  !  na  chlywn  yr  ...  694 
O  na'd  fi,  Àrglwydd!...  562 
O  !  na'd  i  mi  gwympo.  800 
O !  na  ddoi  dydd  yr  ...  368 
O  !  na  ddoi'r  amser. ...  774 
O  !  na  fedrwn  yno  ...  898 
O  !  na  foed  ardal  cyn  .  449 
O  !  na  foed  tafod  d'an .  939 
O  I  na  ildia,  f  enaid  ...  709 


MYNEGAI. 

O  !  na  roi'r  winwydd. . 
O  !  na  threuliaswn  yn 
O  !  nawelwn  ddydcl... 
O  !  na  welwn  gopa'r ... 
On'  chaf  fy  wycl  ynddo 
Ond  boed  maddeuant . 
Ond  Crist,  y  nefol     ... 
Ond  dyn  yn  enwedigol 
Ond  ei  holl  serch  ef  ... 
Ond  gweled  'rym 
Ond  gwledd  Sydd  etto 
Ónd  llawenydcì  fel  y ... 
Ond  mae'r  amser  bron 
Ond  mi  gaf  ogoneddus 
Ond  mwy  na'm  holl  ... 
Ond  mwy  na'r  ben.  ... 
On'd  oes  ganddo  ras  ... 
Ond  os  absennol  fydd . 
Ond  os  troi  di  dy 
Ond  pan  y  gwelaf 
O  !  nefol  addfwyn  Oen 
O !  nei'tha  f'enaid 
O  !  nertha  finnau  i    ... 
Oni  wna  Barnydd  yr  . 
O  !  pa,  bryd  caf  wel'd  . 
O  !  paid  â  mi,  gâd  im  . 
O  !  pa'm  nas  caf  fi     ... 
O  !  pa'm  yr  wyt,  fy  ... 
O  !  par  yn  ffyddlon  i... 
O  !  p'le  mae'r  manna  . 
O  !  profwch,  gwelwch. 
O  !  pwy  Ymguddiodd. 
O  !  pwy  yw  hon  sy'n" 
O  !  ras  didrai,  diderfyn 
O'r  diwedd  daeth  yr ... 
O'r  dyfnder  du  i'r  lan 
O'r  dyfnder  esgyn     ... 
O'r  dyfnder  gelwais  ... 
O'r  dywyll  wlad  pan... 
O'r  enwau  oll  a  roddir 
O'r  Ganaan  hyfryd    ... 
O'r  Graig  y  mae'n 
O  !  rhedwn  bawb  yr... 
O'r  holl  fendithion    ... 
O'r  holl  gadwedig 
O !  rhwyga'r  cwmmwl 
O  !  rhwyga'r  tew 
O  !  rhwyma  fi  wrth  ... 
O'r  nef  fe  ddaeth  llef  . 
O'r  nef  mi  glywais     ... 
O'r  nefoedd  í'ry  yr 
O !  Rosyn  Saron 
O'r  trysorau  anchwil.. 
O !  ryí'edd  ddoethineb 
Os  agori  im  dy  fynwes 
O  !  Salem,  fy  anwyl  ... 
Os  am  bechod  y'th    ... 
0  !  sancteiddia  f' enaid 
Os  ar  wely  rhaid  fy  ... 
Os  boreu  godi,  os  hûn . 
Os  bydd  dy  galon 
Os  caf,  bechadur 
Os  car'  fi'th  garu,  dyro 
Os  claf,  os  gwan,  os  ... 


Os  collaf  wedd  ei  ...  112 
Os  crwydrais  fel  afrad.  609 
Os  cyfyd  gwynt  tym.  .  814 
Os  dangosi'n  eglur  ...  768 
Os  daw  cydwybod  ...  189 
Os  daw  gw'radwydd  ...  835 
Os  daw  y  gyfraith  yn  .  149 
Os  disgyni,  addfwyn  355 
Os  dof  fi  trwy'r  an.  ...  623 
Os  edrych  wnaf  i'r  ...  201 
Os  fy  rhwydau  oll  a  ...  762 
Os  gad  fy  anwyl  Dad...  126 
Os  gofyn  neb  sydd  ar  .  169 
O!  'sgrifena'n  eglur  ...  746 
Os  gwaredir  fi  o'm  ...  678 
Os  gwelir  fi,  bechaclur  623 
Os  gwrthyd  fi  fy  nhad  20 
Os  haul  cylch  wybren  51 
Os  hoeliwyd  ef  un  ...147 
O  Seion  fryn  y  daeth  .  38 
Os  llaesu'n  awr  y  ...609 
Os  melus  oedd  dechreu  801 
Os  na  chaf  dy  gym.  ...  534 
Os  pell  y w'r  dwyrain ..  68 
Os  rhaicl  cyfarfod  ar ...  564 
Os  rhaid  dwyn  y  groes  732 
Os  rhaid  goddef  ar  fy  .  409 
Os  rhaid  wynebu'r  ...902 
Os  rhaid  yfed  dyfroedd  671 
Os  rhaid  ymdrechu  ...  815 
Os  Satan,  neu  gydwy. .  231 
Os  tonau  gawn  a  ...  166 
Os  trefnodd  siomi  dy  .  103 
Os  tua'r  ochr  dde  ...  665 
Os  wyt  heb  rym  i  ...  224 
Os  ydwyf  wael  fy  ...  224 
Os  ydy  w  rhai  seintiau  920 
Os  ydyw'r  Oen  fu  ...  217 
Os  yw'n  gofidiau  yn  y.  811 
Os  yw  tegwch  d'wyneb  905 
O !  tor  fy  llyffetheiriau  569 
O!  trugarha;  can's  ...  540 
O !  tyn  Y  gorchudd  yn  424 
O  !  tyr'd  ar  frys  ...  367 
O  !  tyr'd  i  ben,  dded....  539 
O!  tyr'd  i'th  ardd  ...  509 
O!  tyred,  addfwyn  ...  654 
O  !  tyred,  Arglwydd...  659 
O  !  tyred,  Arglwydd  ...  645 
O  !  tyred,  Awdwr  ...  656 
O  !  tyred,  Awdwr  ...  658 
O  !  tyred,  ddedwydd  .  839 
O  !  tyred,  f'Anwylyd  .  800 
O  !  tyred,  Iôrtragwy..  617 
O  !  tyred,  y  gogledd...  509 
O!  tyred,  Ysbryd  ...  358 
0  !  tywallt  hwn  im  ...  581 
O'th  flaen  di,  Arglwydd  81 
O'th  flaen,  O  Dduw  !  .  622 
O'th  nawdd,  oddi  ...  79 
O'th  nawdd  y  daw  y ...  16 
O'th  ras  tosturia  ...  936 
O  !  uchder  heb  ei  ...  647 
O  wir  írys  i'rgyfiafan .    73 


O !  wleddoedd  hyfryd 
O  !  ynfydrwydd 
O!  YsbrydGlân,i'n... 
O  !  Ysbryd  pur  nefol. . 
O  !  Ysbryd  pur  sanct. 

P. 
Pa  aberth  roddir 
Pa  beth  all  mwyach  ... 
Pa  beth  a  wnaf  fi 
Pa  beth  yw  dyn?  dyw. 
Pa  beth  yw  dyn  it     ... 
Pa  beth  yw  dyn  ?  peth 
Pa  bryd  caf  deimlo  ca. 
Pa  bryd  caf  deünlo'r... 
Pa  bryd  y  caf  lan     ... 
Pa  bryd  daw'r  dydd  ... 
Pa  bryd  gwasgara'r  ... 
Pa  bryd  y  ffy  cymmyl. 
Pa  dafod,  neu  pa 
Pa  ddawn  sydcl  yn  y... 
Pa  ddrwg  wna'r  gelyn 
Pa  dduw  yn  mhlith  y 
Pa  fath  uchder  rhed... 
Pa  feddwl,  pa  'madr  ... 
Pa  feddyliau  uwch  eu 
Pa  fodd'am  hyn  nas  ... 
Pa  fodd,  fy  enaid  euog 
Pa  fodd,  O  Dduw  !  y... 
Pa  fwyaf  gawn  o  wres 
Pa  gyfnewidiadau     .., 
Pa  ham  caiíf  nwydau  . 
Pa  ham  gofala'm 
Pa  ham  y  dest  o'r  nef. 
Pa  ham  yr  ofna'm     ... 
Pa  ham  y  trof  yn  ffol... 
Pa  hyd,  fy  Arglwydd  . 
Paid  ag  ofni,  ber  yw'r 
Paid  a'm  gado  yn 
Paid,  fy  enaid  gwan  ... 
Pa  le  dechreuaf 
Pa  le,  pa  fodd,  dechre. 
Pa  le  Y  gwnaf  fy 
Palmentwch  y  brif   ... 
Pa'm,  Arglwydd,  yma. 
Pa'm  eaiff  hwnw 
Pa'm  carai'r  byd 
Pa'm  mae'm  llygaid  ... 
Pa'm?  oni  throi  di    ... 
Pa  mor  ddwyfol,  pa  ,.: 
Pa'm  ?  pwy,  O  Dduw  ! 
Pa'm  yr  ofna'm  henaid 
Pa'm  'rwy'n  'mofyn  ... 
Pa'm  'rwy'n  chwareu . 
Pa'm  'rwyt,  fy  Nuw  ... 
Pa'm  'r  ymafael  trist... 
Pa'm  y  caiff  bwystfilod 
Pa'  m  y  dis  g  wyliwn   . . . 
Pa'm  yr  ofna'i  'meiau  . 
Pan  adeilader  Seion  ... 
Pan  af  i  dref  i'r 
Pan  allwyf  greilu  ond . 
Pan  aller  briwio  gallu . 
Pan  ar  dditfygio  gan ... 
Pan  ballo  ffaí'r  paẁb  ... 


S72 
854 
349 

610 
386 

231 
506 
570 

95 
6 

35 
533 
553 
555 
173 
111 
552 
271 
113 
581 
124 
905 
340 
905 
163 
231 

79 
Sll 
285 
538 
52(j 
535 
527 
128 
8 
861 
299 
765 
231 
244 
424 
490 
í'j\ 
758 
838 
69£ 

58 
910 

52 
123 
631 
ÌIB 
5ü;j 
857 
925 
136 
775 

67 
144 

r:o 

116 
881 
115 


MYNEGAL 

Pan  boch  di  yn  cuddio 
Pan  bo  euogrwydd    ... 
Pan  bo  glaswellt 
Pan  bo'r  llygaid 
\  Pan  bwyf  dan  y  tonau 
|  Pan  bwyf  yn  wan 
•  Pan  bwy'n  myned     ... 
Pan  bwy'n  profi 
Pan  bwy'n  sengu 
;  Pan  byddo  awyr  glir... 
Pan  byddo  f'Arglwydd 
,  Pan  byddom  ni  yn    ... 
Pan  byddo'n  cucìdio'i  . 
Pan  byddwy'n 
!  Pan  cäffwyf  wel'd  y  ... 
!  Pan  clywo'r  Indiaid  ... 
Pan  collo  gwellt  y 
Pan  denir  fi  o'r  fibrdd 
Pan  'drychwy'  i'r 
Pan  ddaeth  Israel  o'r 
Pan  dclaeth  y  Mab  o'i . 
Pan  ddarffo  enwau  oll 
Pan  ddelo  angeu  yn  ei 
Pan  ddelo  drygau  rif  y 
Pan  ddèl  yr  àdgyfod.... 
Pan  ddysgwyf  'rìabod . 
Pan  edrychaf  ar  dy  ... 
Pan  elwy'i  maes  yn  ... 
Pan  fo  dyfroedd  oer  ... 
Pan  fo'm  cydnabod  îs  . 
Pan  fo'm  henaid  fwyaf 
Pan  fo  pawb  yn  cefnu. 
Pan  fo  Sinai  i  gyd  yn. . 
Pan  fu  fy  Arglwydd  ... 
Pan  fyddo  f'enaid  yn  . 
Pan  gallwyf  wel'd  dy  . 
Pan  gilio  ffwrdd 
Pan  gofiont  drachefn  . 
Pan  gofiont  eu  dyddiau 
Pan  grymodd  Iesu  ei  . 
Pan  gwelwyf  f ' hun  yn 
Pan  hoeliwyd  Iesu  ar  . 
Pan  losgo'r  ddaear    ... 
Pan  oedd  euogrw.  creu. 
Pan  oedd  euogrw.  heb 
Pan  oedd  fy  ngobaith  . 
Pan  oedd  gelynion    ... 
Pan  oedd  uíí'èrn  fawr  . 
Pan  oeddwn  i  yn  wan . 
Pan  oeddwn  mewn    ... 
Pan  own  yn  gorwedd.. 
Pan  sycho'r  moroedd  . 
Pan  syrthio'r  ser 
Pan  syrthio'r  ser 
Pan  welych  fi  yn 
Pan  y  collwyf  wel'd  ... 
Pan  y  croeshoeìiwyd,., 
Pan  y  dechreuodd     ... 
Pan  ymddattodo'r     .. 
Pan  yn  wynebu  yrn  .. 
Parhau  Mae  cariad    .., 
Par  im  aros  mwy'n    .., 
Par  imi  weled  hedd  ... 
Pa  rwystrau  sy  ar  fy..( 


6S1 
542 
91" 
^"5 
;32 
1C  i 
770 
745 
792 
816 
603 
11: 
112 
160 
53>7 
449 
569 
643 
550 
76 
2*- 
843 
^43 
194 
57  J 
516 
3  7 
54Ì 
862 
606 
72  S 
319 
296 

532 

191 
107 
104 
919 
919 
24; 
524 
185 
272 
240 
531 
627 
531 
31 ; 
260 
531 
SSi 
L--Ó 
212 
515 
110 
786 
185 
185 
57  I 
6;  6 
ü7 
792 
59 
151 


Pawb  sydd  yn  pwyso  . 
Pe  ai  dynion.  fawr  a  ... 
Pe  ai'r  ddaear  fawr  ei . 
Pe  ai'r  mynyddoedd  .. 
Pe  bai  bossibl  i  mi  ... 
Pe  bai  dengmil  lawn... 
Pe  bai'r  holl  gystudd. 
Pe  buasai  fil  oiydoedd 
Pe  cawn  adenycìd 
Pe  cawn  fy  nhi'aed  ... 
Pe  cawn  gredu  i  ti  ... 
Pe  cawn  gysuron  o  ... 
Pe  cawn  y  byd  i  gyd... 
Pechadur  aflan  yw  ... 
Pechadur  wyf  a  aeth  . 
Pechadur  wyf  da  gwyr 
Pecliadur  vryf,  f 'Argl. . 
Pechadur  wyf,  mi 
Pechadur  wyf,  O ! 
Pechod  greodd  ynddo  . 
Pechod  yma,  cariad  ... 
Pe  chwiiid  fry  yn 
Pe  diffodciai'r  heulwen 
Pe  doi  cystudd  yii  ei... 
Pe  doi  dae'r  ac  uffern  . 
Pe  gado'r  nef  wnai  ... 
Pe  gwypent  hwy'r  ... 
Pe  lüthrwn  ddim,  gan 
Peìl  uwch  geiriau,  pell 
Pe  meddwn  aur  Peru  . 
Peraidd  ganodd  ser  y  . 
Pererin  llesg  a  llaith... 
Pererin  wyf  i'r  Gan. ... 
Pererin  wyf  mewn  ... 
Pererin  wy f  m  e wn  ... 
Pererin  wyf  sydd  ar  ... 
Pererin  wyf  tua 
Pererin  wy'n  y  byd  ... 
Perffeithia,  lór,  dy  ... 
Pe  rhodiwn,  nicl  ofnwn 
Pethau  chwerwon  ... 
Pe  unwaith  y  darfydd. 
Plana'r  egwyddorion  . 
Plant  caethion  Babilon 
Plant  ydym  etto  dan... 
P'le,  Argiwydd 
P'le  gwelir  cariad 
P'le'r  enmmodd  fy  ... 
P'le'r  wyt'yn  myn'd  ... 
Pleserau'r  ddaear  wedi 
Pob  cenedl  a  phob  ... 
Pob  gras  sydcî  yn 
Pub  hiraerh,  pob  sych. 
Pob  llwyth  ac  iaith  ... 
Pob  parch  a  haeddiant 
Pob  perchen  anadl  yn 
Pob  peth  molianent  ... 
Pob  pleser  îs  y  rhod  ... 
Poo  priodoledd  feith... 
Pob  rhych  yr  wyt  yn  . 
Pob  seraph,  pob 
P'odd  gail  y  Eugaiì  ... 
P'odd  y  gallaf  cídweyd 
P'odd  yr  af  n  trwy'r ... 


45 

797 
797 
608 
697 
315 
698 
427 
529 
502 
751 
511 
515 
295 
495 
165 
806 
622 
621 
305 
304 
193 
779 
797 
797 
161 
559 
8 
733 
626 
312 
640 
572 
504 
595 
545 
507 
815 
927 

16 
823 
426 
354 
386 
379 
333 
249 
138 
494 
351 
459 
546 
571 
223 
878 
216 
100 
626 
104 

46 
345 
126 
706 
856 


Poen  a  llawenydd  dan  148 
Prawf  di  fy  muehedd .  19 
Prif  destyn  holl  gania.  188 
Priodolaethau'r  nef ...  416 
Profed  hwnw  nad  ...  305 
Pryd  hyn  pereiddia  ...  811 
Pryd  hyny  caf  gly  wed  806 
Pryd  hyny  mi  af  ...  660 
P'un  mwy  wnaf  ai  ...  428 
Pur  ffynnon  pob  llaw  350 
Pur  ganiadau  i  Frenin  478 
Pwy  a  chwennychai....  556 
Pwy  draetha'n  llawn ..  189 
Pwy  ddyry  im  faìm  o .  426 
Pwy  feiddiai  gymmer.  411 
Pwy  gyf  rwydda  wael  776 
Pwy,  medd  llaweroedd  3 
Pwy  meddwch  ydy w'r  17 
Pwy  na  fwytai  y  ...  373 
Pwy  o  honoch  chwi ...  155 
Pwy  sydd  yn  debyg  it  60 
Pwywelaffel  ...  242 

Pwy  welaf  o  Edom  ...  340 
Pwy  wrendy  riddfan ..  167 

R. 
Rai  anghenus,  dewch.  404 
Raid  i  ti  ddim  ond  ...  494 
'R  anrhydedd  a'r  gallu  338 
Rhad  ras  Yw'r  newydd  886 
Rhagluniaeth  fawr  y..  941 
Rhagluniaeth  fawr  y ..  610 
Rhag  ofn  myn'd  o  r  ...  55 
Rhagori  ar  ddeng  mil.  160 
Rhaid  cael  llygaid  ...  708 
Rhaid  im  gael  gwel'd  .  499 
Rhaid  i  mi  gael  pob  ...  184 
Rhaid  i  mi  gael  rhy  w .  566 
Rhaid  i'r  Iesu'n  helae.  489 
Rhaid  i  ti'n  rhad  ...  521 
Rhaid  oedd  bod  rhag.  759 
Rhaid  oedd  concro  ...  316 
Rhaid  oedd  diodde'r...  316 
Rhaid  oedd  fv  newis...  104 
Rhaid  rhoddi  ffarwel ..  664 
Rhai  wedi  myn'd  i  ...870 
Rhan  o'th  degwch  a ...  776 
Rhed,  fy  enai'd,  i'w  ...  697 
Rhedwn  ar  frys  mawr  506 
Rhifedi  'meiau  sydd...  199 
Rho  allu  im,  fy  Nuw..  145 
Rho,  Arglwycld,  im  fo  561 
Rho  brawf  o'r  gwin  ...  589 
Rho  dy  heddwch  dan  796 
Rhoddaist  fÿ  nyddiau  30 
Rho  ddawn  a  goleu  ...  927 
Rhoed  pob  creadur  yn  451 
Rhoes  Crist  anrhyd....  385 
Rhoes  reol  iddynt  i  ...  98 
Rhofarnoef  fy  ...  628 
Rhof  fawrglod  i  ti  fy  ,.  92 
Rhof  ffarwel  i'r  holl ...  134 
Rhof  fy  nwydau  fel  ..  744 
Rho  gydwybod  wedi.,.  744 
Rhoi  mantell  goch    ...  419 


MYNEGAI. 

Rho  i  mi  arwydd  cryf.  786 
Rho  i  mi  brawf  o'th ...  538 
Rho  i  mi  heddwch  ...  704 
Rho  i  mi  lechu  yna  ...  171 
Rho  i  mi  wel'd  mai  ...  110 
Rho  i  mi  yfed  cariad ..  591 1 
Rho  i  mi  yfed  'rwy'n  .  784 
Rho  nerth  dy  hedd  ...  808  , 
Rho  nerth  i  ddwyn  y..  644  | 
Rho  oleuni,  rho  ddoe.  742 
Rho'r  delyn  euraidd...  880, 
Rhosyn  Saron  yw  ei ...  311 
Rho'th  gariad  cryf  yn  378 1 
Rhowch  ar  lais  udgorn  100 ; 
Rho  wel'd  dy  groes  yn  499 ! 
Rho  win  ac  olew  yn...  533 
Rhwng  cymylau  duon  774 
Rhwng  Pihahiroth  ...  789 
'R  hwn  sy'n  gyru'r  ...  932 
'Rhyd  pen  y  mynydd .  51 
Rhy  drwm  yw'm  hofn.  511 
Rhyfedda  hyd  a  lled...  432 
Rhyfedd,  Arglwydd...  759 
Rhyfeddir  byth  y  geni  189 
Rhyfedd  na  buaswn...  799 
Rhyfeddod  a  bery'n ...  336 
Bhyfeddod  angvlion ...  333 
Rhyfeddod,rhyfeddod  804 
Rhyfeddol  byth,  rhyf.  120 
Rhyfeddol  weithred...  337 
Rhyfedd,  rhyfedd  gan  296 
Rhyfeddu'r  wyf,  a  ...  496 
Rhyfeddu'r  wyf,  i'r  ...  532 
Rhyfeddu'r  wyf,  O  Ar.  524 
Rhyfeddu  wnaf  a  ...  727 
Rhyfedd  yw  i  Dduw...  799 
Rhyfeloedd  Crist.  â'r..  261 
Rhyw  afon  a  gaed  ...  343 
Rhyw  annherfynol  ...  643 
Rhyw  drysorau  heb  ..  678 
Rhyw  drysor  mawr  ...  360 
Rhyw  ddyfnder  mawr  121 
Rhyw  fnarn  angerddol  514 
Rliyw  gariad  fel  y  ...  895 
Rhyw  lewyrch  trwy'r.  935 
Rhyw  lochesgadarn...  24 
Rhy w  ẃeithiau  filoedd  648 
Rhyw  Wr,  rhyfeddol..  173 
'Roedd  eibleser  cyn...  326 
'Roedd  pob  gwageddol  629 
'R  un  nerth  sydd  yn  .  630 
'Rwyf  am  gael  profì ...  548 
'Rwyf  bron  a  gorfol.  ..  875 
'Rwyf  bron  'rwyf  bron  566 
'Rwyf  fel  y  gwyliwr  ..  351 
'Rwyf  fi  ar  y  cefnfor  ..  836 
'  Rwyf  fi  heddy  w'n  ...  864 
Rwyf  finnau'n  teithio  161 
'Rwyf  finnau  yn  dym.  611 
"Rwyf  oll  yn  friw,  ..  555 
Rwyf  wedi  blino  ar  ...  164 j 
'Rwyf  yma'n  wael  fy ..  652 
'Rwyf  yn  caru'r  ...834 
"Rwyf  yn  clywed      ...  898 


'Rwyf  yn  darfod  âg  ...  682 
'Rwyf  yn  dechreu  ...696 
'Rwyf  yn  dyfod  at  dy.  686 
'Rwyfyndy  garu  ...516 
'Rwyf  yn  edrych  ar  y.  777 
'Rwyf  yn  ei  wel'd,  ei  .  172 
'Rwyfynfoddloniawn  857 
'Rwyfynfoddloni'th  833 
'Rwyf  yn  gwel'd  yr  ...  860 
'Rwyfyngweledbryn.  780 
'Rwyf  yn  haeddu,  Ar.  739 
'Rwyf  yn  haeddu,  Ar.  741 
'Rwyf  yn  hiraethu  am  600 
'Rwyf  y  meddwl  am...  363 
'Rwyf  yn  ofni  temt. ...  765 
'Rwyf  yno  wrth  fy  ...  640 
'Rwyf  yn  teimlo  gwynt  714 
'Rwyf  yn  terfynu  ...  633 
'Rwy'n  awr  am  ganu..  572 
'Rwy'n  awr  yn  teimlo  530 
'Rwy'n  blino  eisiau  ...  566 
'Rwy'n  bîino'r  funyd..  646 
'Rwy'n  ceisio  cadw  ...  849 
'Rwy'n  ceisio  ymdreig.  153 
'Rwy'n  cofio  gair  fy  ...  549 
'Rwy'n  cofio'i  felus  ...  814 
'Rwy'n  credu'n  awr...  530 
'Rwy'n  dewis  Iesu  a'i  167 
'Rwy'n  diffygio  ar  fy..  794 
'Rwy'n  disgwyl  wrth..  591 
'Rwy'n  dlawd,  'rwy'n  567 
'Rwy'n  dygaru;  ddw.  687 
'Rwy'n  dy  garu,  er  nas  733 
'Rwy'n  dy  garu,  ti  a...  138 
'Rwy'nedrych  arnaf...  615 
'Rwy'n  edrych  dros  y,  602 
'Rwy'n  gorwedd  dan..  637 
'Rwy'n  gwaeddî  wrth  577 
'Rwy'n  gwel'd  dirgel.  537 
'Rwy'n  gwel'd  mai  ...  521 
'Rwy'n gweìd mai ofer  535 
'Rwy'ngwel'dyroriau  640 
'Rwy'n  gweled  bob  ...  341 
'Rwy'n  gweled  trwy  fy  639 
'Rwy'n  gwybod  beth..  530 
'Rwy'n  hiraethu  am...  690 
'Rwy'n  morio  tua  ...  597 
'Rwy'n  ofni  grym  y  ...  638 
'Rwy'nofni'm  nerth...  633 
'Rwy'n  ofni'r  aswy  ...  562 
'Rwy'n  ofni'r  bryniau.  541 
'Rwy'n  penderfynu  ...  665 
'Rwy'n  pender.  myn'd  358 
'Rwy'n  profi  'meiau...  535 
'Rwy'n  profi  'mod  yn.  530 
'Rwy'n  rhoi  ffarwel ...  561 
'Rwy'nrhwym.'rwy'n  502 
'Rwy'n  teimlo  f'enaid.  437 
'Rwy'n  teimlo  rhyw...  921 
'Rwy'n  tynu  tuag  ochr  866 
'Rwy'n  ymdrybaeddu  172 
'Rwyt  ti'n  drech  na'm  137 
'Rym  wrth  cly  fwrdd..  417 
'Rym  yn  dy  erfyn    ...  923 


MYNEGAL 

S.  I  Tori  wnes  fy  adüured.  7ûS  Tŷ  fy  Nbad  sy'n  Uawn  692 

757  Tor  y  rhwydau  sydd...  C94 ,  Tynaist  dy  lid  oddi  ...  58 
6081  Tosturi  dwyí'ol  fawr  ..  248  Tyn  fy  enaid  o'igaeth.  474 
705  j  Tra,  Argìwydd,  yn  y...  353  '" 


Safed  haul  uwch.  ben 
Saif  tfydd  trwy 
Saith  o  weithiau 
Sancteiddrwydd  im  ...  192 
Sawl  a  'rnddiriedant ..    84 
Sawl  dy  gaffo  gaiff    ...  299 
Sef  praslawn  yw  ein ...    96 
Sef  haul  a  tharian  y  w     57 
Sefwch  bellach,  fy  ...    767 
Seraphiaid  nef,  pob  un  223 
Syfled  iechyd,  syfled...  823 
Symmuda'ra  ffydd    ...  52 ö 

T. 
Tadoesoeddtragwydd.  241 
Taened  gweinidogion    478 
Talodd  Crist  anfeidrol  405 
Tan  fy  maich  yr  wyf...  694 
Tan  y  don  yr  wyf  yn  .  822 
Tarddu  maes  mae'r  ...  486 
Tarian  gadarn  yw  dy  .  300 
Taw,  f'enaid,  nicl  yw...  50S 
Taw,  fysbryd,  paida.  520 
Teg  wawriodd  arnom.  274 
Teilwng  y  w'r  Oen  a  ...  239 
Teithio'r  wyf  fynydd..  912 
Terfysgodd  cenhedl. ..  114 
Terî'ysgu'r  wyf  dan  ...  498 
Ti,  Arglwydd,  a  anfoni     4 
Ti,  Arglwydd,  wy  t  i  mi    80 
Ti,  Arglwydcl,  yw  fy  ,.  653 
Ti  dy  hunan  all  fy     ..  354 
Ti  dy  hunan  wyf  yn  ..  710 
Ti  dy  hunan  yno'n    ...  746 
Ti  dy  hunan  yw  fy   ...  778 
Ti  ddeliaist  holl  euog.  5S5 
Ti  ddwedaist  fod      ...  591 
Tifaddeuaistfil  o     ...  297 
Ti  faddeuaist  fil  o    t..  709 
Ti,  Farnwr  byw  a     ...615 
Ti  fuost  farw,  rhyfedd  157 
Ti,  ffynnon  bywyd    ...  560 
Ti,  fl'ynnon  y  goieuni..  232 
Ti  gai  'mj'wyd,  ti  gai .  719 
Ti  gai'r  enw  a'r         ...  790 
Ti,  Iesu,  Frenin  nef  ..  631 
Ti,  Iesu,  ydwyt  oll   ...  197 
Ti,  Iesu,  yw  ein  Duw    6i7 
Ti'm  dygaist  trwy    ...  560 
Ti'm  harweiniaist  o'r..  833 
Ti'm  tynaist  i  o  ganol  575 
Ti,  'r  Archoffeiriad   ...  513 
Ti  'sgrifenaist  gynt  ar  7ü4 
Ti  sv'n  addftdu  cnwd.  937 
Tithau,  fv  nerth  a'm . .    15 
Tithau,  O  Arglwydd ! .      2 
Ti  wenaist  amaf  yn  ...  199 
Ti  wnaethost  ddyn  0. 
Ti  wy'n  'mofyn         ...  831 
Ti  yn  unig  ydwy'n    ...  288 
Ti  yw  fy  ngrym,  fy    ...  194 
Ti  yw  gwrthdclrych  ...  291 
Ti  yw  'Nhad,  a  thi  yw  136 
Torf  fydd  0  angylion .. 
Q 


Tra  caflwyf  yfed  ar  ...  193 
Traethodd  fy  nghalon.  33 
Trat'aelwyr  ym  i'r  ...  506 
Tra  î'wr'n  trigo'n  yr...  792 
Tra  gallwyf  byth  ...  160 
Tragwyddoldeb  mawr  857 
Tragwyddol  glod  i'r  ...  235 
Tramwyaist  0  fy  ...  627 
Tra  rhaid  i  mi  ...  671 

Tra  yn  dy  gwmni  ...  522 
Trech  fydd'y  rhai'n  ..  368 
Treuliwn  ein  bywyd...  417 
Trig  gyda  mi,  fy  îs'uw  499 
Trigoiicn  byd  a  dront  15 
Trist  0  dan  fy  mhwn..  763 
Trodd  fy  nghariadau ..  602 
Troes  cysgod  angeu  ...  187 
Tro  etto  'neolwg  at  y .  526 
Trof  fy  llvgaid  oddi ...  857 
Trof  íÿ  wynebi...  827 
Tro  'ngelynion  yn  eu .  136 
Trugaredd  a  gwirion.  244 
Trugarecld  dod  i  mi  ..  39 
Tru.garedd  Duw  i'n  ...  47 
Trugaredd,  f'Arglwy. .  582 
Trwy  darth,trwyniwl  556 
Trwy  Dduw  y  sýrtíi...  10 
Trwy  flydd  'üwy'n  ...  528 
Trwy  ft'y  dd  ehed a  ...  608 
Trwy  ffydd  ehedeg  ...  528 1 
Trwy  fíýdd,  fy  ngobai.  528 
Trwy  fìydd  mae  cadw  608 
Trwy  ffydd  rwy'n  ...  528 
Trwy  Grist  a'i  ...  274 

Trwy  gynnulleidfa  ei .  60 
Trwy  ras  'rwyf  ...  578 

Trwy  rinwedd  nefol  ..  261 
Trysorau  mor  glir  ...  346 
Trysoraunaddarfydd.  154 
TrysordydeddfauDuw  360 
Trysorwyd  gras,  ryw  .  102 
Trywanwyd,  do,  fy  ..  420 
Tuag  ato  mae  wryneb..  917 
Tua  Salem  euraidd  ...  792 
Tu  hwnt  i'r  wybren  ...  176 
T'wyned  haul  ar  fyrdd  473 
T'wyned  heulwen  ar  ..  701 
T'wysog  bywyd  bydd.  708 
Tybygwn  'mod  i'n  ...  147 
Tybygwn  pe  bai  ...  594 
Tjdi  addewaist  ddysg.  349 
Tydi  fo'm  cymmhorth  611 
Tydi,  fy  Arglwycld,  yw  117 
Tydi,  fy  Nuw  ei  hun ..  653 
Tydi,  í'y  N  uw,  tydi  i  ..  536 
Tydi,  fy  unig  Arglwy..  552 
Tydi,  O  Dduw  !  ...  69 
Tydi  wyt  deilwng  0  fy  939 
Ty di  y  w  Du w  f y  n erth  32 
Tydi  y  w'r  flÿnnon  fawr  553 


Tyn  íÿ  serchiadau'n...  602 
Tyn  vr  ofn  hen  o  farw  764 
Tyr'd am  hyny,Ffrynd  702 
Tyr'd  am  hyny,  Iesu...  735 
Tyr'd  â'r  aweìon  hyny  509 
Tyr'd,  Arglwydd,  á'th  594 
Tyr'd,  gi  eadigaeth  ..  778 
Tyr'd  i  fyny  o'r  ...  720 
Tyr'd,  nefol  g'lomen  .  176 
Tyr'd  o'm  blaen  ...  794 
Tyr'd,  rho  gerydd  im  .  130 
Tyr'd,  yr  hwn  wvt  yn  133 
Tyr'd,  Ysbryd  GÌân  i'n  348 
Tyr'd,YsbrydGlántra.  349 
Tyr'd,  Ysbryd  sanct. .  595 
Tyred,  Arglwydd,  â'r  .  7SG 
Tyred,  Arglwydd,  i'r  .  712 
Tyred,  Arglwydd  ..  130 
Tyred  bellach,  o'r  ...  710 
Tyred,  bellach,  tyr'd...  783 
Tyred,  f'enaid,  ar  i  ...  707 
Tyred,  fy  Ner,  na  .. .  526 
Tyred  gyda  mi  trwy'r  290 
Tyred,  hyfryd  foreu  ...  747 
Tyred,  Iesu,  fr  anial..  716 
Tyred,  Iesu,  i'r  ardal .  482 
Tyred,  Ysbryd  Sanct..  690 

U. 
Uchder  nefoedd  yw  ...  685 
"üffern  yn  fy  enaid  ...  820 
Un  arch  a  erchais  ar  ..  20 
Un  hunanfodol  ydyw .  118 
Uniawn  y  w  deddfau ...  12 
l'n  llais,  un  swn,  un  ..  367 
Un  olwg  ar  dy  wedd...  656 
Un  siìlaf  ar  y  groes  ...  3S8 
Unwaith  am  byth  ...  2i5 
Un  wedd  disgwylied. .  86 
Un  wvt,  fy  Nuw  ...  104 
Ust!  fy  mhlentyn  ...  824 
Uwch  cyrhaedd  pob...  204 
Uwch  law  terfynau  ...  587 
Uwch  meibion  dynion  33 
Uwch  nefol  len  mae  ..  115 
Uwch  pob  rhyw  gysur  117 
Uwchy  bryniau,  uwch  767 

W. 
Wedi  bod  yn  hir  ...  731 
Wedi  cefnu  pob  rhyw  824 
Wedi  diangc  uwch  ...  731 
Wedi'm  golchi  oddi ...  855 
Weithiau  bron  yr  wyf  769 
Weithiau  i  ddinystr  ...  62 
"Weithiau  mae  yn  en. .  752 
Wel,  angeu  du,  dy  ...  147 
Wela'i  neb  o'm  holl  ...  827 
TYel  anfon  eirchion  ...  200 
Wel  arno  bo'm  golwg.  339 
Wel  bellach  af  yn  ...  635 
Wel  beìlach  awn  yn ...  394 
Wel  belìach  bced  i  mi  334 


Wel  bellach,  dechreu.  410 
Wel  bellach,  gystudd.  412 
Wel  bellach,  mi  a  ...  343 
Wel  bellach,  tyr'd  yn..  645 
Wel  cyfod,  f  enaid  ...  883 
Wel  cyn  bo  hir  ni  ...  871 
Wel  dacw'r  Breniu  ...  839 
Wel  dacw'r  ffordd  yn .  267 
Wel  dacw'r  man  mae'n  151 
Wel  dacw'r  wlad  caf ..  883 
Wel  dacw  wawr  yr  ...  455 
Wel  deuwch  tua'r  wlad  634 
Wel  deuwn  yn  y  blaen  267 
Vvrel  dyma  feì  carodd  .  139 
Wel  dyma  fenaid  wedi  510 
Wel  dyma  gyioeth  ...  212 
Wel  dyma'r  awr  y  ...150 
Wel  dyma'r  cariad  ...  567 
Ti'el  dyma'r  Ceidwad..  255 
"Wel  dyma'r  Cyfaill  ...  181 
Wel  dyma'r  eiddil  ...  199 
Wel  dyma'r  gwrth.  ...  265 
Wel  dyma'r  lloches  ...  542 
Wel  dyma'r  trysor  ...  156 
Weldyma'runigfanfy  537 
Wel  dyma'r  unig  fan  y  199 
Wel  dyma'r  Un  sy'n  ..  239 
\Yel  dyma  un,  0 1  ...  167 
Wel  dyma  wledd  ...  421 
Wel,  dyna'r  awr  a  ...  873 
Wel  dyna'r  prydy.  ...  470 
Wele  cawsom  y  ...  318 
Wele  fod  brodj;r  yn ...  88 
\Yele  holl  weision  . 
Wele  lesu'r  Pen  ...402 
Wele  lawn  olwg  Duw.  26 
Wele  mae  ìlygaid  yr  ..  96 
Wéle'n  dyfod  ar  y  ..  863 
Wele'n  sefyll  rhwng...  311 
Wele'r  dydd  yn  ...  484 
Wele'r  Ganaan  hyfryd  322 
Wele'r  iìwybrhecldyw  322 
Wele  Sinai  a  Chalfaria  435 
Wel,  etto  heipia  ...  524 
Wele  y  pîant  a  roir  ...  85 
Wele  y  truan  a  roes  ...  27 
Wel,  f  enaid,  bellach  ..  159 
Wel,  fenaid,  cerdd  ...  45 
Wel,  f  enaid,  cod  ...  145 
Wel,  fenaid,  dos  yn  ..  630 
"..  'ei,  f  enaid,  dos  yn  ...  662 
Wel,  f  enaid,  gorfole. ..  596 
Wel,  í'enaid,  hed  yn  ...  872 
Wel,  f 'enaid,  weithian.  152 
Wel,  finnau'r  eiddil  ...  605 
Wel,  ffowch  ar  ffrwst .  568 
Wel,  gyda'r  henuriaid  413 
Wel,  iesu  garaf  yn  ...  515 
Wel,  minnau  bellach  .  543 
Wel,  pwysaf  ainat  ...619 
Wel,  tyred,  ddedwydd  875 
Weî,  tyred,  f  enaid  ...  411 
Wel,  weithian,  cod  ...  150 
Wel,  yídy  win  a'th    .  373 


MYNEGAl. 

Weî,  ynddo  ymffrost. .  167 
Wrth  daro'r  Graig  ...  143 
Wrth  droi  fy  ngolwg  .  162 
Wrth  dy  orsedd  bydd.  712 
Wrth  dy  orsedd  di  ...  735 
Wrth  dyorsedd'rwyf.  674 
Wrth  dy  orsedd  'rwyf  740 
Wrth  dy  orsedd  'rwyf  756 
Wrth  d'ystlys  di  ...  161 
Wrth  dy  ystlys  'rwyf..  782 
Wrth  edrych  ar  y  nef.  6 
Wrth  eclrych,  lesu,  ar  148 
Wrth  feddwì  am  yr  ..  527 
Wrth  feddwl  am  y  ...  639 
Wrth  fy  nghuro  gan  y  750 
Wrth  fyned  trwy  ...  515 
Wrth  ty  ystlys  bydd...  683 
Wrth  gofio  dichellion .  920 
Wrth  goíio  drachefn ..  920 
Wrth  gofìo  grym  y  ...  851 
Wrth  gofio  'i  riddfan .  439 
Wrth  gofio'r  Jerusa.  .  805 
Wrth  linyn  rhad  fe  ...  574 
Wrth  orphwys  ar  yr  ..  277 
Wrth  rai  annheilwng .  936 
Wrth  wel'd  yr  angeu  .  852 
Wrth  weled  y  fyddin .  340 
Wrth  y  beddrod  'rwyf  681 
Wrth  yr  orsedd  na'd ..  679 
Wyf  yma  dan  y  tonau  8S9 
Wyneb  siriol  fy  An. ...  724 

Y  baichoeddanniodd.  426 

Y  baich  sydd  arnaf  ...  585 

Y  Baradwys  af  iddi ...  806 

Y  Bugail  mwyn  o'r  nef  144 

Y  by wyd  wyf  yn  awr .  525 

Y  canol  fur  a  ddaeth ..  453 

Y  Ceidwad  cu,  ei       ...  419 

Y  clocl,  a'r  gogoniant .  802 

Y  cwb.l  feddaf  oli      ...210 

Y  cyí'an  wecli  rhoi     ...  843 

Y  cyfìawn  a  flodeua  ...    64 

Y  cyfoeth  i  mi  ...  647 

Y  cysur  i  gyd     '       ...  342 

Y  dwylawawnaethyr  150 

Y  dydd  y  gelwais  arnat  92 

Y  dydd  y  rhedai  mriw    54 

Y  ddaear  fud  ro'i      ...  420 

Y  ddaear  oll,  ofned    ...    25 

Y  fan  bost  ti,  fy  Nuw  632 

Y  ían  bydd  tcrfyn  ar  .  873 
Yfasom  win  fel  peraist  417 

Y  ffordd  yr  aeth       ...  505 

Y  flynnon  loyw  hon  ..  256 

Y  ffynnon  loy w  hyn  ..  257 

Y  gäir  melusa  'rioed  ..  648 

Y  gëîriau  oll  i  gyd    ...  662 

Y  goleuni  sy'n  ninas  .  918 

Y  gwanaf  wyf  a*r     ...519 

Y  gwan  mae'n  gryfhau  448 

Y  gwaredigion  canent    71 

Y  gwin  Sydd  yno     ...  885 

Y  llen  Öy  rLyngwy'n  .  613 


Y  Llew  o  lwy th  Judah  336 
Yma  cewch  chwi  wel'd  438 
Yma  cewch  wel'd  eich  421 
Ymadaw  wnaf  á'r  ...888 
Ymadewch,  fy  ofnau  .  689 
Ymadymunwn  dreulio204 

Y  mae  anghrediniaeth  774 

Y  mae  arnaf  fil  o      ...  676 

Y  mae  aroglau  pur  ...  586 

Y  mae  cyfoeth  a       ...  134 

Y  mao  dyfroedd  iach.   399 

Y  mae  dyfroedd  Marah  789 

Y  mae  genyf  bleser ...  778 

Y  mae  gorphwysfa  ...  934 

Y  mae  gwagedd  trwy.  908 

Y  mae  gwedd  dy       ...  300 

Y  mae  gwres  y  dydd .  753 

Y  mae  hapusrwydd  ..  156 

Y  mae  heddy  w  nefol  .  489 

Y  mae  hiraeth  yn     ...  728 

Y  mae  hiraeth  yn     ...  880 

Y  mae  Uuoedd  Pharao.  7S1 

Y  mae  meddwl  am   ...  285 

Y  mae  nefoedd  yn  ei  .  702 
Ymaeofnynfy        ..  766 

Y  mae'r  dyddiau'n   ...  485 

Y  mae'r  haulwen      ...  853 

Y  mae  rhinwedd  gras.  444 

Y  mae'r  oriau  yn      ...  853 

Y  mae  syched  ar      ...  753 

Y  maetrysorau  dwyfol  198 

Y  mae  Un,  uwch  law .  319 

Y  mae  yn  y  gair       ...  749 

Y  mae  yr  Arglwydd  ..  35 
Ymannapurargoedd  634 

Y  man  bech  di  fy  ...  112 
Yma  rhed  yr  afon  ...  289 
Yma  tardd  cyfiawnder  315 
Ymdeithydd  wy'n  y ...  816 
Ymdrechu  wnawn  ...  506 
Ymddangos  mae  yr  ...  883 
Ymddarostyrjgwn  dan  933 
Ymddifyraf  wrth  ei ...  795 
Ymddirieciaf  yn  dy  ...  770 
Ymddyrcha,  í)duw,  y.    41 

Y  Meichiau  aeth  yn  ..  273 

Y  Meichiau  a  wôl  ...  492 
Ymffrostiafynddoef .  270 
Ymgrymaf  mwy  dan ..  103 
Ymgrymaf  tua'th  ...  92 
Ymgrymed  pawb  i  ...  269 
YmneiMuwch,  beth. .  779 

Y  moroedd  mawr  a'r  .  150 
Ymwel,  Arglwydd,  â ..  6S8 

Y  mynydd  mawr  ...  426 
Yrna*bydd  gan  y  ...  34 
Yna  eu  gwared  hwynt  71 
Yn  awr,  Addfwynaf  ..  464 
Yn  awr,  hen  deulu'r  ..  396 
Yn  awr  mae'r  adar  ...  641 
Yn  awr  'rwy'n  gorfol.  619 
Yn  awr,  Sancteiddiol .  885 
Yna  y  cofiwn  Jlduw ...  í-í 
Yna  yr  at'  at  allor     ...    32 


Yn  babell  y  bydd  ... 
Ynbrysioatei 
Yn  d'unig  enw  di.  y  .. 
Yn  dy  glwyfau  y  mae. 
Yn  dy  gyfammod  mae 
Yn  dy  haeddiant  'rwyf 
Yn  ddistaw  disgwyl ... 
Yndclo'i  hunan  mae  yn 
Ynddo  mae  afonydd  .. 
Ynddo'n  unig  'rwy'n  . 
Yn  Eden,  cofìaf hyny. 
¥  nef  ei  hun  yw'r 
Yn  eigion  niôr  mae  y  . 
Yn  ei  ryfeloedd  'rwyf. 
Yn  eithaf  grym  y  dwr. 
Yrn  foreu  iawn  diwalla. 
Yn  fuan,  tyr'd,  fy  ... 
Yn  fynyeh,  fynyeh  ... 
Yn  gorphwys  yn  y  ... 
Yn  nghanol  cyfyngder. 
Yn  nglyn  wylofain  ... 
Yn  ngweìedigaeth  nef. 
Yn  ngwyneb  deddf  ... 
Yn  holl  drallodau  ... 
Yn  holltau'r  Graig  ... 
Yn  Judah  ac  yn  Israel 
Yn  lle  cario  corph  o  ... 
Yn  mha  le  y  ceir,  er  .. 
Yn  mhen  rywoesoedd 
Yn  mhlifch  cwmpeini . 
Ynmhìithhollryfedd. 
Yn  mhlith  plant  dyn.. 
Yn  mhob  rhyw 
Yn  mlaen  mi  deithiaf. 
Yn  mlaen  yr  awntrwy 
Yn  mynwes  glyd  yr... 
Yn  Nuw  fy  ngîialon... 
Yn  Nuw  yinddirieci  ... 
Yn  Nuw  yn  unig  mae. 
Yn  nydd  dy  nerth  ... 
Yn  nyfnder  dŵr  a  ... 
Yn  nyfnder  pob  rhyw 
Yn  nyfnder  pob  rhy w 
Yn  nyfnder  profediga. 
Yn  nyfnder  t'wylìwch 
Yno  boed  fy  mwyd  ... 
Yno  caf  ddyrchafu'r ... 
Yno  caf  fi  ddechreu  ... 
Yno  caf  fì  ddweyci  . .. 
Yno  cawn  orchfygu  ... 
5Tno  derfydd  fy 
Yno  erys  fy  nedwydd. 
Y  noeth,  y  tlawd,  a'r  . 
Yno  gwna  dy  drigfan. 


345 

499 
60 
234 
577 
232 
503 
821 
293 
129 
182 
106 
54 
2C5 
664 
62 
170 
524 
579 
105 
6*0 
587 
8j5 
614 
173 
53 
902 
319 
516 
551 
211 
565 
200 
609 
530 
571 
c53 
393 
43 
78 
659 
271 
503 
553 
270 
234 
9'J2 
6^7 
733 
752 
671 


716 


MYNEGAI. 

Ynolìenwirfy  ...  899 

Yno  mae  dy  hen       ...  861 

Yno  mae  i'y  holi  ...  906 
Yno  mae  fy  mwyd  a*m  729 
,  Yno  mi  gaf  yfed  pleser  908 
Yno'r  af  i  'mofyn      ...  445 

Y  nosẁeithiau  hirion .  487 
Ynot  gobeithiai'n  ...  14 
Ynot  mae  fy  iachawd.  742 
Yno  y  derfỳdd  poen ...  871 
Yn  Peniel  'rwyt,  fy  ...  529 
Yn  rawnwin  aì'  y  groes  277 
Yn  rhad  'rwy'n  eael ...  140 
Yn  rhad  ÍLwy'n  ...  614 
Yn  rhad  y  ces,  yn  ...  532 
Yn  rhad  y  mae'n  ..  140 
Yn  rhad  yr  etholwyd ,  140 
Yn  uchel  fry  ar  fryn  ..  267 
Yn  unig  yn'yr  Arglwy.  26 
Yn  wir,  yn  wir,  mecid.  841 
Yn  wyneb  gorthrym...  669 
Yn  wyneb  uffen?  ddu .  652 
Yn  y  boreu  'r  wjt  yn .  750 
Yn  y  bywyd  byth  a  ...  308 
Yn  y  dyfroedd  mawr  .  858 
Yn  y  ffynnon  hon  ...  742 
Yn  y  fíwrnes  danllyd .  831 
Yn  y  man  bost  ti  ...  132 
Yn  y  rhyfel  mi  arosaf  684 
Ypenafdrysor         ...178 

Y  pendefìgion  o'r     ...    48 

Y  pererinion  glewion .  505 

Y  plant  a  wasanaeth...  369 
Yr  aberth  mawr  fu  ...  196 
Yr  afon  a  lifoclci  rhwng  334 
Yr  afon  fawr  o  waed  ..  181 
Yr  Arglwydd  â'i  dde...  89 
Yr  Arglwydd  a'm  car.  139 
Yr  Arglwydd  ar  dy  ...  73 
Yr  Arglwydd  arnoch..  77 
Yr  Arglwydd  a  wnaeth  74 
Yr  Arglwydd  b'iau'r  ..  17 
Yr  Arglwydd,  clybu  ef  5 
Yr  Arglwydd  dyngodd  73 
Yr  Arghyydd  gogon....  70 
Yr  Arglwydd  sydd  un.  18 
Yr  Arglwydd  sydd  yr  127 

97 
10 
20 
10 
140 
536 
72 


Yr  Arglwydd  yn  teyrn. 
ì  r  Arglwydd  yn  was.. 
Yr  Arglwydd  y w  fy  ng 
Yr  Argiwydd  yw  fy  M. 
Yr  awyr  sy'n  dyfod  ... 
Yr  ebyrth  oli  er 
Y  rhai  a  ânt  mewn  ... 


Y  rhai  a  blanwyd  yn ..    64 

Y  rhai  a'i  canlynodd  ..  921 

Y  rhai  a  'mddiried     ..      4 

Y  rhai  bwrcasodd     ...  8CS 

Y  rhai'n  a'u  had  oll  ..    15 

Y  rhai  o  dan  dy  gysgod  372 

Y  rliai  sy'n  cadw'th  ..  531 

Y  rhai  sy'n  ofni'r     ...    77 

Y  rhai  yn  berfíaith  ...  249 
Yr  hauJ,  a*r  lleuad  ...  ?8 
Yr  haul  g'wilyddia  ...  £59 
Yr  hoelion  geìrwon  ...  426 
Yr  holl  brophwycli  ...  210 
Yr  holl  freniniaethau .  491 
Yr  holl  greadigaeth...  533 
Yr  hollgyfoethog  ...  127 
Yr  hwn  a  rodia'n  ...  9 
Yr  hwn  sydd  isel  yn  ei  9 
Yr  hwn  sy'n  codi'r  ...  75 
Yr  hwn  sy'n  ftyddlon.  311 
Yr  hwn  sy'n  maddeu .  68 
Yrhwnwnaeth  ...  91 
Yr  hwn  y  boreu        ...    62 

Y  rhyfel  o'n  hochr  ni .  806 
Yr  hynod  Graig,  ein  ..  173 
Yr  iachawdwriaeth  ...  370 
Yr  Iawn  a  dalwyd  ...  222 
Yr  íesu  a  cleyi  nasa'n..  451 
Yr  lesu'n  ddi-lai  ...  341 
Yr  lôn  a'th  geidw  ...  82 
Yr  ochr  draw  i'r  anial  559 
Yr  Oen,  Aeth  dan  fy ..  614 
Yr  Oen  a  lacldwyd  ...  155 
Yr  Oen  sydd  ar  yr  ...  873 
Yr  uchel  gân  fydd  ...  189 
Yr  unwedd  ag  ỳ  bref...  31 
Yr  wyf  bron  adigaloni  788 
Yr  wyf  yn  gorwedd  ...  5S2 
Yr  wyt  yn  fwv  na'r  ...  661 
Yr  wyt  ynghýich  fy...  93 
Yr  ym  yn  meiddio    ...  938 

Y  Sabbath,  gŵyl  nef...  934 

Y  saint  o'i  gylciiaddoli  176 

Y  sawl  a  dngo  doed ...    63 

Y  sawl  a  edrych  arno .    27 

Y  sawl  a'th  gaffo       ...  558 

Y  sawl  ni  roclia         ...      1 

Y  sawl  sydd  deilwng  .  24 
Ysbrycloedd  rhai  cyf. .  332 
Ysbryci  y  Tad  a'r  Mab  350 
Ystyria  hefyd  y  gŵr. .  29 
Y'  tanllyd  giedd  fn'n  .  416 

Y  tirdymimoìperaidd  891 

Y  tŷ  nid  adeilado'r  ...    85 


INDEX    TO    ENGLISH    HYMNS. 


A  guilty,  weak,  and  ... 
Alas !  from  such  a    ... 
AH  hail  the  power  of .. 
AU  that  remains  for... 
All  things  hving  he  ... 
Angels,  assist  our     ... 
A  thousand  ages  in  ... 
Before  Jehovah's 
Before  the  lnlls  in    ... 
Eehold  the  throne  of.. 
Beyond  my  utmost  ... 
Bold  shalì  Istand    ... 
Break  oíi'  your  tears ... 
Buried  in  sorrow 
But  there's  a  voice  of . 
Can  we,  whosc  souls... 
Cheer  our  desponding 
Cìirist,  by  highest    ... 
Clirist,  the  Lord,  is  ... 
Clasped  in  my 
Come,  Desire  of  nations 
Come,  Holy  Spirit    ... 
Come,  Holy  Spirit    ... 
Come,  Holy  Spirit    ... 
Come,  saints,  and  drop 
Come,  thou  fount  of .., 
Convince  us  of  our  ... 
Could  we  but  clhnb  ... 
Crown  him,  ye  martyrs 
Bear  Lord !  and  shall. 
ÎJear  name !  the  Rock 
Dear  Shepherd  of  thy. 
Death  cannot  make  ... 
Dismiss  us  withthy... 
Divine  Instructor     ... 
Down  from  the  shining 
Eternal  are  thy 
Far  from  this  world  of 
Pather  of  mercies,  in .. 
Fix,  OLord!  a  tent ... 
Fly  abroad,  thou 
Eorbid  it,  Lord,  that  I 
For  food,  he  gives  his.. 
"Formercies,  countless. 
For  thou,  within  110 ... 
From  all  thatdwell ... 
From  Greenland's  icy. 
Great  Prophet  of  my.. 
Great  Redeemer 
Guideme,  O!  thou  ... 
H  ark  the  glad  sound ! 
Hark  1  tlie  herald 
Hark  I  the  voice  of  my. 
Hear  what  the  voice... 
He  comes  the  broken . 
He  comes  the  prison. . 
He  dies !  theFriendof 
He  hath,with  a  piteous 
Here  consecrated     ... 


NO.  | 

Herelraisemy       ...    31 
Here  maythe  ...    40 

Here  raay  we  prove...  s 
Here's  love  and  grief..  ll 
Here  the  Redeemer's  40 
His  covenant  with  the  3* 
His  sovereign  power...  1 
How  sad  oùr  state  ...  ö 
How  sweet  the  name .  14 
In  a  dungeon  deep  ...  7 
In  thy  presence  we  ...  22 
lt  makes  the  wounded  14 
Jesus  invites  his  ...  2? 
Jesus  is  all  my  hope. ..  l^ 
Jesus,  lead  us  with  ...  22 
Jesus,  my  great  High.  1« 
Jesus,  my  Shepherd...  14 
Jesus,  the  vision  of  thy  35 
Jesus,  thou  art  all  ...  l7 
Jcsus,  thy  blood  and..  1? 
Jesus,  where'er  thy  ... 
Join  all  the  glorious...  16 
Joyful,  all  ye  nations..  9 
Just  as  I  am— and  ...  24 
Just  as  I  am— poor  ...  24 
Just  as  I  am— though.  24 
Just  as  I  am— thou  ...  24 
Just  as  I  am— thy  ...  24 
Just  as  I  am — with  ...  24 
Kingdoms  wide,  that.  43 
Laden  with  guilt,  and  41 
Lay  up  his  sacred  ...  47 
Let  all  our  powers ) ...  27 
Let  every  kindred  ...  2 
Let  the  Indian,  let  ...  43 
Let  us  then  with  ...  33 
Let  us  with  a  gladsome  33 
Lives  again  our  ...  12 
Look  how  we  grovel...  20 
Love  and  grief  ray  ,.;  29 
Love's  redeeming  work  12 
May  the  glorious  ...  43 
May  the  grace  of  ...  45 
Mild,  he  lays  liis  glory.  9 
My  dear,  Almighty  ...  16 
My  soul  obeys  the  ...  5 
î\  othing  in  ray  hand  ..  13 
Not  the  labours  of  ray  13 
O !  could  we  make  ...  36 
O'er  those  gloomy  hills  43 


37 
4 
48 
19 
13 
C 
6 
11 
10 
19 
18 
29 
21 
21 
30 
28 


lP  !  for  a  strong  "     ...  39 

O !  for  this  let  men  ...  7 

O !  for  this  love,  let ...  4 

O !  happy,  sweeter   ...  18 

O !  let  the  dead  now  ..  15 

O !  may  these  heavcn.  40 

O !  may  thy  counsels .  41 

Once  more,  before  we.  47 

O !  that  with  yonder .  2 


O!  togracehowgreat  '51 
Our  God,  our  help  in..  32 
Our  Glad  Hosannas  ., 
O!  whatfolly! 
Plunged  in  a  gulf  of... 
Praise  God  from  whom 
Revive  our  drooping .. 
Bock  of  Ages,  clei't  í'or 
Salvation !  let  the 
Salvation !  O !  the  joy. 
Say,  "Live  for  ever  ... 
See  from  his  head,  his 
Show  us  that  loving... 
So  all  ray  doubts  and 
Sweet  the  raoraents... 
Teach  rae  to  live  by ... 
That  rich  atoning  ... 
The  best  return  for  ... 
The  cause  was  love  ... 
The  cross !  the  cross...  28 
There  everlasting  ...  36 
There  is  a  Jand  of  pure  36 
The  rising  God  ...  11 
The  volume  of  my  ...  41 
They  die  in  Jesus,  and  38 
Thine  image,  Lord  ...  21 
This  is  the  field  where  41 
This  is  the  judge  that  41 
This  spotless  robe  the  15 
Though  we  are  guilty.  46 
Through  the  desert ... 
Thus,  teach  me 
Till  then  I  would  thy 
Time,  like  an  ever  ... 
'Tis  thine  to  cleanse... 
To  praise  the  ever-  ... 
To  the  dear  fountain .. 
Truly  blessed  is  this... 
Under  the  shadow  of.. 
Vain  the  stone,  the  ... 
Veiled  in  fìesh  the  ... 
Waft,  waft,  ye  winds  . 
Weak  is  the  effort  of .. 
We'll  crowd  thy  gates 
Well  pleased  the 
Werethe  whole  realm. 
What  kind  endearing 
Whatthoughthespicy  44 
What  wondrous  cause  28 
When  from  the  dust  of 
When  I  survey  the  ... 
When  I  tread  the  ... 
Whilc  I  draw  this  ... 
Why  shouîd  cruel  ... 
Wide  as  the  world  is.. 
Will  not  any  old 
Witii  pitying  eyes,  the 
Ye  saints  redeeraed  of 
Yet,  this  acknowledg. 


34 
14 
32 
19 
34 

5 
29 
32 
12 

9 
44 
14 

1 

34 
10 
16 


DINBYCH:  AEGBAPHWYD   tíAN  T    GI 


LLYFRAU  CYHOEDDEDIG  GAN  HUGHE8  &  SON, 

WREXHAM, 
AC  AR  WERTH GAN  Y  LLYFRWERTHWYR. 


J8Éÿ"  Anfonìr  unrhyw  un  dr  Llyfrati  canlynol  ir  manau  lle  nad 
oes  Llyfrwerthuyr,  yn  ddidraul  trwy  y  Postar  dderbyniad 
eu  gwerth  mewn  Postage  stamps.  Nis  gellir  anfon  dim 
heb  y  blaendal.     A  nfonir  Catalogtie  ar  dderbyniad  stamp. 


Pedair 


Llian 


8    6 


.     DUWINYDDIAETH. 

Y  DEONGLYDD  BERNIADOL.— Hen  Deätament, 

cyfrol,  Croen  llo,  14S.  yr  un 
ETO  AR  Y  TESTAMENT  NEWYDD  (Croen  llo) 
LLAW-LYFR  Y  BEIBL.     Dr.  Angüs.     Llian 
TRAETHODAU  DÜWINYDDOL.     Dr.  Edwards. 
TRAETHODAU  LLENYDDOL.    Eto.     Llian       . 
PEDWAR  CYFLWR  DYN,  gan  Boston     . 
BEIBL  YR  ATHRAW,  gyda  Mynegair      . 
TAITH  Y  PERERIN.     Dros  gant  o  Arluniau 
GWYRTHIAU  YR  ARGLWYDD  IESU,  gan  0.  Evans 
DAMMEGION  YR  ARGLWYDD  IESU.  Eto. 

GEIRIADUR    YSGRYTHTROL    Y    PARCH   THOMAS 

CHARLES,  B.A.  (Croen  llo) 
GEIRIADUR  YSGRYTHYROL,  gan  W.  Gürney.  Hanner 

rhwym        ..... 
SERYDDIAETH  A'R  BEIBL,  gan  Dr.  Chalmer3.     is.  6c.  a  1    o 

Y  TESTAMENT  DAEARYDDOL.  .  .  4s.  6c,  3S.  6c,  a  2  6 
ARWEINIAD  I'R  EFENGYLAU,  gan  G.  Parry  .  3  o 
DUWINYDDIAETH  NATURIOL,  gan  Dr.  Paley  .  3  6 
CYDYMAITH  YR  YSGRYTHYR,  gan  J.  Hughes  .  3  6 
DRYCH  PROPHWYDOLIAETH,  Eto  .  '  .  36 
ILANESION  Y  BEIBL  (300  0  ddarluniau),  gan  Thomas 

Levi  ......  36 

SEFYLLFA  DDYFODOL,  gan  Dr.  Dick     .  .  .  3     o 

CORPH  0  DDUWIN'YDDIAETH,  gan  JohnBrown       .  3     6 

Y  BIBL  A'l  DDEONGLIAD,  gan  y  Parch.     Hugh  Jones, 

D  D.,  Llangollen  .  .  .  .  .  ç    o 


2    Llyfrau  ar  werth  gan  H  UGHEti  <L  tiU^i,  ẁ  rexham. 


MYFYRDODAU  HALL,  AR  Y  TESTAMENT  NEWYDD  4 
DAMMEG  Y  MAB  AFRADLON,  gan  Dr.  Rowlands       .        3 

Y  SABBOTH,  gan  J.  Hughes,  Liverpool   . 
YR  EGLWYS,  gan  D.  C.  Davies,  M.A.,  Llundain 
DUWINYDDIAETH  I  BLANT,  gan  Todd  .     is.  6c.  a  1 

Y  PROFIEDYDD  YSGRYTHYROL,  gan  J.  Hughes 

Y  COFIADUR  YSGRYTHYROL      . 
PERFFAITH  GYFRAITH  RHYDDID,  gan  D.  Jones 
CYFIAWNHAD  PECHADUR,  gan  John  Elias    . 
SWPER  YR  ARGLWYDD,  gan  Dr.  King.     Llian 
NODWEDD  YR  IESU,  gan  Dr.  Bushnell 

Y  DWYFOL  ORACLAU,  gan  Nicander     . 
ATHRONIAETH  TREFN  IACHAWDWRIAETH.     is.  6c  a  1 
ATHRONIAETH  Y  DWYFOL  WEITHREDIAD.      is.  6c.  a  1 

Y  DDWY  GYFROL  YN  UN,  mewn  llian  .  .        2 

CORPH  O  DDUWINYDDIAETH,  gan  Dr.  Lewis,  gydag 

HANES    DUWINYDDIAETH,  gan    Dr.    Edwards. 

Hanner  rhwym     .  .  .  .        8s.  6c. ,  Llian  7 

CREFYDD  GYMDEITHASOL,  gan  M.  Maurice  .  .        6 

YTESTAMENT  BACH  CYFEIRIADOL,  2s.6c,  2S.0C,  is.6c.,ai 
BEIBL  TEULUAIDD  CYFEIRIADOL  HARDD,  wedi  ei 

rwymo  yn  gryf,  gyda  riins  a  chlasp  goreuredig,  gyda 

Chof  Restr  Teuluaidd      .  .  .  .  -35 

HANESIAETH  YSGRYTHYROL,  gan  J.  Hughes  is.  6c.  a  1 
ORIAU  OLAF  IESU  CRIST  o 

HYNODION  HEN  BREGETHWYR  CYMRU,  llian  .  4 
CYDYMAITH  DYDDANUS,  llian    ....        3 

Y  TABERNACL  DARLUNIADOL o 

ALEGORIAU  CHRISTMAS  EVANS  .  .     is.  6c.  a  1 

CATECISM  COLQUHOUN,  i  Gymunwyr  Ieuanc  .  .        o 

BUDDUGOLIAETHAU  CRIST,  gan  E.  Evans      .  .        o 

ESBONIAD  Dr.  LEWIS,  Hebreaid  hyd  Judas      .  .        5 

Dadguddiad     ......        3 

GWIRIONEDD  A  CHYFEILIORNAD,  gan  Dr.  Bonar  .  3 
f  PREGETHWR  A'R  GWRANDAWR.    R.  Williams    .        3 


Llyfrau  ar  werth  gan  HUGHES  <L*  SOJY,  Wrexham.     3 


COFIANTAU,  &c. 

COFrAXT  J.  JOXES.  Tal-y-sarn,    gyda  Hanes   Duwii 

yddiaeth  a  Phregethu  Cyraru     . 
COFIANT  Y  PARCH.  R.  HUMPHREYS,  Dyffryn 

JOHX  JOXES,  Blaenanerch 

ROBERT  THOMAS,  Llidiardau       . 

DAFYDD  ROLAST,  Bala,    . 

BUCHDRAETH  JOHX  HUGHES,  Liverpool 

THOMAS  RICHARDS 

HANES  BYWYD  SIENCYN  PEXHYDD  . 
GEORGE  HEYCOCE 


AMRYWIAETHOL. 

LLYFR  I  BAWB  AR  BOB-PETH.     Llian  hardd  .        3    6 

MEDDYG  AXIFEILIAID,  gan  John  Edwards     .  .50 

DETHOLIAD  A  MAETHRESTAD  AXIFEILIAID  .        o    6 

TRAETHODAU  GWLADOL  A  MOESOL.     Bacon  is.  6c.  a  1    o 

GRAMADEG  CYMRAEG,  gan  Caledfryn.     Llian  .        2    o 

GRAMADEG,  gan  Dewi  Mon            .            .            .  .20 

Y  LLYTHYR  YSGRIFYDÜ  CYMRAEG  A  SAESONIG  1  o 
GRAMADEG  AREITHYDDIAETH,  gan  T.  Thomas  is.  6c.  a  1  o 
COLEG  Y  DARLLENYDD.  E.  Eyans,  Llangollen  .  1  o 
CYFRES  Y  BAXD  OF  HOPE,  gan  T.  Leyi,  Llian  .  2  o 
CHWEDLAU  ^SOP,  Cyf,  I.  II.       .           .            .  (yr  un)  1    o 

Y  DDAU  LYFR  YN  UX,  mewn  llian     .            .  .26 

CYMRU  FU.     Rhanau  1,  2,  3,  a  4      .            .            .  (yr  un)  1     o 

(Y  PEDWAR  LLYFR  wedi  eu  rhwymo  yn  un)  .50 

Y  CYFRIFYDD  PAROD,  gan  Roger  Mostyn  .  .20 
YR  YSGRIFELL  CYMRAEG,  gan  Tegai  .  .  .06 
LLYFR  AR  RESYMEG,  gan  Tegai  .  .  .06 
LLYFR  I  WXEUTHUR  EWYLLYS,  gan  Gyfreithiwr  o  6 
YR  ATHRAWYDD  PAROD,  gan  William  Harris  .  o  6 
HAXES  PRYDAIX  FAWR,  gan  Thomas  Leyi  .  .46 
ÜAEARYDDIAETH  PALESTINA,  llian  .  1  6 
TEITHIAU  ST.  PAUL,  llian  ;  gyda  Mapian  .20 


4    Llyfrau  ar  werth  gan  HUGHES  &  SON,  Wrexham. 


GEIRIADUR  CYMRAEG  A  SAESONEG.    Dr.  Richards 

— SAESONEG  A  CHYMRAEG.  Eto 

(Y  DDAU  LYFR  wedi  eu  cyd-rhwymo).     Llian 
ENGLISH  AND  WELSH  VOCABULARY 
LLYFR  DADLEUON,  at  wasanaeth  Cyfarfodydd  Llenyddol 
CANIADAU  BETHLEHEM,  sef  Carolau  ;  gyda  Thonau 
penodol  yn  yr  Hen  Nodiant,  gan  J.  D.  Jones  .        i 


BARDDONIAETH. 

CANWYLL  Y  CYMRY,  gan  Rhys  Prttchard       . 
GWAITH  EOS  CEIRIOG,  gan  Gwallter  Mechain 


LLYFRAU  CEIRIOG : 
Oriau'r  Hwyr  \ 
Oriau'r  Bore    > 
Cant  o  Ganeuon  \        , 

Y  Bardd  a'r  Cerddor  /  2S-  òc- 


llian  2S.  6c. 


Pris  Swllt  yr  un. 

Oriau  Eraill  )  ...  n    m   c 
Oriau'r  Haf.  }  lhan  2S-  6c- 
Gemau  yr  Adroddwr 


CANEUON  :— Pris  Swllt  yr  un. 
Mynyddog 
Iolo  Trefaldwyn 
Ossian  Gwent 
Caeronwy 

Min  y  ffordd  ì  -,-,.  „  na    , 
Gwladgarol    |man  2S«  6c' 


Ieuan  o  Leyn 
Watcyn  Wynn 
Islwyn.    Dyfedfab 
Maethlu 
Glanmor 
Derwenog 


GWAITH  DAFYDD  IONAWR 

COLL  GWYNFA  MILTON,  cyf.  gan  I.  D.  Ffraid 

Y  DYN,  gan  David  Jones,  Caernarvon 

CASGLIAD  O  HEN  FARWNADAU,  gan  T.  Lev; 

DYDDANWCH  YR  AELWYD 

GWAITH  GLANMOR— AMRYWIAETHOL 

CATHLAU  BYRION,  gan  Tydfylyn 

YR  ADRODDIADUR,  gan  J.  D.  Jones,  Ruthin 

CYDYMAITH  YR  ADRODDWR.     Rhydderch  o 

CANEUON  GLAN  PADARN 

YR  ADGYFODIAD,  gan  GlÀn  Geirionydd 

CANEUON  MYNYDDOG      . 


5  o 

5  o 

3  6 

is.  6c.  a  i  o 


Fon 


(3  yn  un)  5    o 


